

'Aaidh ibn Abdullah al-Qarnee 



INTERNATIONAL ISLAMIC PUBLISHING HOUSE 



Huwag Malungkot 



«wy 



'Aaid ibn Abdullah al-Qarnee 



Isinalin sa Filipino 
ni 

Abdullatif Eduardo M. Arceo 



INTERNATIONAL ISLAMIC PUBLISHING HOUSE 



© International Islamic Publishing House, 2008 

Kins Fahd National Library Cataloging-in-Publication Data 

Al-Qamee, Aaidh ibn Abdullah 

Huwag Malungkot ./ Aaidh ibn Abdullah al-Qarnee; translated by 
Abdullatif Eduardo M. Arceo ., - Riyadh, 2008 

...p ; 22 cm 



1- Preaching - Islam I- Title 

214.1572 dc 1428/7697 

Legal Deposit no. 1428/7697 

ISBN Hard Cover: 978-9960-58-866-7 

Al-Qarnee, Aaidh ibn Abdullah 

Huwag Malungkot ./ Aaidh ibn Abdullah al-Qarnee; Isinalin sa 
Filipino ni Abdullatif Eduardo M. Arceo ., - Riyadh, 2008 

1- Pangangaral - Islam I- Pamagat 



Ang lahat ng karapatan ay angkin o reserbado. Walang anumang 
bahagi ng aklat na ito ang maaaring ipalimbag o ipamahagi sa 
anumang anyo o anumang pamamaraan, elektronik man o 
mekanikal, kasama na ang pagpapakopya, pagrerekord o 
pagtatala, o anumang pag-iimbak ng impormasyon at 
sistemang pagpapanumbalik, ng walang nasusulat na pahintulot 
mula sa Tagapaglathala. 



International Islamic Publishing House (IIPH) 

P.O.Box 55195 Riyadh 11534, Saudi Arabia 

Tel: 966 1 4650818 - 4647213 - Fax: 4633489 

E-Mail: iiph@iiph.com.sa - iiphsa@gmail. com 

www.iiph.com.sa 



Pamagat: Huwag Malungkot 

Sinulat ni: 'Aaid ibn Abdullah al-Qarnee 

Isinalin inula sa edisyong Inglis bilang 2 (2003) 

Edisyong Filipino bilang 1 (2008) 

Isinalin sa Filipino ni: Abdullatif Eduardo M. Arceo 

Disenyong Panglabas: IIPH, Riyadh, Saudi Arabia 

Tagapagdisenyo ng Takip: Haroon Vincente Pascual, 

Arlington, USA 
Pagsasalarawan: Samo Press Group 



MGA NILALAMAN 

TRANSLITERATION CHART. 21 

TUNGKOL SA AKLAT NA ITO 23 

KALATASNG TAGAPAGLATHALA 25 

PAGPAPAKILA SA UNANG LATHALA (ng Arabik na Bersyon) 27 

O' Allah! 33 

Magnilay-nilay at maging mapagpasalamat 35 

Ang nakaraan ay lumisan na nang lubusan 37 

Ang ngayon ay ang lahat-lahat ng iyong angkin 38 

Hayaang mag-isa ang bukas hanggang sa ito ay sumapit...A\ 
Paanong pakikitunguhan ang mapait na 

kritisismo (o pamumuna) 42 

Huwag umasa ng pasasalamat mula sa kaninuman 44 

Ang paggawa ng kabutihan sa iba ay 

nagbibigay-ginhawa sa puso 46 

Itaboy ang pagkabagot sa pagtatrabaho 48 

Huwag maging mapanggagad. 49 

Pagtatalaga 51 

Katotohanang sa kahirapan ay mayroong ginhawa 52 

Gawin ang lemon na isang matamis na inumin 54 

Hindi baga Siya (ay higit na mabuti kaysa sa inyong 

mga diyos), Siya na tumutugon sa nababalisa 56 

Sapat na sa iyo ang iyong tahanan 58 

Ang iyong kabayaran ay na kay Allah 59 

Ang Pananampalataya ay buhay na rin 61 



6 Mga Nilalaman 

Kunin ang pulot-pukyutan ngunit huwag 

sirain ang bahay-pukyutan 63 

Katotohanan, sa pag-aala-ala kay Allah, 
ang mga puso ay nakakasumpong ng kapahingahan 65 

O kinaiinggitan ba nila ang mga tao na 
pinagkalooban ni Allah ng Kanyang Kasaganaan? 66 

Tanggapin ang buhay kung ano man ito 68 

Humanap ng kaaliwan sa pamamagitan nang 

pag-aala-ala sa mga nahihirapan 69 

Ang dasal..., ang dasal. 71 

Si Allah (lamang) ay sapat na para sa atin, 
at Siya ang Pinakamagaling sa Pagpapasya 

ng mga pangyayari (sa atin) 73 

Ipagbadya (O' Muhammad): Magsipaglakbay 
kayo sa kalupaan 75 

Ang pagtitiyaga ay pinakaangkop 76 

Huwag pasanin ang bigat ng mundo sa iyong mga balikat.JS 

Huwag hayaang durugin ng walang kabuluhan 79 

Maging kuntento sa anumang ibinigay sa iyo ni Allah at 
ikaw ang magiging pinakamayaman sa lahat ng mga too.. .82 

Kaya't Aming ginawa kayo na isang pamayanan 

(bayan o bansa) na makatarungan 86 

Ang pagiging malungkot ay hindi itinatagubilin 
sa ating relihiyon 88 

Huminto sandali upang magnilay-nilay. 94 

Ngumiti 96 

Ngumiti, - Tumigil sandali at magnilay-nilay. 104 

Ang biyaya ng kirot (o sakit) 105 

Ang biyaya ng karunungan 109 

Ang sining ng kaligayahan 112 



Huwag Malungkot 7 

Ang sining ng kaligayahan, - huminto 

upang magnilay-nilay. 116 

Ang pagpigil sa sariling emosyon 117 

Ang lubos na kaligayahan sa mga Kasamahan ng Propeta..l20 

Itaboy ang pagkabagot sa iyong buhay. 124 

Ihagis ang pagkabagabag 126 

Ihagis ang pagkabagabag, - tumigil upang magnilay-nilay 130 
Huwag malungkot, - ang lahat-lahat ay magaganap 

ayon sa pagtatakda 135 

Huwag malungkot, - maghintay ng may pagtitiyaga 

sa isang masayang magaganap 138 

Maghintay ng may pagtitiyaga para sa masayang 

mangyayari, - tumigil at magnilay-nilay. 140 

Huwag malungkot: Malimit na maghanap ng 
pagpapatawad ni Allah, sapagkat ang iyong 

Panginoon ay Lagi nang Nagpapatawad. 141 

Huwag malungkot, - laging alalahanin si Allah 142 

Huwag malungkot, - kailanman ay huwag mawalan 

ng pag-asa sa habag ni Allah 144 

Huwag magdalamhati sa mga walang halagang bagay. 147 

Huwag malungkot, talikdan ang pagkabagabag 1 49 

Huwag magdalamhati kung ang iba ay 

manisi at humamak sa iyo 151 

Huwag malungkot kung (ikaw ay) mahirap 152 

Huwag malungkot sa mga pangamba (sa) 

kung ano ang maaaring mangyari 153 

Huwag malungkot sa pamumuna mula sa 

mainggitin at may mahinang pag-iisip 154 

Huminto upang magnilay-nilay. 158 

Huwag malungkot, - gumawa nang mabuti sa iba 163 

Ang pagkainggit ay hindi isang bagong bagay. 166 

Huminto upang magnilay-nilay. 168 



8 Mga Nilalaman 

Huwag malungkot dahil sa pangangailangan 

ng sapat na ikabubuhay. 173 

Pahalagahan ang gayon, ihambing sa iba, 

ang iyong pagsubok ay magaan 174 

Huwag gagarin ang personalidad ng iba 175 

Ang ganap na pagkakahiwalay at ang mga 

positibong epekto nito 176 

Huwag mayanig sa mga kahirapan 180 

Huminto at mag-isip tungkol sa mga kahirapan 181 

Huwag malungkot, - (narito) ang mga saligan ng kaligayahan 182 
Bakit magdadalamhati kung nasa iyo 

ang anim na sangkap? 185 

Ang mga saligan ng kaligayahan, - mga 

Talata na mapagninilay-nilay. 187 

Ang iyong pinakamabuting kasama ay aklat 188 

Mga salitain na tumatalakay sa kagalingan ng mga aklat... 190 

Ang kapakinabangan ng pagbabasa 191 

Huminto upang magnilay-nilay 192 

Huwag magdalamhati, - mayroon pang 

ibang buhay na darating 194 

Huwag damdamin na (parang) lubhang nabibigatan 

kung ang gawain ay natatambak. 195 

Huwag magdalamhati at tanungin ang iyong sarili 
ng sumusunod na mga katanungan 197 

Huwag mawalan ng pag-asa kung ikaw ay 

nakaharap ng mahirap na sitwasyon 198 

Pagnilay-nilayin ang mga talatang ito 198 

Ang kalungkutan ay nakapagpapahina sa 

katawan at sa kaluluwa 199 

Ang kalungkutan: isang sanhi ng mga ulser. 200 

Ang ilan sa mga epekto ng kalungkutan 200 



Huwag Malungkot 9 

Ano ang magagawa ng kalungkutan at galit? 202 

Jiisin ang iyong mga kahirapan ng may katahimikan 202 

Magtangan ng mabuting opinyon sa iyong Panginoon 203 

Kung ang iyong isipan ay gwnagala-gala 204 

Yumakap sa nakatutulong na pamumuna 204 

Ang karamihan sa mga tsismis ay walang batayan 207 

Ang kahinahunan ay nakapagpapaiwas sa 

konprontasyon (pakikipagharap) 208 

Ang kahapon ay hindi na kailanman magbabalik. 208 

Ang buhay na ito ay hindi karapat-dapat sa ating dalamhati 209 

Magbulay-bulay sa mga puntos na ito 212 

Habang ikaw ay may pananampalataya kay 

Allah, huwag malungkot. 213 

Huwag magdalamhati sa mga walang halaga 

sapagkat ang buong mundo ay walang halaga 215 

Ganito kung paano ang mundo 218 

Magsumikap upang makatulong sa iba 218 

Huwag madama na pinagkakaitan habang ikaw 

ay may pan (o pandeunan) ng tinapay isang 

baso ng tubig at damit sa iyong likuran 219 

Ang mga biyaya na nagkukubli 220 

Ikaw ay nilikha na natatangi 221 

Ang marami na sa hitsura ay nakapipinsala ay 

katotohanan na isang biyaya 224 

Ang pananampalataya ang pinakamalaking lunas! 227 

Huwag mawalan ng pag-asa 228 

Huwag malungkot, - ang buhay ay higit na maigsi 

kaysa sa iyong inaakala 231 

Hangga 't ikaw ay may taglay ng pangunahing 

pangangailangan sa buhay, - huwag malungkot 232 



10 Mga Nilalaman 

Angpagiging kuntento ay nakapagtataboy sa kalungkutan...233 
Kung ikaw ay nawalan ng bisig, mayroon ka 

pang ibang (bahagi) na makapupuno nito 236 

Ang mga araw (maghapon) ay umiinog sa 

pagdadala ng mabuti at masama 237 

Maglakbay sa buong kalawakan ng kalupaan ni Allah 239 

Pagnilay-nilayin ang mga salitain ng Propeta 240 

Sa mga huling sandali ng buhay. 241 

Huwag hayaan ang kalamidad ay yumanig sa iyo 243 

Huwag magdalamhati, - ang mundong ito ay hindi 

kasinghalaga ng iyong pagdadalamhati 244 

Huwag malungkot: tandaan na ikaw ay 

nananampalataya kay Allah 245 

Huminto upang magnilay-nilay. 246 

Huwag mawalan ng pag-asa, - ang kapansanan 

ay hindi nakakahadlang sa tagumpay. 247 

Kung ikaw ay yayakap sa Islam, walang dahilan 

para sa iyo na malungkot 249 

Ang mga bagay na nakapagbibigay ng kaligayahan 253 

Ang mga sangkap ng kaligayahan 254 

Hindi ka mamamatay bago (sumapit) ang 

iyong takdang panahon 255 

'O' Allah, na Puspos ng Kamahalan at Karangalan... ' 257 

Huminto upang magnilay-nilay. 262 

Ang mga hakbang na dapat gawin kung ikaw ay 

nangangamba sa isang mainggiting tao 263 

Ang mabubuting pag-uugali 263 

Ang walang tulog na mga gabi 264 

Ang mga masamang kahihinatnan nang 

paggawa ng kasalanan 265 



Huwag Malungkot 1 1 

Magsumikap para sa iyong ikabubuhay, 

nguni't huwag maging mapag-imbot. 267 

Ang sekreto ng patnubay. 269 

Sampung hiyas para sa mabuti at maringal na buhay. 270 

Huwag malungkot, - matutong pakitunguhan 

ang iyong realidad 274 

Huwag malungkot - Malapit na o hindi na magtatagal, 

ang lahat-lahat sa mundong ito ay malilipol. 282 

Ang pagkalumbay ay naghahantong sa kahirapan 283 

Ang pagkalumbay ay maaaring 

maghantong sa pagpapatiwakal 284 

Ang paghingi ng pagpapatawad ni Allah ay 

nagbubukas sa mga pinid na pinto 290 

Ang mga tao ay marapat na umasa sa iyo, 

at hindi ikaw sa kanila 293 

Pagkamaingat (Pagkamasinop) 295 

Huwag kumapit sa iba maliban (lang) kay Allah 298 

Ang paggawa ng mga gayong bagay na 

nagdudulot ng kapayapaan 299 

(Makadiyos) na Pagtatakda 302 

Ang matamis na lasa ng kalayaan 302 

Ang dumi ang naging unan ni Sufyan Ath-Thawri 303 

Huwag magbigay ng atensyon sa mga sabi-sabi 304 

Ang mga sumpa ng luku-luko (hangal) ay 

walang halaga sa iyo 304 

Pahalagahan ang kagandahan ng sandaigdigan 306 

Ang kasakiman ay walang maitutulong 308 

Ang pagbabata ng kahirapan ay pagbabayad-puri 

sa mga kasalanan 309 

Si Allah (lamang) ay sapat na para sa atin, at Siya ang 
Pinakamagaling sa Pag-aayos ng mga pangyayari (sa atin) 310 



12 Mga Nilalaman 

Ang mga sangkap ng kaligayahan 311 

Ang pagod at pagkapagal na dumarating dahilan 

sa mahalagang posisyon 312 

At pumunta sa pagdarasal 313 

Ang kawanggawa ay naghahatid ng 

kapayapaan sa nagbibigay. 316 

Huwag magalit. 318 

Ang mga panalangin (pagluhog) sa umaga... 319 

Huminto upang magnilay-nilay. 321 

Ang Qur'an: Ang pinagpalang aklat 322 

Huwag maghangad ng katanyagan, kung hindi, ikaw ay 

mabibigatan ng dalamhati at mga pagkabagabag 323 

Ang mabuting buhay. 324 

Magbata ng mga pagsubok nang matiyaga 326 

Sambahin si Allah sa pamamagitan ng pagsusuko 

ng iyong kalooban sa Kanya 326 

Mula sa pagiging gobernador tungo sa 

pagiging isang karpintero 327 

Ang pakikihalubilo sa mga tao na ang Upon ay mabigat 

at ungas ay nakawawasak sa kapayapaan ng tao 329 

Para sa mga sinalanta ng kalamidad. 331 

Ang mga positibong epekto nang pagkakaroon ng tunay 

na Monoteistikong pananampalataya kay Allah 333 

Pangalagaan ang iyong panlabas gayundin 

ang iyong panloob 339 

Humanap ng pagkalinga kay Allah 342 

Inilalagay ko ang aking ganap na pagtitiwala sa Kanya... .344 

Sila ay nagkasundo sa tatlong puntos 344 

Ang maling gawa ng mapaglabag 346 

Si Khosrau at ang matandang babae 347 



Huwag Malungkot 1 3 

Ang kapansanan (balakid) sa isang bahagi ay 

maaaring mapunuan (o mabayaran) sa 

pamamagitan ng kahusayan sa ibang bahagi 348 

Hang mga salita tungkol sa hangal. 354 

Ang Pananampalataya kay Allah ang 

siyang daan sa kaligtasan 357 

Maging ang mga hindi nananampalataya ay 

nasa magkakaibang antas 360 

Isang bakal (matibay) na pagnanais 361 

Ang likas na kalooban (disposisyon) na 

kalakip sa ating pagkalikha 363 

Ang anumang nakasulat para sa iyo ay walang 

pagkakamali na sasapit sa iyo 365 

Magtrabaho nang husto para sa mabungang kahihinatnan... 366 
Ang iyong buhay ay hitik sa hindi mabibiling mga sandali 372 

Huminto upang magnilay-nilay. 378 

Angpaggawa ng mariringal na gawa ay daan sa kaligayahan379 
Ang kapaki-pakinabang na karunungan 

at walang bungang karunungan 380 

Higit pang magbasa, nguni 't may pang-unawa 

at pagmumuni-muni 383 

Ipagsulit mo ang iyong sarili 384 

Ang tatlong pagkakamali na pangkaraniwan sa 

ating pang-araw-araw na buhay. 385 

Magplano ng iyong mga gawain (o bagay-bagay) 

at magsagawa ng tamang pag-iingat 385 

Ang mapalapit sa mga tao 387 

Maglakbay sa iba't ibang lupain 388 

Magsagawa ng mga boluntaryong dasal 

sa huling oras ng gabi 389 

Ang iyong gantimpala ay Paraiso 390 



14 Mga Nilalaman 

Tunay na pagmamahal 392 

Ang Shari'ah ay ginawa na magaan para sa iyo 393 

Kapanatagan at kapayapaan 395 

Mag-ingat sa marubdob na pag-ibig 396 

Ang ilang lunas sa marubdob, 

at hindi mapigilang pag-ibig 398 

Ang mga karapatan ng pagkakapatiran 400 

Ang dalawang sekreto tungkol sa pagkakasala 

(kahit na alam mo ang mga ito, huwag magkasala) 400 

Humanap ng ikabubuhay o panustos datapuwa 't 

huwag maging gahaman 401 

Huminto upang magnilay-nilay. 402 

Ang relihiyon na hitik sa mga pakinabang 403 

Huwag mangamba! Katiyakan, ikaw ay 

magkakaroon ng mataas na kamay. 404 

Manatiling malayo sa sumusunod na apat 405 

Upang makatagpo ng kapayapaan, 

bumaling sa iyong Panginoon 406 

Dalawang dakilang salita ng kaaliwan 407 

Ang ilan sa mga positibong epekto 

ng pagdaranas ng kahirapan 408 

Karunungan 409 

Ang kaligayahan ay isang Banal na regalo na hindi 

nagtatangi sa pagitan ng mayaman at ng mahirap 409 

Ang maala-ala matapos ang kamatayan 

ay isang pangalawang buhay 410 

Panikluhuran ninyo si Allah ng sumusunod. 410 

Isang Panginoon na hindi nagkakamali 411 

Isulat ang iyong sariling kasaysayan 412 

Makinig nang mataman sa mga salita ni Allah 413 

Ang bawat isa ay naghahanap ng kaligayahan, nguni't 415 



Huwag Malungkot 1 5 

Maghanda sa masasamang panahon sa pagiging 

mapagpasalamat kung ang lahat ay mainam 416 

Ang Pagpapala laban sa Apoy. 418 

Hindi baga Aming binuksan ang 

iyong dibdib (0' Muhammad)? 419 

hang mabuting buhay. 421 

Ano kung gayon ang kaligayahan? 424 

Sa Kanya pumapanhik ang mabubuting salita 427 

Ganito ang Pagdaklot (Pagpaparusa) ng iyong Panginoon 429 
Ang panalangin ng ginawan ng 

kapinsalaan (pinagkasalahan) 433 

Ang kahalagahan ng pagkakaroon 

ng isang mabuting kaibigan 433 

Sa Islam, ang seguridad ay kinakailangan 435 

Panandaliang kabantugan 436 

Ang pagsasagawa ng matutuwid na gawa ay siyang 

korona sa ulo ng isang maligayang buhay. 439 

Ang kawalang-hanggan at Paraiso ay 

nandoroon, at hindi rito! 442 

Ang mga kaaway ng Banal na landas 444 

Ang realidad ng buhay na ito 446 

Ang susi tungo sa kaligayahan 450 

Huminto upang magnilay-nilay. 450 

Paano sila namumuhay noon 451 

Ano ang sinasabi ng matalino tungkol sa pagtitiyaga 453 

Ang kahalagahan ng positibong saloobin 455 

Hang mga salita sa pagtitiyaga 456 

Huminto upang magnilay-nilay. 458 

Huwag mamighati kung ikaw ay mahirap, sapagkat 
ang tunay mong halaga ay hindi nasusukat sa 
pamamagitan ng laman ng iyong librito sa bangko 459 



1 6 Mga Nilalaman 

Isang salita sa pagbabasa 460 

Huwag malungkot, at pag-aralan ang mga 

tanda ni Allah sa mga likha 461 

O' Allah! O' Allah! 467 

Huwag magdalamhati, sapagkat ang pagbabago 

ay marapat na mangyari 469 

Huwag magbigay ng kasiyahan sa iyong kaaway sa 

pamamagitan nang pagpapakita ng dalamhati 470 

Ang optimismo (puno ng pag-asa) laban sa 

iskeptisismo (kawalang-pag-asa) 472 

O' anak ni Adan, huwag mawalan ng pag-asa 474 

Huminto upang magnilay-nilay. 477 

Ang mga pagpapala na nagkukubli 478 

Ang mga bunga ng pagiging kuntento 484 

Ang pagiging nalulugod kay Allah 485 

Para sa mga hindi nasisiyahan ay mayroong pagkapoot 485 

Ang mga pakinabang na maaani ng tao sa pagiging kuntento 486 

Huwag mong hamunin ang iyong Panginoon 487 

Isang makatarungang pagtatakda 488 

Ang pagkagalit o paghihinanakit ay 

walang ibinibigay na ganti 489 

Ang kaligtasan ay nasa pagkakuntento 489 

Ang kawalang-kasiyahan ay pinto tungo sa pag-aalinlangan 490 

Ang kasiyahan ay kayamanan at kaligtasan 491 

Ang bunga ng kasiyahan ay pagpapasalamat 492 

Ang bunga ng kawalang-kasiyahan ay 

kawalan ng pananampalataya 492 

Ang kawalang-kasiyahan ay isang bitag ng demonyo 493 

Isa pang salita ng kasiyahan 494 

Ang pagpapalampas sa mga pagkakamali ng mga kapatid 496 



Huwag Malungkot 1 7 

Samantalahin ang kalusugan at malayang oras 499 

Si Allah ay nangangalaga sa kanila na nananampalataya...500 
Ang mga posteng babala o pananda sa 

lansangang-bayan ng naghahanap 503 

Ang mabiyayaan ng karangalan ay isa ring pagsubok 505 

Ang nagtatagal na mga kayamanan 506 

Ang determinasyon o pagpupunyagi ay makakapanaig 

sa hindi mapapangibabawang mga balakid. 507 

Ang pagbabasa upang matuto ng karunungan 508 

Ang nang ako ay nagkasakit, Siya ang 

nagbibigay-lunas sa akin 509 

Gumawa ng mga pag-iingat. 512 

liyakin sa iyong sarili ang mga katibayan o katotohanan.. .512 
Magpasya na gawin ang Hang bagay at 

matapos ay isagawa yaon 512 

Ang buhay sa mundong ito 513 

Ang pagtatago sa kasamaan ay isang 

pansamantalang solusyon 515 

Tandaan na ikaw ay nakikitungo sa Pinakamahabagin 517 

Optimismo (pag-asam sa mabuting ibubunga o kalalabasan) 518 

Ang buhay ay mabigat na gawain 519 

Huminto upang magnilay-nilay 520 

Ang pananalunton sa gitnang landas ay 

magliligtas sa tao sa kapahamakan 521 

Ang tao ay hinuhusgahan sa kanyang 

mga namamayaning katangian 522 

Ang katutubong pag-uugali ng tao 523 

Hindi sapat na maging matalino lamang: ang tao ay 
nangangailangan din ng tunay na patnubay. 524 



18 Mga Nilalaman 

Kung ang tao ay may panloob na kagandahan, siya 

ay makakakilala ng kagandahan sa sandaigdigan 527 

Ang ginhawa matapos ang kahirapan 529 

Ikaw ay higit o nasa ibabaw ng paninibugho 529 

Huminto upang magnilay-nilay. 531 

Ang karunungan ang susi sa katahimikan at ginhawa 532 

Ang moling landas na pinatutunguhan tungkol 

sa mga bagay-bagay. 533 

Ang pinakamaringal na tao 534 

Isa-isang hakbang lang muna 534 

Kahit na ikaw ay mayroong kakarampot 

lamang o marami, matutong magpasalamat 536 

Tatlong plake 537 

Huminto upang magnilay-nilay. 538 

Maging malaya sa pagkabalisa at pangamba 539 

Ang mga gawa ng kawanggawa 540 

Paglilibang at pamamahinga 542 

Huminto upang magnilay-nilay. 547 

Pagnilay-nilayin ang sandaigdigan 548 

Sundin ang isang pinag-aralang piano 549 

Huwag maging walang-kaayusan sa iyong mga gawain 551 

Ang iyong halaga ay napagtatanto sa pamamagitan 

ng iyong pananampalataya at pag-uugali 552 

Ang sukdol na kaligayahan ng mga Kasamahan 

(ng Propeta) [nawa'y kalugdan silang lahat ni Allah] 555 

Ang sukdulang kasamaan ng mga hindi nananampalataya... 556 

Huminto upang magnilay-nilay. 557 

Maging mapitagan sa kababaihan 557 

Isang ngiti sa bawat umaga 558 



Huwag Malungkot 1 9 

Ang pagiging mapusok sa paghihiganti ay lason na 
dumadaloy nang tuluy-tuloy sa isang maysakit na kaluluwa 562 

Huminto upang magnilay-nilay. 563 

Huwag matunaw sa personalidad ng iba 563 

Paghihintay ng ginhawa mula kay Allah 565 

Ipagpatuloy ang trabaho na iyong kinalulugdan 566 

Huminto upang magnilay-nilay. 567 

Patnubay: Ang likas na bunga ng paniniwala 569 

Ang panggitnang daan 572 

Pag-iwas sa mga kalabisan 573 

Huminto upang magnilay-nilay. 574 

Sino ang matutuwid? 575 

Si Allah ay Pinakamabait sa Kanyang mga alipin 576 

At ipagkakaloob (Niya) sa kanya mula (sa 

panggagalingan) na hindi niya napag-aakala 579 

Isang maagang kabayaran 582 

Kung ikaw ay hihingi, humingi kay Allah 583 

Mahahalagang sandali 585 

Maka-Diyos o banal na pagtatakda 588 

Kamatayan 588 

Si Allah lamang ang Pinakamakapangyarihan 591 

Hindi inaasahang ginhawa 593 

Si Allah ay nagpapahintulot na mangyari ang 

mga himala sa Kanyang matutuwid na alipin 594 

Si Allah ay Lubos na Sapat bilang isang 

Tagapagpasya ng mga pangyayari 596 

Ang lahat-lahat sa sandaigdigan ay lumuluwalhati kay Allah 599 

Malugod kay Allah 602 

Isang panawagan mula sa lambak ng Nakhlah 609 

Ang unang henerasyon ng mga Muslim 610 



20 Mga Nilalaman 

Kasiyahan (pagkakuntento) matapos na mawasak. 612 

Maging matatag sa paggawa ng isang pasya 614 

Ang nananampalataya ay matatag at hindi natitinag 618 

Ang pasan (o tungkulin) ng pagiging 

isang mahusay na tagapagsalita 620 

Ang perpektong ginhawa at pahinga ay nasa Paraiso 622 

Ang kahinahunan ay tumutulong upang 

matamo ang iyong mga mithiin 624 

Ang pagkabalisa ay hindi nakatutulong 627 

Ang kapayapaan ng isipan ay ang pagkakaroon 

ng pangunahing pangangailangan sa buhay. 627 

Maging handa sa higit na masahol na eksena (o katatayuan) 629 
Ikaw ay nasa mabuting kalagayan kung ikaw 

ay malusog at may sapat na pagkain 630 

Patayin ang apoy ng pagkapoot bago pa ito kumalat 632 

Huwag maliitin ang mga pagsisikhay ng ibang tao 633 

Pakitunguhan ang iba kung paano mo 

nais na ikaw ay pakitunguhan nila 638 

Maging makatarungan 639 

Iwasan ang pagiging artipisyal (o mapagkunwari) 639 

Kung talagang hindi mo magawa ang 

isang bagay pabayaan ito 641 

Huwag maging magulo sa inyong buhay. 641 

Ang inyong magkapanabay na pakikipagpaligsahan 
sa pagtitipon ng mga makamundong bagay ay 
nakapagliligaw sa inyo 642 

PAGPAPASYA 645 

TALASALITAAN. 647 



TRANSLITERATION CHART 



1 


A 


ci-T 


Aa 


i_j 


B 


o 


T 





H or T (when followed by 
another Arabic word) 


ill 


Th 


t 


J 


c 


H 


c 


Kh 


i 


D 


i 


Dh 


J 


R 


J 


Z 


lT 


S 




Sh 


<J> 


S 


<S> 


D 


J. 


T 



22 Transliteration Chart 



Ji 


Z 


L 


t 


L 


Gh 


>_» 


F 


J 


Q 


•1 


K 


J 


L 


f 


M 





N 


4_ - - _» 


H 


J 


W 


j (as a long vowel) 


Oo 


ti 


Y 


tS (as a long vowel) 


Ee 


f- 


(Omitted in initial position) 



- 


Fathah 


A 




Kasrah 


I 


> 


Dammah 


U 


- 


Shaddah 


Double letter 





Sukoon 


Absence of vowel 



TUNGKOL SA AKLAT NA ITO 



Sa 



l>a panahon kung saan ang mga Muslim ay nasasadlak sa 
mga pagsubok sa bawat hangganan sa labas at sa loob, ay dumating 
ang madamdaming aklat na ito na nag-ugat sa mga pag-uutos ni 
Allah, Azzawajall (ang Kataas-taasan), sa Sunnah (mga salitain at 
gawain ng Propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan) at sa mahusay 
na patnubay at mga halimbawa ng mga Muslim na nauna sa atin. 

Ang Huwag Malungkot ay isang mahalagang aklat para sa 
lahat. Ito ay hitik sa mga praktikal na payo kung paano itataboy ang 
kawalang-pag-asa at papalitan ito ng isang higit na makatotohanan 
(praktikal o makatuwiran) at sa bandang huli ay makapagbibigay ng 
kasiyahang pananaw na Islamiko sa buhay Ito ay naglalantad sa 
makabagong mambabasa kung paano ang Islam ay nagtuturo sa atin 
na harapin ang mga pagsubok at pagdurusa ng mundong ito. 

Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga talata ng Qur'an, mga 
salitain ni Propeta Muhammad (saws) at ng kanyang mga 
Kasamahan, gayundin ng mga pantas. Subalit ito rin ay naglalaman 
ng mga salitain ng mga Kanluranin at Silanganing mang-iisip at mga 
pilosopo, mga salitain na tumutugma sa katotohanan. 

Ang aklat na ito, na humantong sa malalim at organisadong 
kaisipan, ay nagsasabi sa inyo ng maigsi: 

"Maging masaya, mapayapa, at nagagalak; at huwag malungkot. " 



KALATAS NG TAGAPAGLATHALA 



Ajie 



ig lahat ng papuri ay kay Allah, ang Kataas-taasan. 
Nawa'y ang kapayapaan at mga pagpapala ni Allah ay mapasa-kay 
Muhammad, sa kanyang pamilya, at sa kanyang mga Kasamahan. 

Bilang tagapaglathala ng mga Islamikong aklat, ako ay binaha 
nang maraming aklat na inaakala ng mga tao na marapat na isalin (sa 
ibang wika) at ilathala. Ang proseso o pamamaraan ng pagsasala sa 
mga aklat na yaon at ang pagpili sa pinakamainam ay isang 
pananagutan na hindi marapat na bigyan ng magaang pansin ng 
tagapaglathala, sapagkat ang mga aklat na yaon ang pagbabatayan ng 
mga Muslim na nagsasalita ng Inglis (at ngayon ay sa wikang 
Filipino) upang matutuhan ang kanilang Relihiyon. Ang gumawa ng 
pamimili sa pagitan ng mga aklat na yaon ay hindi kailanman naging 
magaan, sapagkat mayroong maraming mahuhusay na mga aklat 
Islamiko na marapat pang maisalin sa Inglis (at ngayon ay sa wikang 
Filipino). 

Ang pagpili sa Huwag Malungkot, magkagayunman, ay isang 
magaan na pamimili, hindi lamang sa dahilang ang paksa nito ay 
lubhang nauugnay sa ating panahon, subalit ito rin ay sa dahilang ang 
may-akda ay mabisang tumalakay nito. Si Shaykh Aaidh Al-Qarnee 
ay tumalakay sa mga problema na kapwa kinasasadlakan ng mga 
Muslim at hindi Muslim, na bumabanggit ng mga lunas, kahit ito 
man, ay mula sa Islamikong perspektibo. Dito ay may labis na mga 
programa ng pansariling tulong, at mga pansariling tulong na mga 
aklat na sumusubok na talakayin kung paano haharapin ang 
depresyon (matinding kalungkutan o kapanglawan) o kung paano 
pakikitunguhan ang mga problema o kalamidad, - o maging kung 



26 Kalatas ng Tagapaglathala 

papaano magtatamo ng kaligayahan. Ang mga aklat na yaon at mga 
programa, magkagayunman, sa kalakhang bahagi nito, ay pandak o 
bansot na mga pagtatangka sa pagtalakay sa mga ganitong suliranin, 
sapagkat sila ay hindi tumatarok sa kaibuturan ng bagay (o 
kalagayan): ang panananampalataya kay Allah. Ang mga ideya o 
kuru-kuro na matatagpuan sa aklat na ito ay nanggaling sa 
pangunahing batayan na ang pananampalataya kay Allah ay 
kinakailangan sa paglutas sa anumang problema. Magkagayunman, 
ang Huwag Malungkot ay hindi isang gawa na limitado lamang sa 
mga Muslim, sapagkat ang sinumang hindi Muslim na makakabasa 
nito ng may bukas na isipan ay magbibigay-pahalaga sa mga ideya at 
kaisipan ng may-akda, mga ideya na batay sa matatag na tindig ng 
mga tekstong pangrebelasyon (o kapahayagan) at mga kaisipan na 
nanunuot (sa damdamin) at matututuhan. 

Ang IIPH, na may mga kuwalipikadong tauhan na 
tagapagsalin, ay patuloy na gumagawa ng mga pagsisikhay na 
makapaglathala ng may kalidad na mga aklat sa mga mambabasang 
Inglis (at ngayon ay sa mga mambabasang Filipino). Ako ay matapat 
na umaasa na kayo, ang mga mambabasa, ay makikinabang sa 
ganitong aklat, at nawa'y gantimpalaan ni Allah, ang Kataas-taasan, 
ang may-akda nito at yaong mga sama-samang tumulong upang 
maihanda ito. At nawa'y ang kapayapaan at mga pagpapala ni Allah 
ay mapasa-kay Propeta Muhammad, sa kanyang pamilya, sa kanyang 
mga Kasamahan, at sa mga nananampalataya. 



Muhammad ibn Abdul-Muhsin Al Tuwaijri 
Pangkalahatang Tagapamahala 
International Islamic Publishing House, 
Riyadh, Saudi Arabia 



PAGPAPAKILA SA 

UNANG LATHALA 

(ng Arabik na Bersyon) 



A, 



.ng lahat ng papuri ay kay Allah, ang 
Pinakamakapangyarihan, at nawa'y iparating Niya ang 
kapayapaan at mga pagpapala kay Muhammad, sa kanyang 
pamilya, at sa kanyang mga Kasamahan. Hangad ko ang matapat na 
pag-asa na ang mambabasa ay makikinabang mula sa aklat na ito. 
Bago ninyo basahin ito, - maaaring kayo, matapos ang isang iglap na 
pananaw lamang, - ay makapagbitaw ng ilang uri ng panghuhusga, 
datapuwa't hayaan ang malalim na lohika (o katuwiran) at mga 
panuntunan na hinango sa rebelasyon (o kapahayagan) ay mamagitan 
sa gayong panghuhusga. Gayundin, inyong isaisip na tunay ngang 
isang kasalanang paglabag ang humusga sa isang gawa bago pa ito ay 
malasahan, o kung sa pinakamababa, ay marinig ang tungkol dito. 
Kaya't dito ay aking itinanghal sa inyo ang buod ng aklat na ito. 

Sinulat ko ang aklat na ito para sa sinuman na namumuhay sa 
kahabaan ng kirot at dalamhati, o yaong dinapuan ng kahirapan, 
isang kahirapan na nagbubunga ng kalungkutan at hindi mapakaling 
mga gabi. Para sa lunas, aking pinuno ang mga pahina ng aklat na ito 
ng mga dosis (o panlunas) na kinuha sa iba't ibang pinagkukunan, - 
ang Qur'an, ang Sunnah, mga tulain, mga matinding anekdota, mga 
pabula (o talinghaga), at tunay na mga kuwento. 

Ang aklat na ito ay nagsasabi ng sumusunod: Magalak at 
maging masaya; manatiling maging ppsitibo at nasa kapayapaan. 
Katiyakang ito rin ay nagsasabi ng ganito: Mamuhay ng (isang) 



28 Pagpapakila sa Unang Lathala 

buhay kung paano ito dapat ipamuhay, - malusog, maligaya, at 
kapaki-pakinabang. Ang aklat na ito ay nagsuri sa mga pagkakamali 
na ating ginagawa na laban sa panloob o pangkalikasang lohika (o 
katwiran), na tayo, bilang mga tao, - ay pinagkalooban ng ganito 
(ngunit nagagawa nating makalimutan kung tayo ay hindi 
sumusunod sa wastong patnubay), kahit na ang gayong mga 
pagkakamali ay nasa ating pag-iisip o nasa ating pakikitungo. 

Ang aklat na ito ay nagbabawal na inyong ipagpatuloy ang 
mga gawi na salungat sa mga realidad (o katotohanan) ng buhay, at sa 
kung ano ang itinakda ni Allah, ang Kataas-taasan. Kayo ay 
tinatawagan hindi sa panlabas, datapuwa't sa panloob, mula sa kung 
ano ang alam na ng inyong kaluluwa, - na marapat ninyong 
pagtiwalaan ang inyong mga talento o angking kakayahan, na 
marapat ninyong paunlarin ang mga ito, na kailangan ninyong 
kalimutan ang mga kaguluhan at malaking pagbabago ng buhay, 
habang nakatuon (ang panahon at isipan) sa positibo at sa mabuting 
kasasapitan na inihahantong ng isang positibong pag-uugali. 

Mayroong ilang mahahalagang isyu (o usapin) tungkol sa 
aklat na ito na ibig kong liwanagin ngayon: 

1. Isang paala-ala ng habag at pagpapatawad ni Allah, matapat na 
pananampalataya sa Kanya, paniniwala sa kasasapitan at 
pagtatakda, isang buhay na ipinamumuhay sa loob ng mga 
hangganan ng ngayon, at isang paala-ala ng hindi mabilang na 
kagandahang-loob ni Allah, - ito ang ilan sa higit na mahalagang 
tema (o paksa) ng aklat na ito. 

2. Sa taglay nitong mga ideya at lunas, ang aklat na ito ay nagsisikap 
na pawiin ang pagkabalisa, kalungkutan, dalamhati, damdamin 
ng pagkabigo, at kawalang-pag-asa. 

3. Aking pinulot ang anumang aking nakita na may kinalaman sa 
paksa ng aklat mula sa sumusunod na pinagkunan: mga Talata ng 



Huwag Malungkot 29 

Qur'an, mga salitain ng Propeta (saws 1 ), mga kuwento, mga 
talinghaga, mga tula, at mga salitain ng pantas. Ang aklat na ito ay 
hindi sermon lamang, o walang silbing pagsasanay na 
pangkaisipan, o isang paanyaya sa idelohiyang pulitikal. Bagkus, 
ang aklat na ito ay isang maalab na paanyaya tungo sa inyong 
kaligayahan. 

4. Ang aklat na ito ay hindi lamang para sa mga Muslim; bagkus, ito 

ay angkop sa lahat ng mambabasa. Habang sinusulat ko ito, aking 
isinaalang-alang ang mga damdamin at emosyon na 
pangkaraniwan sa bawat isa. Gayunpaman, isinulat ko ito 
batay sa tunay na Relihiyon (kahit na tayo ay lumilihis dito o 
hindi), na panloob (o likas na nakatanim sa damdamin) ng lahat sa 
atin. 

5. Kayo ay makakakita ng salitain ng mga Silanganin at Kanluraning 

manunulat at pilosopo. Hindi ko iniisip na ako ay marapat na 
sisihin dahilan sa gayon, sapagkat ang karunungan ay siyang 
mithiin ng bawat mananampalataya, kahit saan man niya ito 
matagpuan, siya ay karapat-dapat sa gayon. 

6. Hindi ako naglagay ng anumang footnote (o pinagkunan o 
talibaba) sa aklat, kaya't ito ay higit na madali para sa mambabasa 
na basahin ito ng walang hadlang. Ang pinagkunan ng isang 
sinipi ay binabanggit sa loob ng teksto ng aklat. 
(Magkagayunman, sa wikang Inglis na salin ng aklat na ito, 
ang tagapagsalin na si Faisal ibn Muhammad Shafeeq ay 
naglagay ng reperensiya ng kabanata at talata ng Qur'an na sinipi 
ng may-akda). 

7. Ginaya ko yaong mga nauna sa akin (alalaong baga, ang mga 
Islamikong manunulat ng mga nakaraang dantaon), hindi ko 



Sallallahu alayhi wa salam (Nawa'y ang kapayapaan at pagpapala ni Allah 
ay mapasakanya) o "saws" (bilang daglat). [Ang tagapagsalin] 



30 Pagpapakila sa Unang Lathala 

binanggit ang mga bilang ng pahina o bolyum ng mga 
pinagkunan (o pinagsipian), na inaakala kong higit na kapaki- 
pakinabang sa partikular na aklat na ito. Kung minsan, ako ay 
diretsong sumisipi sa isang linya (o kalatas); sa ibang 
pagkakataon ay aking isinasabuod ang pangunahing ideya nito. 
(Ang surah o kabanata ng Qur'an at mga talata nito ay sinipi sa 
wikang Inglis na salin ni kapatid na Faisal ibn Muhammad 
Shafeeq, na akin ding sinunod sa wikang Filipino). 

8. Hindi ko inorganisado (o isinaayos) ang aklat na ito batay sa mga 

kabanata; bagkus, aking pinag-iba-iba ang nilalaman, na 
nagsisingit ako ng mga paksa na maaaring hindi tuwirang 
kaugnay sa naunang (paksa) o sa huling (paksa). Ako ay mabilis 
na nagpapasalin-salin mula sa isang paksa tungo sa iba, at kung 
minsan, ako ay nagbabalik sa naunang paksa upang gawin ang 
pagbasa ng aklat na ito ay higit na maging kasiya-siya. 

9. Hindi ko binanggit ang mga bilang ng talata, gayundin ay hindi ko 

binanggit ang pinagkunan (o pinagsipian) ng mga salitain ng 
Propeta. Kung ang isang hadith (salitain o gawa ng Propeta, 
sumakanya nawa ang kapayapaan) ay mahina, ito ay aking 
tinutukoy. Kung ito ay mapapanaligan o hasan, ito ay aking 
tinutukoy o hindi. Ang lahat ng ito ay aking ginawa upang ito ay 
maging maigsi. 

10. Ang mambabasa ay makakapansin na ang ilang kahulugan at 
paksa ay inuulit-ulit (bagama't sa iba't ibang estilo) sa kabuuan ng 
aklat. Ito ay sinadya kong ginawa upang ang ibinigay na 
kahulugan ay maiugnay nito sa isipan ng mambabasa sa 
pamamagitan nang pag-uulit-ulit. Sinuman ang magdili-dili kung 
paano ang paulit-ulit na mga tema (o paksa) ay matatagpuan sa 
Qur'an ay marapat na magbigay-pahalaga sa mga 
kapakinabangan ng ganitong metodolohiya (o pamamaraan). 



Huwag Malungkot 31 

Ito ang sampung puntos na marapat na panatilihin sa isipan 
habang kayo ay nagbabasa ng aklat na ito. Gayunman, aking 
inaasahan na kayo ay magiging makatwiran sa inyong panghuhusga 
(o pangangatwiran) at ang inyong pagkiling (o pagkampi sa isang 
bahagi lamang) ay yaong patungo sa tunay at wastong karunungan. 
At pangwakas, ang aklat na ito ay hindi isinulat para sa isang tanging 
pangkat ng mga tao; bagkus, ito ay para sa sinuman na nagnanais na 
mamuhay ng isang maligayang buhay. 



'Aaidh ibn Abdullah Al-Qarnee 



O' Allah! 

iAng bawat nilalang dito sa kalangitan at kalupaan ay sa Kanya 
humahanap ng kanilang pangangailangan. At sa araw-araw, Siya ay 
nananatili [na nagpapapangyayari] sa bawat bagay-bagay [ng 
Kanyang mga nilikha]> (Qur'an 55: 29) 

Kung mayroong marahas na bagyo at ang karagatan ay 
maalon, ang mga nakasakay sa bapor ay tumatawag ng, 'O Allah!' 

Kung ang hinete ng kamelyo at ang sasakyan ay nawala sa 
disyerto, sila ay tumatawag ng, 'O Allah!' 

Kung ang mga pintuan ay isinara sa harapan niyaong 
nagnanais na pumasok dito at ang panghadlang ay inilagay sa 
harapan ng mga nangangailangan, silang lahat ay tumatawag ng, 'O 
Allah!' 

Kung ang lahat ng mga piano ay natapos sa kabiguan, ang 
lahat ng pag-asa ay nawala, at ang landas ay naging masikip, ang 'O 
Allah!' ang nagiging panambitan. 

Kung ang kalupaan na malawak at ganap na malapad ay 
pinakipot para sa iyo, na naging dahilan upang ang iyong kaluluwa 
ay magsikip, tumawag ng, 'O Allah!' 

Kay Allah umaakyat ang lahat nang mabubuting salita, ang 
matapat na pagluhog, ang mga luha ng inosente, at ang mga 
panalangin ng may karamdaman. Ang mga kamay at mga mata ay 
iniuunat sa Kanya sa mga oras ng kahirapan at kasamaang-palad. 
Ang dila ay dumadalit, nananawagan, at bumabanggit sa Kanyang 
pangalan. Ang puso ay nakakatagpo ng kapayapaan, ang kaluluwa ay 
nakakatagpo ng kapahingahan, ang mga litid (nerbiyos) ay 
napapaginhawa, at ang katalinuhan ay nagigising, - ang lahat ng ito 
ay natatamo kung ating maaala-ala si Allah, Subhaanahu wa Ta 'alaa 
- 'Gaano Siya kaperpekto, ang Kataas-taasan!' 



34 Huwag Malungkot 

^Si Allah ang Pinakamapagbigay [Pinakamabuti] sa Kanyang mga 
alipin> (Qur'an 42: 19) 

Allah: ang pinakamaganda sa lahat ng pangalan, ang tunay na 
kumbinasyon ng mga titik, ang pinakamahal sa mga salita. 

^Kayo baga ay nakakaalam sa sinuman na katulad Niya? [Di nga 
kasi, walang sinuman ang katulad o katapat Niya o maaaring 
maiwangki sa Kanya at wala Siyang katambal; 'Walang sinuman ang 
makakatulad Niya, at Siya ang Ganap na Nakakarinig, ang Lubos na 
Nakamamasid']> (Qur'an 19: 65) 

Allah: Siya ay naiisip kung ang tandisang kayamanan, lakas, 
kaluwalhatian at karunungan ay pumasok sa isipan. 

<|Kanino pa kaya ang kaharian sa araw na yaon? Ito ay kay Allah, ang 
Nag-iisa, ang hindi mapapangibabawan!|> (Qur'an 40: 16) 

Allah: Siya ay naiisip kung ang kabaitan, pangangalaga, lunas, 
pagmamahal at habag ay pumasok sa isipan. 

iAt kung anuman ang biyaya [at magagandang bagay] na nasa inyo, 
ito ay mula kay Allah.^ (Qur'an 16: 53) 

O' Allah, ang Nag-aangkin ng Kadakilaan, Karilagan at 
Kapangyarihan, hayaan ang ginhawa ay pumalit sa pighati, ang 
kaligayahan ay dumating matapos ang kalungkutan, at hayaan ang 
kaligtasan ang pumalit sa pangamba. 

O' Allah: Palamigin Mo (po) ang nagliliyab na puso sa 
pamamagitan ng lamig ng pananampalataya. 

O' aming Panginoon: Pagkalooban (Mo po) nang mapayapang 
pagkakatulog ang mga nababalisa, at ng katahimikan sa 
nagagambalang kaluluwa. 

O' aming Panginoon: Patnubayan (Mo po) ang nalilito sa 
Inyong liwanag at yaong naliligaw sa Inyong pataubay 



Huwag Malungkot 35 

O' Allah: Alisin (Mo po) ang masamang bulong sa aming puso 
at palitan ito ng liwanag, wasakin ang kasinungalingan sa 
pamamagitan ng katotohanan, at durugin ang masamang balak ng 
Diyablo sa pamamagitan ng pulutong ng Inyong Anghel. 

O' Allah: Alisin (Mo po) sa amin ang lumbay, karamdaman at 
pagkabalisa. 

Kami ay humahanap ng pagpapakupkop sa Inyo sa pangamba 
maliban sa Inyo (lamang), sa pagdedepende sa sinuman maliban sa 
Inyo (lamang), sa paglalagay ng aming ganap na tiwala maliban sa 
Inyo (lamang), at sa pagdalangin sa sinuman maliban sa Inyo 
(lamang). Kayo ang Kataas-taasang Patron at isang napakahusay na 
Tagapangalaga. 

Magnilay-nilay at maging mapagpasalamat 

Alalahanin ang mga kagandahang-loob ni Allah sa iyo at kung 
paano ka pinalilibutan nito sa itaas at sa ibaba, - tunay nga, sa bawat 
direksyon. 

^At kung inyong bibilangin ang mga Pagpapala [Biyaya] ni Allah, 
kailanman ay hindi ninyo ito magagawang bilangin.^ (Qur'an 14: 34) 

Ang kalusugan, kaligtasan, pagkain, kasuutan, hangin at tubig, 
- ang lahat ng ito ay tumuturo sa mundo na nabibilang sa iyo, 
magkagayunman, ito ay hindi mo napag-aakala. Angkin mo ang 
lahat na maibibigay ng buhay, magkagayunman, (ikaw) ay 
nananatiling mangmang. 

iAt saganang iginawad Niya sa inyo ang Kanyang kagandahang- 
loob [biyaya] na [kapwa] lantad at nalilingid.^ (Qur'an 31: 20) 

Nasa iyong kapasiyahan ang iyong dalawang mata, ang dila, 
ang mga labi, dalawang kamay at dalawang binti. 



36 Huwag Malungkot 

^Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong 
itinatatwa [O' mga Jinn at Tao]?> (Qur'an 55: 13) 

Mailalarawan mo ba ang iyong sarili na walang mga paa? 
Matatanggap mo ba ito nang magaan na ikaw ay makakatulog nang 
mahimbing habang ang kahirapan ay nakakahadlang sa pagtulog 
nang marami? Marapat mo bang kalimutan na binubusog mo ang 
iyong sarili ng parehong masarap na pagkain at malamig na tubig 
habang ang kasiyahan ng mainam na pagkain at inumin ay imposible 
sa ilan, dahilan sa karamdaman at sakit? Iyong isaalang-alang ang 
kakayahan ng pandinig at pangmasid na ipinagkaloob sa iyo. Masdan 
ang iyong malusog na balat at magkaroon ng pasasalamat na ikaw ay 
iniligtas sa mga sakit na umaatake rito. Magnilay-nilay sa iyong 
kapangyarihan ng pangangatwiran at alalahanin yaong nagdurusa sa 
karamdaman ng pag-iisip. Iyo bang ipagbibili ang iyong kakayahan 
na makarinig at makakita bilang (kapalit ng) timbang ng Bundok ng 
Uhud sa ginto, o ang iyong kakayahan na magsalita bilang (kapalit) 
ng malalaking kastilyo? Ikaw ay pinagkalooban ng saganang biyaya, 
gayunpaman, ikaw ay nagdadahilan ng kamangmangan. Sa kabila ng 
mainit na tinapay, malamig na tubig, magaan na pagtulog at 
mabuting kalusugan, ikaw ay nananatiling walang kapag-a-pag-asa 
at nalulumbay Ikaw ay nag-iisip tungkol sa mga bagay na wala ka at 
walang pasasalamat sa anumang ipinagkaloob sa iyo. Ikaw ay 
naguguluhan sa pagkawala ng kayamanan, bagama't nasa sa iyo ang 
susi ng kaligayahan at maraming biyaya. Magnilay-nilay at maging 
mapagpasalamat. 

AM gayundin sa inyong sarili [ay may mga tanda]. Hindi baga ninyo 
nakikita?|> (Qur'an 51: 21) 

Magnilay-nilay sa iyong sarili, sa iyong pamilya, sa iyong mga 
kaibigan, at sa buong mundo na nakapaligid sa iyo. 



Huwag Malungkot 37 

^Nababatid nila ang pagpapala ni Allah, datapuwa't itinatatwa nila 
ito [sa pamamagitan nang pagsamba sa mga iba tangi pa kay Allah].^ 

(Qur'an 16: 83) 

Ang nakaraan ay lumisan na nang lubusan 

Sa pamamagitan nang malungkot na pag-iisip-isip sa nakaraan 
at sa mga trahedya nito, ang sinuman ay naglalantad ng isang anyo ng 
pagkabaliw, - isang uri ng sakit na nagwawasak sa kapasiyahan na 
mabuhay sa pangkasalukuyang sandali. Yaong mayroong matatag na 
layunin ay nagtalaksan ng patapon at kinalimutan ang mga 
pangyayari ng nakaraan, na hindi na kailanman makakakita ng 
liwanag, sapagkat ito ay umuukupa ng madilim na lugar sa 
kaibuturan ng isipan. Ang mga kuwento ng nakaraan ay 
tinutuldukan; ang kalungkutan ay hindi makapagpapanumbalik sa 
mga ito, ang kapanglawan ay hindi makakagawa sa mga bagay na 
maging wasto, at ang kalumbayan ay hindi kailanman 
makapagpapanumbalik sa nakaraan sa buhay (na ito). Ito'y sa 
dahilang ang nakaraan ay hindi na nananatili pa. 

Huwag mabuhay sa masamang panaginip ng unang panahon o 
sa ilalim ng anino ng iyong nalagpasan. Iligtas mo ang iyong sarili sa 
tila multong pagpapakita ng nakaraan. Napag-aakala mo ba na 
maibabalik mo ang araw sa kanyang lugar ng pagsikat, ang sanggol 
sa sinapupunan ng kanyang ina, ang gatas sa suso, o ang mga luha sa 
mata? Sa patuloy na pamumuhay sa nakaraan at sa mga pangyayari 
nito, iyong inilagay ang iyong sarili sa pinakanakatatakot at kalunus- 
lunos na kalagayan ng isipan. 

Ang labis na pagbabasa sa nakaraan ay isang pag-aaksaya sa 
pangkasalukuyan. Nang si Allah ay bumanggit sa pangyayari ng 
nakaraang mga bayan (bansa), Siya ang Kataas-taasan ay nagwika: 

4Sila ang mga tao [pamayanan] na nagsipanaw na.^ (Qur 'an 2: 134) 



38 Huwag Malungkot 

Ang nakaraang araw ay lumisan at natapos na, at ikaw ay 
walang mapapakinabangan sa paggawa ng isang awtopsiya sa mga 
ito, sa pamamagitan ng pagbabalik-muli sa gulong ng kasaysayan. 

Ang tao na nabubuhay sa nakaraan ay katulad ng isa na 
nagtatangka na makakita ng kusot. Sa sinauna, nakahiratihan nang 
sabihin: "Huwag mong alisin ang patay sa kanilang libingan." 

Ang ating trahedya ay yaong tayo ay walang kakayahan na 
pakitunguhan ang nakaraan: na nagpapabaya sa ating magagandang 
kastilyo, tayo ay nananangis sa mga guhong gusali. Kung ang bawat 
tao at bawat Jinn ay magsasanib upang ibalik ang nakaraan, sila ay 
katiyakan na mabibigo. Ang lahat ng nasa kalupaan ay 
nagmamamartsa nang pasulong, na naghahanda sa bagong klima, 
- at marapat mo ring gawin. 

Ang ngayon ay ang lahat-lahat ng iyong angkin 

Kung ikaw ay magising sa umaga, huwag mong akalain na 
makikita (mo) ang gabi, - mabuhay na wari bang ang ngayon ay ang 
lahat-lahat ng iyong angkin. Ang kahapon ay nagdaan na taglay ang 
kanyang kabutihan at kasamaan, samantalang ang bukas ay hindi pa 
dumarating. Ang haba ng iyong buhay ay isang araw lamang, na wari 
bang ikaw ay ipinanganak ngayon at mamamatay sa pagtatapos nito. 
Sa ganitong pag-uugali, ikaw ay hindi madarakip sa pagitan nang 
pagsagi ng nakaraan, sa lahat ng mga kabalisahan nito, at ang pag-asa 
ng hinaharap, sa lahat ng kawalang-katiyakan nito. Mabuhay para sa 
ngayon: Sa araw na ito, marapat kang magdasal nang may gising na 
puso, dalitin ang Qur'an ng may pang-unawa, alalahanin si Allah ng 
may katapatan. Sa araw na ito, ikaw ay marapat na maging balanse (o 
pantay) sa iyong mga gawain, na nasisiyahan sa nauukol na bahagi sa 
iyo, na may malasakit sa iyong hitsura at kalusugan. 



Huwag Malungkot 39 

Isaayos ang mga oras sa araw na ito, upang iyong magawa na 
mga taon ang mga minuto, at mga buwan ang mga sandali. Humanap 
ng pagpapatawad sa iyong Panginoon, alalahanin mo Siya, 
maghanda sa pangwakas na paglisan sa mundong ito, at mamuhay 
ngayon nang maligaya at sa kapayapaan. Maging kuntento sa iyong 
pagkain, sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong trabaho, sa 
iyong bahay at sa iyong katayuan sa buhay. 

^Kaya't pananganan mo ang Aking ipinagkaloob sa iyo at maging isa 
sa mga may pagtingin ng pasasalamat [sa Akin].^ (Qur'an 7: 144) 

Mabuhay ngayon na malaya sa kalungkutan, pagkabalisa, 
pagkapoot, paninibugho at masamang hangarin. 

Marapat mong ititik sa iyong puso ang isang parirala: Ngayon 
ang tangi kong araw lamang. Kung ikaw ay nakakain nang mainit at 
sariwang tinapay ngayon, kung gayon, ano ang halaga ng tuyo at 
sirang tinapay kahapon, at ng inaasahang tinapay sa kinabukasan? 

Kung ikaw ay makatotohanan sa iyong sarili at mayroong 
matatag at buong pagpapasya, walang alinlangan na mahihikayat mo 
ang iyong sarili ng mga sumusunod: Ngayon ang aking huling araw 
para mabuhay. Kung iyong natamo ang ganitong saloobin, ikaw ay 
makikinabang sa bawat sandali ng iyong araw, sa pamamagitan nang 
pagpapaunlad sa iyong personalidad (o katauhan), pagpapalawak ng 
iyong kakayahan, at pagpapadalisay ng iyong mga gawa. At matapos 
ay masasabi mo sa iyong sarili: 

Ngayon, ako ay magiging pino sa aking pananalita at hindi ako 
magsasalita nang masamang pangungusap, gayundin ang malaswa. 
Ako rin ay hindi magsasalita (nang masama) sa talikuran. 

Ngayon ay aking isasaayos ang aking bahay at aking opisina. 
Ang mga ito ay hindi magiging wala sa ayos at magulo, bagkus ay 
maayos at malinis. 



40 Huwag Malungkot 

Ngayon, ako ay magiging partikular (o magtatangi) sa aking 
kalinisang pangkatawan at hitsura. Ako ay magiging mapansinin sa 
aking kalinisan at magiging timbang sa aking paglakad, pagsasalita 
at mga gawa. 

Ngayon, ako ay magsisikap na maging masunurin sa aking 
Panginoon, magdarasal sa pinakamabuti kong magagawa, na higit 
pang makagawa ng mga boluntaryong gawa ng katuwiran, dumalit 
ng Qur'an, at magbasa ng mga kapaki-pakinabang na aklat. Aking 
itatanim ang kabaitan sa aking puso at huhugutin ko rito ang mga 
ugat ng kasamaan, - katulad ng pagmamalaki, paninibugho at 
pagkukunwari. 

Ngayon, ako ay magsisikap na makatulong sa iba, - na 
dumalaw sa maysakit, na dumalo sa paglilibing, na patnubayan ang 
isa na nawawala, at pakainin ang nagugutom. Ako ay titindig sa tabi 
ng pinagmamalupitan at mahihina. Ako ay magbibigay-galang sa 
mga pantas, ang maging mahabagin sa mga kabataan, at mapitagan 
sa matatanda. 

O' nakaraan na lumisan at umalis, ako ay hindi iiyak sa 
harapan mo. Ako ay hindi mo makikita na gumugunita sa iyo, kahit 
na nga sa isang sandali, sapagkat ikaw ay naglakbay na palayo sa 
akin na hindi na kailanman magbabalik. 

O' hinaharap, ikaw ay nasa kaharian ng nalilingid. Hindi 
sasagi sa aking isipan ang iyong mga panaginip. Hindi ako 
magbubuhos ng panahon sa bagay na mangyayari pa lamang 
sapagkat ang bukas ay wala at hindi pa man nilikha. 

'Ang ngayon ang tangi kong araw lamang' ang isa sa 
mahahalagang pangungusap sa diksiyonaryo ng kaligayahan, sa mga 
nagnanais na mamuhay ng buhay na hitik sa karilagan at ningning. 



Huwag Malungkot 41 

Hayaang mag-isa ang bukas 
hanggang sa ito ay sumapit 

^Naitakda [na] ni Allah ang Huling Oras [at ang kaparusahan ng mga 
hindi nananampalataya, at ito ay tiyak na magaganap], kaya't huwag 
ninyong hangarin na madaliin ito.|» (Qur'an 16: 1) 

Huwag magmadali at nag-aapura para sa mga bagay na 
darating pa lamang. Inaakala mo ba na katalinuhan ang pumitas ng 
bunga bago pa ito mahinog? Ang kinabukasan ay wala pa, na walang 
realidad sa ngayon, kaya't bakit mo aabalahin ang iyong sarili sa 
ganito? Bakit ka mayroong pag-aatubili tungkol sa panghinaharap na 
malalaking kapahamakan? Bakit ka marapat na maging abalang- 
abala sa pag-iisip sa mga ito, tangi pa nga na rito ay hindi mo 
nalalaman kung makikita mo pa ang bukas? 

Ang mahalagang bagay na malaman ay ang bukas ay mula sa 
mundo ng nalilingid, isang tulay na hindi natin tinatawid hangga't ito 
ay hindi dumarating. Sino ang makakaalam, marahil ay hindi natin 
kailanman mararating ang tulay, o ang tulay ay maaaring maguho 
bago pa natin marating ito, o maaari nating marating ito at makatawid 
dito nang ligtas. 

Para sa atin na maging okupadung-okupado na umaasa sa 
hinaharap, (ito) ay tinitingnan nang mababa sa ating relihiyon 
sapagkat ito ay naghahantong sa mahabang panahon nating 
pagkakadugtong sa mundong ito, ang isang pagkakadugtong na 
iniiwasan ng mabuting mananampalataya. Maraming tao sa 
mundong ito ang walang karampatan na nangangamba sa 
panghinaharap na kahirapan, pagkagutom, sakit at malaking 
kapahamakan: ang gayong pag-iisip ay inuulot ng Demonyo. 

^Si Satanas ay nananakot sa inyo ng karalitaan [kapag kayo ay 
nagbigay ng kawanggawa] at nag-uudyok sa inyo [na gumawa] ng 



42 Huwag Malungkot 

kasalanan [tulad ng karamutan]; datapuwa't si Allah ay nangangako 
sa inyo ng pagpapatawad mula sa Kanya [kung magbibigay kayo ng 
kawanggawa], at ng kasaganaan> (Qur'an 2: 268) 

Marami yaong mga umiiyak sapagkat nakikita nila ang 
kanilang sarili na nagugutom sa kinabukasan, na nagkakasakit 
pagkaraan ng isang buwan, o di kaya sila ay natatakot na ang mundo 
ay magwawakas na, matapos ang isang taon. Ang sinuman na walang 
palatandaan kung kailan siya mamamatay (na katulad nating lahat) 
ay hindi marapat na abalahin ang kanyang sarili sa gayong kaisipan. 

Dahil sa buhos na buhos ka sa mabibigat na gawain ng 
ngayon, bayaan ang bukas hanggang sa ito ay dumating. Mag-ingat 
na humantong sa walang karampatang pagdurugtong sa 
panghinaharap na pag-asam sa mundong ito. 

Paanong pakikitunguhan ang mapait 
na kritisismo (o pamumuna) 

Yaong mga mangmang ay bumigkas ng mga sumpa kay Allah, 
ang Kataas-taasan, ang Manlilikha ng lahat ng mga nilalang, kaya't 
anong pakikitungo ang marapat, tayo na batbat ng pagkakamali, ang 
ating aasahan sa mga tao. Ikaw ay lagi nang marapat na humarap sa 
kritisismo (pamumuna), na ang pagsalakay nito ay wari bang hindi 
matutuldukang giyera: ito ay hindi nagpapakita ng tanda ng 
pagtatapos. Habang ikaw ay kumikinang, nagbibigay, gumagawa at 
mayroon epekto sa mga iba, kung gayon, ang di pagpapatibay at 
pagtuligsa ang iyong magiging kapalaran sa buhay Hangga't hindi 
ka nakakatakas sa mga tao sa pamamagitan nang paghanap ng 
guwang sa lupa o ang isang hagdan patungo sa alapaap, sila ay hindi 
magtitigil na punahin ka sa paghanap ng kamalian sa iyong pag- 
uugali. Sa ganitong kadahilanan, habang ikaw ay mula sa mga 



Huwag Malungkot 43 

naninirahan sa kalupaan, umasa na ikaw ay masasaktan, iinsultuhin 
at pupunahin. 

At narito ang ilang bagay na marapat mong pagnilay-nilayin: 
ang isang tao na nauupo sa lupa ay hindi nahuhulog, at ang mga tao 
ay hindi nananadyak sa isang patay na aso. Samakatuwid, ang 
kanilang pagkapoot sa iyo ay maaaring nanggaling sa iyong 
pagkalagpas sa kanila sa katuwiran, karunungan, pag-uugali at 
kayamanan. Sa kanilang mata, ikaw ay isang mapaglabag, na ang 
mga kamalian ay hindi mapapatawad,- maliban na iyong iwan ang 
iyong mga talento at hubdan ang iyong sarili ng lahat nang kapuri- 
puring katangian, upang ikaw ay maging tanga, walang halaga at 
para sa kanila ay hindi nakakapagbigay ng sama. Ang ganitong 
kinalabasan ay kung ano ang eksaktong nais nila sa iyo. 

Kaya't manatiling matatag at mapagbata kung nakakaharap 
mo ang kanilang mga insulto at pamumuna. Kung ikaw ay 
nasusugatan sa kanilang mga salita, at hinahayaan mo na ito ay 
makaimpluwensya sa iyo, magagawa mo na maging totoo ang 
kanilang pag-asa para sa kanila. Sa halip, iyong patawarin sila sa 
pamamagitan nang pagpapakita sa pinakamahusay mong pag-uugali. 
Lumayo ka sa kanila at huwag kang makaramdam ng pagkabahala sa 
kanilang mga pakana. Ang kanilang di pagtanggap sa iyo ay lalo 
lamang nakapagdaragdag sa iyo ng halaga at kabutihan. 

Katotohanang sila ay hindi mo mapapatahimik, ngunit 
magagawa mo na ilibing ang kanilang mga pamumuna sa 
pamamagitan nang pag-iwas sa kanila at pagpapawalang-saysay sa 
kanilang maaaring sabihin. 

^Ipagbadya: 'Kayo ay magpakamatay sa inyong galit. '§(Qur 'an 3: 119) 

Sa katotohanan, magagawa mo na dagdagan ang kanilang 
pagngangalit sa pamamagitan ng pagdaragdag sa iyong kabutihan at 
pagpapaunlad sa iyong mga talento. 



44 Huwag Malungkot 

Kung ikaw ay nagnanais na matanggap ng lahat at mahalin ng 
lahat, ikaw ay nagnais sa (bagay na) hindi matatamo. 

Huwag umasa ng pasasalamat 
mula sa kaninuman 

Si Allah, ang Pinakamakapangyarihan, ay lumikha sa 
Kanyang mga alipin upang sila ay sumamba at mag-ala-ala sa Kanya. 
Siya ay nagkaloob ng ikabubuhay sa kanila upang sila ay magkaroon 
ng pasasalamat sa Kanya. Gayon pa man, marami ang sumamba sa 
iba kaysa sa Kanya, at maraming tao ang hindi nagpapasalamat sa 
Kanya, bagkus ay sa mga iba, sapagkat ang pag-uugali ng kawalan 
ng utang na loob ay lubhang malawak sa Upon ng mga tao. Kaya't 
huwag kang mabagabag kung iyong makita ang mga iba na 
nakakalimot sa iyong kagandahang-loob o nagpapawalang-halaga sa 
iyong mabuting gawain. Ang ibang mga tao ay maaari pang mamuhi 
sa iyo at gawin ka nilang kaaway ng walang dahilan maliban lamang 
na pinakitaan mo sila ng kabutihan. 

iA.t sila ay hindi makahanap ng anumang dahilan upang gawin yaon 
[alalaong baga, magkaroon ng hinanakit,] maliban na si Allah at ang 
Kanyang Sugo ay payamanin sila mula sa Kanyang Kasaganaan.^ 

(Qur'an 9: 74) 

Sa bunton ng lagi nang inuulit na pahina ng kasaysayan ay 
may kuwento ng isang ama at ng kanyang anak na lalaki: ang una ay 
nagpalaki sa kanya, nagpakain sa kanya, nagparamit sa kanya at 
nagturo sa kanya; siya ay nanatiling gising sa mga gabi upang ang 
kanyang anak ay makatulog, nanatiling gutom upang ang kanyang 
anak ay makakain, at siya ay nagtatrabaho nang mabigat upang ang 
kanyang anak ay maging maginhawa. At nang ang anak ay 
magkagulang (lumaki) na at naging malakas, kanyang sinuklian ang 
kanyang ama ng pagsuway, kawalang-galang at paghamak. 



Huwag Malungkot 45 

Kaya't maging mapayapa kung ikaw ay binayaran ng 
kawalang-pasasalamat para sa kabutihan na iyong ginawa. Magsaya 
sa iyong kaisipan na ikaw ay gagantimpalaan ng Isa (Dakilang 
Diyos) na mayroong walang hanggang kayamanan ayon sa Kanyang 
pagtatalaga. 

Dito ay hindi ibig sabihin na ikaw ay marapat na umiwas na 
magsagawa ng gawang kabutihan sa iba: ang puntos ay yaong ikaw 
ay marapat na mayroong isipang handa sa kawalang-pasasalamat. 

Magsagawa ng mga gawaing pangkawanggawa na 
naghahanap ng pagkalugod ni Allah, sapagkat sa ganitong 
pagkilos, ikaw ay katiyakang magiging matagumpay Ang walang 
pasasalamat na tao ay hindi talagang makapipinsala sa iyo: purihin si 
Allah na ang taong yaon ang siyang mapaglabag at ikaw ang 
masunuring tagapaglingkod. Gayundin, alalahanin na ang kamay na 
nagbibigay ay higit na mainam kaysa sa kamay na tumatanggap. 

^Katotohanang kami ay nagpapakain sa inyo para sa pagkalugod ni 
Allah. Kami ay hindi naghahangad ng pabuya [gantimpala], 
gayundin ng pasasalamat mula sa inyo.^ (Qur'an 76: 9) 

Maraming tao ang nagugulat sa likas na kawalang-utang na 
loob ng iba, na para bang hindi nila kailanman nadaanan ang 
ganitong talata at iba pa na katulad nito. 

C\.t kung ang kasahulan [kasiphayuan] ay dumatal sa tao, siya ay 
naninikluhod sa Amin, na nakahimlay sa kanyang tagiliran, o 
nakaupo o nakatayo. Datapuwa't kapag napawi na Namin sa kanya 
ang kasiphayuan, siya ay nagpapatuloy sa [kanyang pagsuway] na 
wari bang Kami ay hindi niya pinanikluhuran upang [pawiin] ang 
kasahulan na sumaling sa kanya$ (Qur'an 10: 12) 

Kaya't huwag maging nasa kalagayan ng pagkabalisa kung 
binigyan mo ang sinuman ng pluma bilang isang regalo at ginamit 



46 Huwag Malungkot 

niya ito upang manuya sa iyo, o kung binigyan mo ang sinuman ng 
tungkod upang humilig at ikaw ay kanyang hinampas nito. Gaya 
nang aking tinurol sa una, ang karamihan sa mga tao ay walang utang 
na loob sa kanilang Panginoon, kaya't anong pakikitungo ang 
marapat na iyo at aking asahan? 

Ang paggawa ng kabutihan sa iba 
ay nagbibigay-ginhawa sa puso 

Ang unang tao na nabibiyayaan sa gawa ng kawanggawa ay 
ang tumanggap na rin, sa pamamagitan nang pagkakita ng 
pagbabago sa kanyang sarili at sa kanyang pag-uugali, sa pagkatagpo 
ng kapayapaan, sa pagmamasid ng ngiti mula sa mga labi ng ibang 
tao. 

Kung iyong nakita ang iyong sarili sa kahirapan at 
pagkabalisa, magpakita ng kabutihan sa iba, at ikaw ang una na 
makakatagpo ng pagkaaliw at ginhawa. Magbigay sa 
nangangailangan, ipagtanggol ang pinagmamalupitan, tulungan 
yaong nababagabag at dalawin ang maysakit: matatagpuan mo ang 
gayong kaligayahan na pumapalibot sa iyo sa lahat ng direksyon. 

Ang isang gawa ng kawanggawa ay tulad ng pabango, - ito ay 
nakatutulong sa gumagamit, sa nagbibili at sa bumibili. Higit pa rito, 
ang kapakinabangang pangsikolohikal na natatanggap ng sinuman sa 
pagtulong sa iba ay katotohanang dakila. Kung ikaw ay nagdaranas 
ng pagkabalisa, ang isang gawa ng kawanggawa ay magkakaroon ng 
higit na mabisang epekto sa iyong karamdaman kaysa sa 
pinakamahusay na gamot sa ngayon. 

Kahit na ikaw ay ngumingiti (lamang) sa pakikipagdaupang- 
palad sa iba, ikaw ay nagbibigay ng kawanggawa. Ang Propeta 
(sumakanya nawa ang mga pagpapala at kapayapaan) ay nagsabi: 



Huwag Malungkot 47 

"Huwag mong baliwalain ang tanging gawa ng kabutihan sa 
pagpapalagay sa mga ito na walang halaga, kahit na (ang gayong 
gawa) ay upang makadaupang-palad ang iyong kapatid na may ngiti 
sa mukha (sapagkat yaon ay isang gawa na maaaring tumimbang 
nang mabigat sa iyong timbangan ng mga gawa)." 

Sa isang banda, kung ikaw ay nagkukunot ng noo kung 
nakakadaupang-palad ang iba, ikaw ay nagpapakita ng isang tanda 
ng pagkagalit, isang gawa na lubhang mapanganib sa pagkakapatiran 
na tanging si Allah ang nakakaalam nang ganap na layo ng 
masamang epekto nito. 

Ang Propeta (saws) ay nagsabi sa atin na ang isang puta o 
prostityut na minsang nagbigay ng isang dakot na tubig sa isang aso 
ay ginantimpalaan sa gayong gawa ng Paraiso, na kasinglawak na 
tulad ng mga kalangitan at kalupaan. Ito'y sa dahilang ang 
tagapagbigay ng mga gantimpala ay Pinakamapagpatawad, 
Pinakamasagana at Karapat-dapat sa Lahat ng Papuri. 

O' ikaw na pinagbabantaan ng kahirapan, pangamba at 
kalungkutan, abalahin mo ang iyong sarili para sa ikabubuti ng iba. 
Tulungan ang iba sa iba't ibang paraan, - sa pamamagitan ng 
kawanggawa, pagkamaasikaso, pagdamay at pagsuporta. At sa 
paggawa ng gayon, matatagpuan mo ang lahat ng kaligayahan na 
iyong ninanasa. 

^[Siya] na gumugugol ng kanyang kayamanan upang magkamit ng 
kadalisayan [sa kanyang sarili], at wala siyang iniisip na pag-asam ng 
ganti sa sinuman [na kanyang dinamayan], maliban lamang sa 
kanyang hangarin na makamtam ang kasiyahan [Pagkalugod] ng 
kanyang Panginoon, ang Kataas-taasan; katiyakang siya ay 
malulugod [kung siya ay papasok na sa Paraiso].^ 

(Quran 92: 18-21) 



48 Huwag Malungkot 

Itaboy ang pagkabagot sa pagtatrabaho 

Sila na walang magawa sa kanilang buhay ay katulad ng mga 
tao na gumugugol ng kanilang oras sa pagkakalat ng tsismis at 
kasinungalingan, sa dahilang ang kanilang isipan ay hubad sa mga 
kapaki-pakinabang na kaisipan: 

^Sila ay nasisiyahan [na nagpaiwan sa kanilang tahanan] na kasama 
ang mga nagpapaiwan [mga kababaihan, mga bata at mga may 
karamdaman]. At ang kanilang puso ay nasasagkaan [upang hindi 
makaunawa ng lahat ng uri ng kabutihan at tuwid na patnubay], 
kaya't sila ay hindi nakakaunawa.)* (Qur'an 9: 87) 

Kung makita mo ang iyong sarili na walang ginagawa, 
maghanda sa pagkabalisa at kawalang-pag-asa, sapagkat ang 
kawalan ng ginagawa ay nagpapahintulot sa iyong isipan na gumala- 
gala sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap, sa lahat ng mga 
kahirapan nito. Kaya nga, ang aking matapat na payo sa iyo ay 
magsagawa nang mabungang gawain sa halip na maging walang 
ginagawa, sapagkat ang kawalan ng ginagawa ay isang mabagal at 
nalalambungang anyo ng pagpapakamatay. 

Ang kawalan ng ginagawa ay katulad ng isang mabagal na 
pagpaparusa na ipinalasap sa mga bilanggo sa Tsina: sila ay inilagay 
sa ilalim ng isang gripo, na rito ay isang patak ng tubig lamang ang 
tumutulo sa bawat oras. Sa panahon ng paghihintay sa pagitan ng 
mga patak, marami sa kanila ang nawala sa kanilang pag-iisip at 
nahantong sa pagkawala ng katinuan. 

Ang pagiging hindi aktibo ay nangangahulugan ng pagiging 
pabaya sa kanyang mga tungkulin. Ang kawalan ng ginagawa ay 
isang bihasang magnanakaw at ang iyong isip ang biktima nito. 

Samatuwid, tumindig na ngayon at bumigkas ng dasal o 
magbasa ng aklat, purihin ang iyong Panginoon, mag-aral, sumulat, 



Huwag Malungkot 49 

isaayos ang iyong aklatan, kumpunihin ang ilang bagay sa inyong 
bahay, o gawan ng kapakinabangan ang iba upang malagyan mo ng 
wakas ang iyong hindi pagiging aktibo. Sinasabi ko lamang ito 
sapagkat ako ay matapat na nagnanais para sa iyong ikabubuti. 

Wasakin ang pagkabagot sa pamamagitan ng paggawa. Kung 
iyong i-aaplay ang ganito lamang payak na alituntunin, ikaw ay 
nakapaglakbay na nang hindi bababa sa limangpung porsiyento ng 
daan patungo sa kaligayahan. Tingnan mo ang mga magsasaka, mga 
anluwagi, at ang mga panadero, at iyong pagmasdan kung paano, 
kung sila ay nagtatrabaho, sila ay bumibigkas ng mga salita na 
kasinglamyos nang paghuni ng mga ibon, sapagkat sila ay kuntento. 
At makaraan, pagmasdan ang iyong sarili at kung paano mo 
inihahagis at itinutumba ang iyong kama habang iyong pinapahiran 
ang iyong mga luha, na laging naghihirap, na laging nagpaparusa sa 
iyong sarili. 

Huwag maging mapanggagad 

Huwag mong palitan ang iyong sarili bilang isa na hindi 
naman ikaw: huwag mong gagarin ang iba. Marami sila na 
nagkukunwa upang makalimutan ang kanilang sariling tinig, 
pagkilos, kakatuwang ugali at kinagawian upang gayahin ang iba sa 
kanilang pamamaraan. Ang ilan sa mga kahihinatnan ng gayong pag- 
uugali ay ang pagiging huwad, kawalan ng kaligayahan at 
pagkawasak ng sariling kaangkinan o katauhan. 

Mula kay Adan hanggang sa panghuling sanggol na 
ipinanganak, walang dalawang tao ang eksaktong pareho sa hitsura. 
Bakit sila kung gayon ay magkakahawig sa mga pag-uugali at 
panlasa? 



50 Huwag Malungkot 

Bcaw ay bukod-tangi, - wala ng iba pa ang katulad mo sa 
nakaraan at walang iba pa ang makakatulad mo sa hinaharap. Dcaw ay 
ganap na naiiba kay X o kay Y, kaya't huwag mong ipilit sa iyong 
sarili ang bulag na pagsunod at paggaya sa iba. 

Magpatuloy ka ayon sa iyong sariling kalikasan at pagpapasya. 

iAng bawat pangkat ay nakakaalam ng kaniyang lugar ng tubig.^ 

(Qur'an 2: 60) 

^Sa bawat pamayanan ay mayroong direksyon kung saan nila 
ibinabaling ang kanilang mukha [sa pagdarasal], kaya't 
magpaligsahan kayo sa paggawa ng mga kabutihan.^ (Qur'an 2: 148) 

Maging ikaw kung paano ka nilikha at huwag palitan ang 
iyong tinig o baguhin ang iyong paglakad. Linangin ang iyong 
personalidad sa pamamagitan nang pagsunod sa kung ano ang 
matatagpuan sa rebelasyon o kapahayagan, ngunit huwag mong 
ituring ang iyong buhay na walang saysay sa pamamagitan nang 
paggaya sa iba at sa pagkakait sa iyong sarili ng iyong 
indibidwalidad o katauhan. 

Ang iyong panlasa at ang higit mong nagugustuhan ay 
natatangi sa iyo at nais namin na manatili ka sa iyong kinalalagyan, 
sapagkat natatangi na sa gayong paraan ikaw ay nilikha at ito ay kung 
paano ka naman nakikilala. Ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"At huwag hayaan ang sinuman sa inyo ay maging manggagaya ng 
iba." 

Sa termino o katawagan ng mga katangian, ang mga tao ay 
tulad ng mundo ng mga puno at halaman: matamis at maasim, mataas 
at mababa, at marami pang iba. Ang iyong kagandahan at 
kahalagahan ay nasa loob upang panatilihin ang iyong likas na 
kalagayan. Ang ating iba't ibang kulay, wika, talento at abilidad ay 
mga tanda mula sa ating Manlilikha, ang Pinakamakapangyarihan, 
ang Pinakamaluwalhati, kaya't huwag kang maniwala sa kanila. 



Huwag Malungkot 51 

Pagtatalaga 

(Walang masamang pangyayari ang magaganap dito sa kalupaan at 
sa inyong sarili [kaluluwa], maliban na ito ay naitala sa Aklat ng 
Tadhana [Al Lauh Al Mahfouz], bago pa Namin pinapangyari ang 
magaganap.^ (Qur'an 57: 22) 

Ang mga panulat ay natuyo, ang mga pahina ay naitaas: ang 
lahat ng mga pangyayari na magaganap ay naisulat na. 

4lpagbadya: 'Kahit kailan, walang anuman ang mangyayari sa amin, 
maliban lamang sa itinadhana sa amin ni Allah'^ (Qur'an 9: 51) 

Kung anuman ang sumapit sa iyo ay hindi nangangahulugan 
na takasan ka, at anuman ang nakatakas sa iyo ay hindi 
nangangahulugan na sasapit sa iyo: Kung ang ganitong paniniwala 
ay matatag na matatanim sa iyong puso, kung gayon, ang lahat ng 
tiisin at kahirapan ay magiging gaan at ginhawa. Ang Propeta (saws) 
ay nagsabi: 

"Sinuman ang pagnaisan ni Allah ng kabutihan, Kanyang 
pinahihirapan siya (ng mga tiisin)." 

Sa ganitong dahilan, huwag damdamin ang labis na 
pagkaguliham kung ikaw ay dinapuan ng karamdaman, ng 
pagkamatay ng isang anak o ang pagkawala ng kayamanan. Si Allah 
ay nagtakda na ang ganitong mga bagay ay mangyari at ang 
pagpapasya ay nasa Kanya, at sa Kanya lamang. Kung tayo ay tunay 
na may ganitong pananampalataya, tayo ay gagantimpalaan nang 
mainam at ang ating mga kasalanan ay pawawalang-sala. 

Sa kanila na binibigyang-hapis ng malaking kapahamakan, 
ang mabuting balita ay naghihintay sa kanila: kaya't manatiling 
matiyaga at masaya sa iyong Panginoon. 



52 Huwag Malungkot 

^Siya [Allah] ay hindi maaaring tanungin sa Kanyang ginagawa, 
samantalang sila [ang mga nilikha] ang tatanungin.^ (Qur'an 21: 23) 

Hindi ka kailanman magiging ganap na nagagaanan hangga't 
ikaw ay hindi matatag na naniniwala na si Allah ay noon pa nagtalaga 
sa lahat ng bagay. Ang panulat ay natuyo na at dito ay naisulat ang 
lahat nang mangyayari sa iyo. Kaya't huwag magkaroon ng 
damdamin ng taos na pagsisisi sa mga bagay na wala sa iyong mga 
kamay. Huwag mong isipin na mahahadlangan mo ang bakod sa 
pagkabagsak, ang tubig sa pag-agos, ang hangin sa pag-ihip o ang 
baso sa pagkabasag. Hindi mo maaaring hadlangan ang ganitong 
mga bagay, maging ito man ay nais mo o hindi. Ang lahat ng mga 
itinalaga ay mangyayari. 

iAt kung sinuman ang magnais, hayaan siyang manampalataya, at 
kung sinuman ang magnais, hayaan siyang huwag manampalataya.^ 

(Qur'an 18: 29) 

Isuko mo ang iyong sarili: maniwala sa pagtatalaga, bago ang 
matinding kirot ng poot at pagsisisi ay makapangibabaw sa iyo. 
Kung iyong nagawa ang lahat ng nasa iyong kapangyarihan, at 
matapos ang lahat ng iyong pagsusumikap na huwag mangyari ay 
naganap pa rin, magkaroon nang matatag na pananampalataya na ito 
ay nalalaan bilang gayon. Huwag magsabi, 'Kung ginawa ko lamang 
ang ganito at ganoon, ang ganito at ganoon ay hindi sana 
mangyayari'; bagkus ay magsabi, 'Ito ang pagtatakda ni Allah, at 
kung ano ang Kanyang naisin, ito ay ginagawa Niya.' 

Katotohanang sa kahirapan ay mayroong ginhawa 

^Katotohanan, ang kasunod ng kahirapan ay kaginhawahan.^ 

(Qur'an 94: 6) 



Huwag Malungkot 53 

Ang pagkain ay sumusunod sa gutom, ang inumin ay 
sumusunod sa uhaw, ang tulog ay dumarating matapos ang 
pagkabalisa, ang kalusugan ay nananaig sa karamdaman. Ang 
naligaw ay makakatagpo sa kanilang daan, ang isa na nasa kahirapan 
ay makakatagpo ng ginhawa, at ang araw ay susunod sa gabi. 

^Maaaring si Allah ay maghatid sa kanila [na mga Muslim] ng isang 
tagumpay [na malupig ang Makkah] o isang pasya ayon sa Kanyang 
Kalooban.^ (Qur'an 5: 52) 

Ipagbigay-alam sa gabi ang pagdating ng umaga, ang liwanag 
nito ay lalaganap sa mga kabundukan at lambak. Ibigay sa mga 
nahihirapan ang balita ng karaka-rakang ginhawa na darating sa 
kanila na may bilis ng liwanag o sa isang kurap ng mata. 

Kung iyong namamasdan ang disyerto na humahangga sa mga 
milya at mga milya, kung gayon, (iyong) maalaman na sa lagpas ng 
gayong layo ay mga luntiang kaparangan na may saganang lilim. 
Kung iyong makita ang lubid na papahigpit nang papahigpit, 
maalaman na ito ay malalagot. 

Ang mga luha ay sinusundan ng ngiti, ang pangamba ay 
napapalitan ng ginhawa, at ang pagkabahala ay nalulupig ng 
kahinahunan. Nang ang apoy ay sinindihan sa kanya, si Propeta 
Abraham (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay hindi nakaramdam 
ng init nito dahilan sa tulong na kanyang natanggap mula sa kanyang 
Panginoon. 

^Kami [Allah] ay nagwika: 'O' Apoy! Maging malamig ka at 
mangalaga ka kay Abraham!'^ (Qur'an 21: 69) 

Ang dagat ay hindi nakalunod kay Propeta Moises 
(sumakanya nawa ang kapayapaan), sapagkat kanyang binigkas (ang 
sumusunod na talata) ng may tiwala, lakas at makatotohanang 
paraan: 



54 Huwag Malungkot 

^Hindi, katotohanan! Nasa panig [kasama] ko ang aking Panginoon, 
ako ay Kanyang papatnubayan.^ (Qur'an 26: 62) 

Ang Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi kay Abu Bakr sa 
loob ng kuweba na si Allah ay kasama nila, - at matapos, ang 
kapayapaan at kapanatagan ay bumaba sa kanila. 

Yaong mga alipin ng sandali ay nakakakita lamang ng 
kahirapan at kasamaan. Ito'y sa dahilang sila ay tumitingin lamang sa 
dingding at pinto ng silid, ngunit sila ay marapat na tumingin nang 
lagpas sa gayong mga hadlang na nakalagay sa kanilang harapan. 

Samakatuwid, huwag mawalan ng pag-asa: dito ay imposible 
para sa mga bagay na manatiling gayon pa rin. Ang mga araw at mga 
taon ay umiinog, ang kinabukasan ay nalilingid, at sa bawat araw si 
Allah ay may mga bagay na pinalilitaw. Hindi mo ito nalalaman, 
ngunit maaaring si Allah pagkatapos nito ay magdadala ng ilang 
bagong bagay na mangyayari. Ang katotohanan, sa kahirapan ay 
mayroong ginhawa. 

Gawin ang lemon na isang matamis na inumin 

Ang isang matalino at bihasang tao ay nakagagawa na 
mapalitan ang pagkalugi ng pakinabang: samantalang ang hindi 
bihasang tao ay pinalulubha ang kanyang mabigat na katayuan, na 
kadalasan ay gumagawa ng dalawang matinding kapamahakan mula 
sa isa. 

Ang Propeta (saws) ay napilitan na umalis sa Makkah, ngunit 
sa halip na talikdan ang kanyang misyon, kanyang ipinagpatuloy ito 
sa Madeenah, - ang lungsod na gumawa ng kanyang lugar sa 
kasaysayan ng may parang kidlat na bilis. 

Si Imam Ahmad ibn Hanbal ay pinarusahan nang matindi at 
hinagupit, gayunpaman, siya ay lumitaw na matagumpay mula sa 



Huwag Malungkot 55 

kanyang kakila-kilabot na karanasan, na naging Imam ng Sunnah. Si 
Imam Ibn Taymiyah ay inilagay sa bilangguan; hindi nagtagal siya ay 
lumabas na higit pang bihasang pantas kaysa noong una. Si Imam 
As-Sarakhsi ay ikinulong bilang isang bilanggo, na pinanatili sa 
ilalim ng isang hindi nagagamit na balon; nakagawa siya sa loob nito 
ng dalawampung bolyum ng Islamikong hurisprudensya (mga batas). 
Si Ibn Atheer ay naging lumpo, at matapos ay sumulat siya ng 
Jam 'ey al-Usool at An-Nihayah, dalawa sa pinakasikat na aklat sa 
Siyensya ng Hadith. Si Imam Ibn Al-Jawzi ay pinalayas sa Baghdad. 
At matapos, sa kanyang mga paglalakbay, siya ay naging bihasa sa 
pitong pagdadalit ng Qur'an. Si Maalik ibn Ar-Rayb ay nasa kama ng 
kamatayan nang kanyang bigkasin ang kanyang pinakabantog at 
magandang tula, na pinahahalagahan hanggang sa mga araw na ito. 
Nang ang mga anak ni Abi Dhu'aib Al-Hadhali ay namatay na nauna 
pa sa kanya, kanyang pinarangalan sila ng isang tula na 
pinakikinggan at hinahangaan ng mundo. 

Samakatuwid kung ikaw ay dinapuan ng kasamaang-palad, 
tumingin sa maningning na bahagi. Kung ang sinuman ay mag-abot 
sa iyo ng isang baso na puno ng pinigang lemon, idagdag mo rito ang 
isang dakot na asukal. At kung sinuman ang nagbigay sa iyo ng ahas 
bilang regalo, kunin mo ang mamahaling balat nito at iwan ang 
matitira. 

i... Bagama't ito ay hindi ninyo nais; ngunit, maaaring ang isang 
bagay na hindi ninyo naiibigan, ito ay mainam [makabubuti] sa 
inyo.^ (Qur'an 2: 216) 

Bago ang marahas na rebolusyon (himagsikan) nito, ang 
Pransya ay nagpakulong ng dalawang matalinong makata: isa ang 
optimista (may pananaw na maganda at matagumpay), ang isa 
nama'y pesimista (may pananaw na masama at talunan). Kapwa nila 
iniipit (sinisiksik) ang kanilang ulo sa mga bakal ng bintana ng 
kanilang selda. At matapos, ang optimista ay tumitig sa mga bituin at 



56 Huwag Malungkot 

tumawa, samantalang ang pesimista ay tumingin sa duffii ng isang 
malapit na daan at nanangis. Tingnan ang kabilang bahagi ng isang 
trahedya (napakasamang pangyayari), - ang isang pangyayari ng 
purong kasamaan ay wala, at sa lahat ng mga kalagayan, ang 
sinuman ay makakatagpo ng kabutihan at pakinabang at gantimpala 
mula kay Allah. 

Hindi baga Siya (ay higit na mabuti 
kaysa sa inyong mga diyos), 
Siya na tumutugon sa nababalisa 

^Hindi baga Siya [ay higit na mainam sa inyong mga diyos], [Siya] 
na sumasaklolo sa mga nalalagay sa panganib, kung siya ay 
naninikluhod sa Kanya.^ (Qur'an 27: 62) 

Kanino humahanap ng tagumpay ang mahihina at 
pinagmamalupitan? Sino Siya na tinatawagan ng bawat isa? Siya 
si Allah. Wala ng iba pa ang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba 
maliban sa Kanya. 

Samakatuwid, higit na mabuting payo para sa iyo at sa akin na 
panalanginan Siya sa panahon ng parehong kahirapan at kagaanan, 
ang humanap ng kanlungan sa Kanya sa mahihirap na sandali, at 
magsumamo sa Kanyang pintuan na may mga luha ng pagsisisi, at 
matapos, ang Kanyang tulong at ginhawa ay mabilis na darating. 

^Hindi baga Siya [ay higit na mainam sa inyong mga diyos], [Siya] 
na sumasaklolo sa mga nalalagay sa panganib, kung siya ay 
naninikluhod sa Kanya. ^ (Qur'an 27: 62) 

Iniligtas Niya ang isa na nalulunod, nagbigay ng tagumpay sa 
pinagmamalupitan, namatnubay sa maling napapatnubayan, 
nagpagaling sa maysakit at nagbigay ng ginhawa sa nahihirapan. 



Huwag Malungkot 5 7 

iAt kung sila ay nakasakay sa barko, sila ay naninikluhod kay Allah, 
na [sila] ay matapat sa Kanya sa pananampalataya [alalaong baga, sa 
pananalig at pag-asa]> (Qur'an 29: 65) 

Para sa iba't ibang panalangin na magagawa ninuman upang 
pawiin ang kahirapan, aking inihaharap sa iyo ang mga aklat ng 
Sunnah. Sa mga ito, kayo ay matututo ng mga panawagan ng Propeta 
na inyong mabibigkas kay Allah, lumuhog sa Kanya, at humanap ng 
Kanyang tulong. Kung iyong natagpuan Siya, kung gayon, 
natagpuan mo ang lahat-lahat. At kung nawalan ka ng 
pananampalataya sa Kanya, kung gayon, naiwala mo ang lahat- 
lahat. Sa pamamagitan nang pagluhog sa Kanya, ikaw ay 
nagsasagawa sa isa sa pinakamataas na anyo ng pagsamba. Kung 
ikaw ay mapilit at matapat sa iyong pagluhog, ikaw ay 
makakapagtamo ng kalayaan sa pag-aalala at pagkabalisa. Ang lahat 
ng mga lubid ay pinutol nang maluwag maliban (lamang) ang sa 
Kanya, at ang lahat ng pintuan ay isinara maliban (lamang) ang sa 
Kanya. Siya ay malapit; naririnig Niya ang lahat at tumutugon sa 
kanila na lumuluhog sa Kanya. 

^Dumalangin kayo sa Akin; diringgin Ko ang inyong panalangin.^ 

(Qur'an 40: 60) 

Kung ikaw ay nabubuhay sa (mahabang) panahon ng 
kahirapan at kirot, alalahanin si Allah. Tawagin mo ang Kanyang 
pangalan at hingan mo Siya ng tulong. Ilagay mo ang iyong noo sa 
lapag (sa pagpapatirapa) at banggitin ang mga papuri sa Kanya, 
upang ikaw ay magtamo ng tunay na kalayaan. Itaas mo ang iyong 
mga kamay sa pagluhog at patuloy na humingi sa Kanya. Kumapit ka 
sa Kanyang pinto, magkaroon nang mabuting isipan tungkol sa 
Kanya, at maghintay sa Kanyang tulong, - matapos, ikaw ay 
makakakita ng tunay na kaligayahan at tagumpay 



58 Huwag Malungkot 

Sapat na sa iyo ang iyong tahanan 

Ang mga salitang aysolaysyon (ganap na pagkakabukod) at 
seklusyon (pagiging hiwalay o tago) ay mayroong natatanging 
kahulugan sa ating relihiyon: ang lumayo sa kasamaan at sa mga 
gumagawa nito, at manatiling malayo o hiwalay sa kanila na mga 
hangal. Kung iyong ihiwalay ang iyong sarili sa masama sa ganitong 
paraan, ikaw ay magkakaroon ng pagkakataon na magnilay-nilay, 
mag-isip, at manginain sa pastulan ng kaliwanagan. 

Kung iyong ganap na ibubukod ang iyong sarili sa mga bagay 
na naglilihis sa iyo sa pagsunod kay Allah, ikaw ay nagbibigay sa 
iyong sarili ng isang dosis ng gamot, isang gamot na natagpuan ng 
mga doktor ng puso bilang isang napakabisang lunas. Kung iyong 
ihihiwalay ang iyong sarili sa kasamaan at kawalan ng ginagawa, ang 
iyong utak ay naaantig tungo sa paggawa. Ang naging mga bunga ay 
ang pagtaas ng pananampalataya, pagsisisi at pag-aala-ala kay Allah, 
ang Pinakamahabagin. 

Magkagayunman, ang ilang pagtitipon ay hindi lamang 
itinatagubilin, bagkus ay kinakailangan: ang pangmaramihang 
pagdarasal, ang sirkulo (pulutong) ng pag-aaral at ang lahat ng 
pagtitipon ng katuwiran. At tungkol sa pagtitipon kung saan ang 
kahangalan at kababawan ay nangingibabaw, maging maingat sa 
mga ito. Tumakas sa mga gayong pagtitipon, manangis sa iyong mga 
maling gawa, pigilan ang iyong dila at maging kuntento sa loob ng 
hangganan ng iyong tahanan. Sa pamamagitan nang pakikisalamuha 
sa iba batay sa hangal na motibo, inilalagay mo sa kapahamakan ang 
katatagan at pagiging matibay ng iyong isipan, sapagkat ang mga tao 
na hindi mo pinipili na pakisalamuhaan ay maaaring mga eksperto (o 
bihasa) sa pag-aaksaya ng panahon, mga bihasa sa pagkakalat ng 
kasinungalingan, at magagaling sa pagkakalat ng kaguluhan at 
kalokohan. 



Huwag Malungkot 59 

iAt kung sila [man] ay nagsihayo [patungo sa labanan] na kasama 
ninyo, sila ay walang maidadagdag sa inyo liban lamang sa 
kaguluhan, at sila ay nagsisipagmadali sa gitna ninyo [sa pagkakalat 
ng kabuktutan], at nagtatanim ng panunulsol laban sa isa't isa sa 
inyo> (Qur'an 9: 47) 

Pinapayuhan kita na tibayan ang iyong sarili para sa iyong 
layunin at ganap na ibukod mo ang iyong sarili sa iyong silid, 
maliban na lamang na iiwan mo ito upang magsalita nang mabuti o 
gumawa nang mabuti. Kung iyong i-aaplay ang ganitong payo, 
matatagpuan mo ang iyong puso ay nagbalik sa iyo. Kaya't gamitin 
ang iyong panahon nang mahusay at iligtas mo ang iyong buhay sa 
pag-aaksaya. Pigilan mo ang iyong dila sa pagsasabi nang masama sa 
talikuran, palayain mo ang iyong puso sa pagkabagabag at iligtas mo 
ang iyong mga tainga sa paglapastangan. 

Ang iyong kabayaran ay na kay Allah 

Kung si Allah, ang Kataas-taasan, ay naglayo ng anumang 
bagay sa iyo, Siya ay magbabayad ng ibang bagay na high na mabuti, 
ngunit kung ikaw ay matiyaga lamang at naghahanap ng iyong 
gantimpala mula sa Kanya. Ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Sinuman na ang kanyang paningin ay tinanggal sa kanya at 
(matapos) ay naging matiyaga, siya ay babayaran sa ganito ng 
Paraiso." 

Ang Propeta (saws) ay nagsabi sa iba pang hadith: 

"Sinuman ang nawalan ng minamahal sa mga tao ng mundong ito, 
at matapos ay naghanap ng kabayaran sa kanyang Panginoon, ay 
babayaran ng Paraiso." 



60 Huwag Malungkot 

Kaya't huwag magdamdam nang labis-labis na kalungkutan sa 
harap ng ilang kasamaang-palad, sapagkat Siya na nagtakda ng 
gayon, nasa Kanya ang Paraiso: kabayaran at isang malaking 
gantimpala. 

Yaong mga nahihirapan sa mundong ito at malalapit kay Allah 
ay papupurihan sa pinakamataas na bahagi ng langit: 

^Salamun alaykum [ang kapayapaan ay sumainyo], sapagkat kayo ay 
nagsipagtiyaga sa pagbabata! Tunay ngang napakainam ang huling 
tahanan!|> (Qur'an 13: 24) 

Marapat nating pagmuni-muniin ang gantimpala na 
matatanggap ng sinuman na nagtitiis ng kahirapan. 

^Sila ang mga tumatanggap ng Salawat [mga biyaya at kapatawaran] 
at ng Habag mula sa kanilang Panginoon, at sila ang tunay na 
napapatnubayan.^ (Qur'an 2: 157) 

Katiyakan, ang buhay sa mundong ito ay maigsi at ang mga 
kayamanan nito ay kakaunti. Ang Kabilang Buhay ay higit na 
mainam at walang hanggan, at sinuman ang nahihirapan dito ay 
makakatagpo ng kanyang gantimpala roon. At sinuman ang 
gumagawa nang mahirap dito ay makakatagpo ng gaan doon. At para 
sa kanila na kumakapit sa mundong ito, na nakadikit dito, na 
nahuhumaling dito, ang pinakamahirap sa kanila na pasanin ay ang 
pagkawala ng kaginhawahan at kayamanan ng mundong ito: sila ay 
nagnanais na tamasahin lamang ang kasiyahan ng buhay na ito. 
Dahilan sa ganitong pagnanasa, sila ay walang reaksyon (o hindi 
naaapektuhan) sa kasawian ng iba. Ang napapaghulo nila sa kanilang 
paligid ay ang buhay na ito lamang: sila ay bulag sa kawalang- 
kapanatilihan at kawalang-kahalagahan nito. 

O' kayong nahihirapan, kung kayo ay matiyaga, walang 
mawawala sa inyo; at kahit na hindi ninyo ito nahihiwatigan, kayo ay 



Huwag Malungkot 61 

nakikinabang. Ang tao na nakakaranas ng kahirapan ay marapat na 
magnilay-nilay sa kalalabasan ng Kabilang Buhay, ang kalalabasan 
para sa kanila na matitiyaga. 

^Kaya't isang dingding ang ititindig sa pagitan nila na rito ay may 
tarangkahan. Sa loob nito ay naroroon ang walang maliw na Habag, 
at sa labas nito ay naroroon ang Kaparusahan!^ (Qur'an 57: 13) 



Ang Pananampalataya ay buhay na tin 

Sila na masasama, sa ganap na kahulugan ng salita, ay yaong 
nawalan ng mga kayamanan ng pananampalataya. Sila ay lagi nang 
nasa kalagayan ng kahirapan at poot. 

tAt sinumang sumuway sa Aking Paala-ala [alalaong baga, hindi 
naniniwala sa Qur'an at hindi sumusunod sa mga pag-uutos nito], 
katotohanang sasakanya ang buhay ng kahirapan...^ (Qur 'an 20: 124) 

Ang tangi lamang paraan nang pagpapadalisay sa puso ay ang 
pag-aalis ng mga bagabag at pagkabalisa nito, ang magkaroon nang 
ganap na pananampalataya kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng 
mga nilalang. Sa katotohanan, walang magiging tunay na kahulugan 
ang buhay kung ang sinuman ay walang pananampalataya. 

Ang pinakamabuting paraan ng pagkilos na matatanggap ng 
isang kumpirmadong ateista (walang paniniwala sa Diyos) ay utasin 
ang kanyang sariling buhay Kahit man lamang, sa paggawa nito, 
mapapalaya niya ang kanyang sarili mula sa kadiliman at kasamaan 
na kanyang ipinamumuhay Gaano kababa at walang kuwenta ang 
buhay na walang pananampalataya! Paano ang sumpang walang 
hanggan sa buhay (o kapanatilihan sa pagiging nilikha) na 
sumasakop sa kanila na nasa labas ng mga hangganan na inilagay ni 
Allah! 



62 Huwag Malungkot 

iAt Aming ibabaling ang kanilang puso at kanilang paningin nang 
malayo sa patnubay [upang sa gayon ay hindi nila mapakinabangan 
ang ganitong mga tanda], katulad ng kanilang pagtanggi na manalig 
dito noon pa mang una, at sila ay Aming hahayaan sa kanilang 
paglabag upang [sila] ay gumala-gala na tila bulag.)* (Qur 'an 6: 110) 

Hindi pa ba sumapit ang panahon kung kailan ang mundo ay 
marapat na magkaroon ng hindi mapag-aalinlanganang 
pananampalataya, - na wala ng iba pa ang karapat-dapat pag- 
ukulan ng pagsamba maliban kay Allah? Matapos ang mga dantaon 
ng karanasan, hindi ba marapat na ang sangkatauhan ay maakay sa 
realisasyon (katotohanan) na ang pagkakaroon ng pananampalataya 
sa imahen ay katawa-tawa, na ang ateismo (hindi paniniwala sa 
Diyos) ay baligho, ang mga Propeta ay makatotohanan, at kay Allah 
lamang ang pag-aangkin ng pamamahala sa mga kalangitan at 
kalupaan? Ang lahat ng papuri ay nalalaan kay Allah at Siya ay may 
kapangyarihan sa lahat ng bagay. 

Bilang proporsyon (kabagay o kasukat) sa antas ng iyong 
pananampalataya, - malakas o mahina, matatag o urong-sulong, - 
ikaw ba ay magiging maligaya at nasa kapayapaan. 

^Sinuman ang gumagawa ng kabutihan, maging lalaki man o babae, 
habang siya ay isang sumasampalataya [sa Kaisahan ni Allah], 
katotohanan, sa kanya ay igagawad Namin ang isang mabuting 
buhay [sa mundong ito], at katiyakan na Aming babayaran sila ng 
gantimpala ng ayon sa pinakamainam sa kanilang ginawa [ang 
Paraiso sa Kabilang Buhay].} (Qur 'an 16: 97) 

Ang 'mabuting buhay' na binanggit sa talatang ito ay 
tumutukoy sa pagkakaroon nang matatag na pananampalataya sa 
pangako ng ating Panginoon at nang isang matibay na puso na 
nagmamahal sa Kanya. Ang mga tao na namumuhay sa ganitong 
'mabuting buhay' ay magkakaroon din ng kalmadong ugat 



Huwag Malungkot 63 

(nerbiyos) kung madadapuan ng kahirapan; sila ay nasisiyahan sa 
lahat-lahat nang nangyayari sa kanila, sapagkat ito ay nakasulat para 
sa kanila, at sapagkat sila ay nalulugod kay Allah bilang kanilang 
Panginoon, sa Islam bilang kanilang relihiyon, at kay Muhammad 
bilang kanilang Propeta at Sugo. 

Kunin ang pulot-pukyutan ngunit 
huwag strain ang bahay-pukyutan 

Ang lahat na may taglay na kahinahunan ay maganda, at ang 
anuman na wala nito ay layaw. Kung iyong makatagpo ang sinuman, 
bigyan mo siya nang maningning na ngiti at isang magandang salita, 
ikaw ay nagpapakita ng pag-uugali ng tunay na matagumpay na tao, 
isang pag-uugali na maging ang bubuyog ay nagpapakita. Kung ang 
bubuyog ay dumapo sa isang bulaklak (na gumagawa ng gayon para 
sa tanging layunin), hindi nito sinisira yaon, sapagkat si Allah ay 
nagbibigay ng gantimpala ng kahinahunan sa bagay at hindi Niya 
ibinibigay sa kagaspangan. Mayroong mga tanging tao na ang 
personalidad ay tulad ng mga magnet (bato-balani), na nakakaakit sa 
sinuman na malapit, dahilan sa sila ay minamahal sa kanilang 
mahinahong pagsasalita, sa kanilang mabuting pag-uugali, at sa 
kanilang maringal na mga gawa. 

Ang magkaroon ng pakikipagkaibigan sa iba ay isang sining 
na napulido niyaong mga maringal at banal; ang isang pangkat ng 
mga tao ay patuloy na umaaligid sa kanila. Ang kanilang presensya o 
pagdalo sa isang pagtitipon ay isang biyaya, at kung sila ay wala, sila 
ay hinahanap at itinatanong ang tungkol sa kanila. Ang mga ganitong 
nabibiyayaang tao ay mayroong kodigo (alituntunin) ng pag-uugali 
na pinamagatang: 

^Itaboy [kasuklaman] ang [masama] sa pamamagitan [ng gawa] na 
mabuti, kung magkakagayon, siya na sa pagitan mo at niya ay may 



64 Huwag Malungkot 

pagkagalit [sa isa't isa, ay mangyayari] na tila ba siya ay dati nang 
malapit na kaibigan.^ (Qur'an 41: 34) 

Kanilang sinisipsip ang masamang hangarin ng iba sa 
pamamagitan ng kanilang katapatan, pagpapatawad at kahinahunan. 
Kanilang kinalilimutan ang kasamaan na ginawa sa kanila at 
pinananatili ang ala-ala ng kabaitan na natanggap. Ang nangangagat 
at magaspang na mga salita ay maaaring ituon sa kanila, ngunit ang 
mga gayong salita ay nagdaraan sa kanilang mga tainga na hindi 
pumapasok at nagpapatuloy sa kanilang landas, na hindi na 
kailanman magbabalik. Sila ay nasa kalagayan ng kapanatagan. Ang 
mga tao sa kalahatan, tangi na nga sa mga Muslim, ay ligtas mula sa 
pagdurusa ng anumang pinsala sa kanilang mga kamay. Ang Propeta 
(saws) ay nagsabi: 

"Ang Muslim ay ang tao na sa kanyang dila at kamay ay ligtas ang 
ibang mga Muslim. At ang Nananampalataya ay siya na 
pinagkakatiwalaan ng iba, ng kanilang dugo at kayamanan." 

Siya rin ay nagsabi: 

"Katotohanang si Allah ay nag-utos sa akin na panatilihin ang 
kaugnayan ng mga kumakalas sa akin, ang patawarin siya na 
nakagawa ng kawalang-katarungan sa akin, at bigyan sila na 
nagkakait sa akin." 

<|Sila na nagtitimpi ng galit at nagpapatawad ng mga tao; 
katotohanang si Allah ay nagmamahal sa mga gumagawa ng 
kabutihan.^ (Qur'an 3: 134) 

Bigyan ang mga gayong tao nang masayang balita ng 
napipintong gantimpala sa mundong ito, sa termino (o katawagan) ng 
kapayapaan at katahimikan. 

Gayundin, magbigay nang masayang balita sa kanila ng isang 
malaking gantimpala sa Kabilang Buhay, ng Paraiso, kung saan sila 
ay malapit na malapit sa kanilang Panginoon. 



Huwag Malungkot 65 

Katotohanan, sa pag-aala-ala kay Allah, ang mga 
puso ay nakakasumpong ng kapahingahan 

^Katotohanan, sa pag-aala-ala kay Allah, ang mga puso ay 
nakakasumpong ng kapahingahan!^ 1 (Qur'an 13: 28) 

Ang pagiging makatotohanan ay nagugustuhan ni Allah at 
isang nagpapadalisay na sabon para sa puso. At walang ibang gawa 
ang nakapagbibigay ng gayong kasiyahan sa puso, o mayroong mas 
malaking gantimpala, kaysa sa pag-aala-ala kay Allah. 

<|Kaya't alalahanin ninyo Ako [sa pamamagitan nang pagdarasal at 
pagluwalhati], aalalahanin Ko [rin] kayo.^ (Qur'an 2: 152) 

Ang pag-aala-ala kay Allah ay Kanyang Paraiso sa kalupaan, 
at sinuman ang hindi pumapasok dito ay hindi makakapasok sa 
Paraiso ng Kabilang Buhay. Ang pag-aala-ala ay hindi lamang isang 
ligtas na kanlungan sa mga suliranin at pagkabalisa ng mundong ito, 
datapuwa't ito rin ang maigsi at magaan na landas upang 
makapagtamo ng talagang tagumpay Basahin ang mga ipinahayag 
na mga talata na tumutugon sa pag-aala-ala kay Allah, at iyong 
mamahalagahin ang mga pakinabang nito. 

Kung iyong maala-ala si Allah, ang mga ulap ng pagkabalisa 
at pangamba ay naitataboy, at ang mga bundok na bumubuo ng iyong 
mga suliranin ay nawawasak. 

Hindi tayo marapat na magulat kung ating marinig na ang mga 
tao na nakakaala-ala kay Allah ay nasa kapayapaan. Ang tunay na 
nakagugulat ay kung paano ang pabaya at walang pakialam ay 
nakapamumuhay ng walang pag-aala-ala sa Kanya. 

ilto ay mga patay, walang buhay, at hindi nila batid kung kailan 
ibabangon [ang mga taong sumasamba sa kanila].^ (Qur'an 16: 21) 



66 Huwag Malungkot 

O' sinuman na dumaraing ng hindi pagkatulog sa gabi at 
nabigla ng masamang pangyayari sa kanya, tawagin ang Kanyang 
Banal na Pangalan. 

^Kayo baga ay nakakaalam sa sinuman na katulad Niya? [Di nga 
kasi, walang sinuman ang katulad o katapat Niya o maaaring 
maiwangki sa Kanya at wala Siyang katambal; 'Walang sinuman ang 
makakatulad Niya, at Siya ang Ganap na Nakakarinig, ang Lubos na 
Nakamamasid'].) (Qur'an 19: 65) 

Kung hanggang saan man ang iyong pag-aala-ala kay Allah, 
ang iyong puso ay magiging panatag at masayahin. Ang pag-aala-ala 
sa Kanya ay nagdadala rito ng kahulugan ng ganap na pagdepende (o 
pagiging umaasa) sa Kanya, o pagbaling sa Kanya para sa tulong, o 
ang magkaroon nang mabuting pag-iisip tungkol sa Kanya, at ang 
paghihintay ng tagumpay mula sa Kanya. Katiyakang Siya ay 
malapit kung pinaninikluhuran, kaya't ibaba mo ang iyong sarili sa 
harapan Niya at tumawag sa Kanya nang matapat. Ulit-ulitin ang 
Kanyang magandang pangalan, banggitin Siya bilang karapat-dapat 
lamang sa pagsamba. Banggitin ang mga papuri sa Kanya, lumuhog 
sa Kanya, at humingi ng pagpapatawad sa Kanya; at iyong 
matatagpuan, - sa kapahintulutan ni Allah, - ang kaligayahan, 
kapayapaan at kaliwanagan. 

^Kaya't ibinigay ni Allah sa kanila ang gantimpala sa mundong ito at 

ang pinakamainam na gantimpala sa Kabilang Buhay.) 

(Qur'an 3: 148) 

O kinaiinggitan ba nila ang mga tao na pinagkahoban 
ni Allah ng Kanyang Kasaganaan? 

iO sila ba ay nananaghili sa mga tao [alalaong baga, si Muhammad at 
ang kanyang mga tagasunod] sa anumang Biyaya na ipinagkaloob sa 
kanila ni Allah?) (Qur'an 4: 54) 



Huwag Malungkot 6 7 

Ang paninibugho ay isang sakit na nagbubunton nang 
napakalaking kapinsalaan hindi lamang sa isipan, ngunit gayundin sa 
katawan. Dito ay sinasabi na walang katahimikan ang isang 
naninibugho at siya ay isang kaaway na nagsusuot ng kasuutan ng 
isang kaibigan. Sa paggawa ng katarungan sa sakit ng paninibugho, 
ang sinuman ay makapagsasabi na ito ay patas, sapagkat ito ay 
nagsisimula sa nagtatangan nito, na unang pumapatay sa kanya. 

Pinagbabawalan kita at ang aking sarili sa paninibugho, 
sapagkat bago tayo makapagpakita ng habag sa iba, marapat na 
ipakita natin ito sa ating sarili. Sa paninibugho sa iba, ating 
pinakakain ng dalamhati ang ating laman at dugo at ibinibigay natin 
ang ating mahimbing na pagtulog sa iba. 

Ang naninibughong tao ay nagpaparikit ng apoy at matapos ay 
lumulundag dito. Ang paninibugho ay nanganganak ng pighati, kirot 
at pagdurusa, samakatuwid, ito ay nagwawasak sa dati nang panatag 
at matuwid na buhay 

Ang sumpa ng isang naninibugho ay yaong siya ay 
kumakalaban sa kapalaran at humahamon na ang kanyang 
Manlilikha ay hindi makatarungan. 

Paano ba ang katulad ng sakit ng paninibugho, gayunman, di 
katulad ng ibang sakit, - ang isang dinapuan nito ay hindi 
nakakatanggap ng gantimpala sa Kabilang Buhay. Ang 
naninibughong tao ay mananatiling nasa pagkagalit hanggang sa 
araw na siya ay mamatay, o hanggang ang kabutihang-palad ng iba 
ay lumisan sa kanila. Ang bawat isa ay mapagkakasundo maliban sa 
kanya na naninibugho, sapagkat ang pakikipagkasundo sa kanya ay 
nangangailangan na ang mga biyaya ni Allah ay maalis sa iyo o 
yaong isuko mo ang iyong talento at mabubuting katangian. Kung 
iyong gagawin ito, kung gayon, marahil siya ay magiging masaya 
kahit na sa kanyang sarili. Tayo ay humihingi nang pagpapakalinga 



68 Huwag Malungkot 

ni Allah sa kasamaan ng isang naninibugho, isang tao na naging 
katulad ng isang makamandag na itim na anas, na hindi makakita ng 
katahimikan hanggang sa isuka niya ang kanyang kamandag sa isang 
inosenteng tao. 

Kaya't manatiling malayo sa paninibugho at humanap ng 
kanlungan kay Allah sa naninibughong tao, sapagkat siya ay patuloy 
na nagmamasid sa iyo. 

Tanggapin ang buhay kung ano man ito 

Ang mga kasiyahan ng buhay ay pansumandali lamang, at 
higit na madalas kaysa hindi, na ito ay sinusundan ng kalungkutan. 
Ang buhay ay nangangahulugan ng responsibilidad, isang 
paglalakbay kung saan ang pagbabago ay patuloy at ang mga 
kahirapan ay walang hupa sa kanyang mahigpit na pananalakay 

Hindi ka makakatagpo ng isang ama, isang asawa, o isang 
kaibigan na malaya sa mga suliranin. Niloob ni Allah sa mundong ito 
na mapuspos ng dalawang magkasalungat: kabutihan at kasamaan, 
katuwiran at katiwalian, kaligayahan at dalamhati. Samakatuwid ang 
kabutihan, katuwiran at kaligayahan ay para sa Paraiso; ang 
kasamaan, katiwalian at dalamhati ay para sa Apoy Ang Propeta 
(saws) ay nagsabi: 

"Ang mundong ito ay isinumpa na kasama ang lahat ng nakapaloob 
dito, maliban sa mga ito: ang pag-aala-ala kay Allah, at ano ang 
susunod dito (alalaong baga, mabubuting gawa at anumang 
nagugustuhan ni Allah), ang pantas, at ang mag-aaral." 

Kaya't mamuhay ayon sa iyong realidad (katotohanan) na 
hindi laging nananagimpan sa huwarang buhay, isang buhay na 
malaya sa pagkabalisa at mahirap na paggawa. Tanggapin ang buhay 
kung ano man ito at mag-angkop ng ayon sa lahat ng mga 



Huwag Malungkot 69 

pangyayari. Hindi ka makakatagpo sa mundong ito ng gayong mga 
bagay tulad ng walang kapintasang kasama o perpektong kalagayan, 
sapagkat ang kawalang-kapintasan at pagkaperpekto ay mga 
katangian na banyaga sa buhay na ito. Kinakailangan sa atin na 
gumawa ng pagbabago, na kunin kung ano ang madali at iwanan 
kung ano ang mahirap; at higit sa maraming beses, ay palagpasin ang 
mga kasahulan at pagkakamali ng iba. 

Humanap ng kaaliwan sa pamamagitan 
nang pag-aala-ala sa mga nahihirapan 

Tumingin sa iyong paligid, sa kanan at sa kaliwa. Hindi mo ba 
nakikita ang mga nahihirapan at mga kapus-palad. Sa bawat buhay 
ay mayroong pagdadalamhati at sa bawat ibabaw ng pisngi ay may 
mga luha na tumutulo. 

Gaano karaming pagdurusa at gaano karaming tao ang 
nagbabata ng may pagtitiyaga? Ikaw ay hindi nag-iisa sa iyong mga 
kaguluhan, na maituturing na iilan kung ihahambing sa angkin ng 
iba. Gaano karaming tao ang nananatiling nakaratay sa kama sa 
maraming taon habang nagdurusa ng hindi mabigkas na kirot? 

Gaano karami ang hindi nakakakita ng liwanag ng araw sa 
maraming taon dahilan sa kanilang pagkakabilanggo, na walang 
nalalaman na anuman maliban sa apat na sulok ng kanilang selda? 

Gaano karaming kalalakihan at kababaihan ang nawalan ng 
kanilang minamahal na mga anak na nasa kasariwaan ng pagkabata? 

Gaano karaming tao ang naguguluhan pinarurusahan? 

Humanap ng pagkaaliw sa kanila na higit pang masahol kaysa 
sa iyo; maalaman na ang buhay na ito ay katulad ng isang bilangguan 
sa nananampalataya, isang tirahan ng dalamhati at lumbay Sa 



70 Huwag Malungkot 

umaga, ang mga kastilyo ay nagmamadali sa mga naninirahan; at di 
kaginsa-ginsa, ang isang malaking kapahamakan ay naganap, at ang 
mga ito ay naging basyo at mapanglaw. Ang buhay ay maaaring 
mapayapa, ang katawan ay nasa mabuting kalusugan, ang 
kayamanan ay sagana, at ang mga bata ay malulusog; ganoon pa 
man, sa iglap ng ilang araw, ang kahirapan, kamatayan, 
pagkahiwalay at karamdaman, ang lahat ng ito ay maaaring 
pumalit dito. 

iA.t nagsipanirahan kayo sa mga tirahan ng mga tao na nagpariwara 
[nagligaw] sa kanilang sarili, at ito ay maliwanag sa inyo kung paano 
Namin pinakitunguhan [o pinarusahan] sila. At inihantad Namin sa 
inyo ang maraming paghahambing [halimbawa].^ (Qur'an 14: 45) 

Ikaw ay dapat na mag-angkop na katulad ng isang 
makaranasang kamelyo, na nangangasiwa, kung kinakailangan, na 
lumuhod sa ibabaw ng bato. Marapat mo ring ihambing ang iyong 
mga kahirapan sa mga kahirapan ng mga nakapalibot sa iyo, at yaong 
mga nanga-una sa iyo: dapat mong matanto na ikaw ay nasa 
mabuting anyo (hubog) kung iuugnay sa kanila, at ikaw ay para 
lamang naduro ng maliit na kahirapan. Kaya't papurihan si Allah sa 
Kanyang kabaitan, maging mapagpasalamat sa ano mang Kanyang 
iniwan sa iyo, humanap ng kabayaran mula sa Kanya sa ano mang 
Kanyang kinuha, at humanap ng pagkaaliw sa kanila na nahihirapan. 

Ikaw ay mayroong perpektong halimbawa sa Propeta (saws). 
Ang mga lamang-loob ng kamelyo ay inilagay sa ibabaw ng kanyang 
ulo; ang kanyang mga paa ay nagdugo; ang kanyang mukha ay 
nabasag; siya ay kinubkob sa maliit na landas ng bundok hanggang 
sa siya ay mapilitan na kumain ng mga dahon ng puno; siya ay 
itinaboy palabas sa Makkah; ang kanyang harapang ngipin ay 
nabawasan sa digmaan, ang kanyang inosenteng asawa ay 
pinagbintangan ng masamang gawa; ang pitumpu sa kanyang mga 



Huwag Malungkot 71 

kasamahan ay napatay; siya ay naulila ng kanyang anak na lalaki at 
karamihan ng kanyang mga anak na babae; siya ay naghihigpit ng 
panali sa kanyang sikmura upang mabawasan ang matinding kirot ng 
gutom; at siya ay inakusahan sa pagiging isang makata, isang 
salamangkero, isang manggagaway, isang taong baliw, at isang 
sinungaling, - lahat nang sabay-sabay. Magkagayunman, si Allah ay 
nangalaga sa kanya sa buong panahon ng kanyang mga matinding 
pagsubok at malaking pagdurusa. Si Propeta Zakariyah (Zacarias) ay 
napatay, si Propeta Yahya (Juan) ay malupit na pinatay, si Propeta 
Moosa (Moises) ay pinahirapan nang malalaking pagsubok, si 
Propeta Ibraheem (Abraham) ay inihagis sa apoy, (sumakanila 
nawang lahat ang kapayapaan), at ang mga Imam ng katuwiran ay 
sumunod sa kanila sa ganitong landas. Si Umar ay pinatay nang 
pataksil, gayundin sina Uthmaan at Ali (nawa'y kalugdang lahat sila 
ni Allah). Maraming pantas ng nakalipas na panahon ang hinagupit, 
ikinulong at pinahirapan. 

{At kayo ba ay nag-aakala na kayo ay magsisipasok sa Paraiso 
[Halamanan ng Kaligayahan] nang walang anumang [pagsubok sa 
inyo] na katulad nang dumatal sa mga nanga-una sa inyo? Sila ay 
nakaranas ng mga matinding kahirapan at karamdaman, at lubha 
silang nawalan ng katatagan...!* (Qur'an 2: 214) 

Ang dasal..., ang dasal... 

iO kayong nagsisisampalataya! Magsihingi kayo ng tulong [kay 
Allah] sa pamamagitan nang pagtitiyaga at pag-aalay ng Salah 
[takdang pagdarasal].|» (Qur'an 2: 153) 

Kung ikaw ay pinaligiran ng mga pangamba at pagkabalisa, 
magtindig ka ngayon din at magdasal: ang iyong kaluluwa ay 
makakatagpo ng ginhawa at pagkaaliw. Ang dasal, - habang ito ay 



72 Huwag Malungkot 

iyong isinasagawa nang matapat na may gising na puso, - ay 
garantisado na magbibigay ng ganitong epekto para sa iyo. 

Kailanma't ang Propeta (saws) ay dinapuan ng kahirapan, siya 
ay magsasabi: 

"O" Bilal! Bigyan mo kami ng ginhawa at tumawag para sa 
pagdarasal." 

Ang dasal ang kanyang katuwaan at kasiyahan; ito ang 
kasiyahan ng kanyang mata. 

Akin nang nabasa ang talambuhay ng matutuwid na tao, na 
lagi nang bumabaling sa pagdarasal kung sila ay napapalibutan ng 
mga kasahulan at kahirapan, ang mga tao ay magdarasal hanggang 
ang kanilang lakas, kalooban at pagpapasya ay magbalik sa kanila. 

Ang Dasal ng Pangamba (na isinagawa sa panahon ng 
digmaan) ay inihatol sa mga sitwasyon kung saan ang mga bisig ay 
napuputol, ang mga bungo ay lumilipad, at ang kaluluwa ay 
lumilisan sa kanilang katawan, - isang panahon na ang lakas at 
pagpapasiya (katatagan) ay makukuha lamang mula sa 
madamdaming dasal. 

Ang henerasyong ito, na kinunsumo ng mga sikolohikal na 
karamdaman, ay marapat na magbalik sa Moske (masjid o bahay- 
dalanginan sa Islam), ang pumaroon upang magsagawa ng 
pagpapatirapa at upang maghanap ng pagkalugod ni Allah. Kung 
hindi natin gagawin ito, ang mga luha ay magpapaapoy sa ating mga 
mata at ang dalamhati ay wawasak sa ating nerbiyos (lakas ng loob). 

Sa pamamagitan nang taimtim na pagsasagawa ng limang 
pang-araw-araw na dasal, ating natatamo ang pinakamalalaking 
biyaya: bilang pagpapawalang-sala sa ating mga kasalanan at dagdag 
ng ating ranggo na nasa Panginoon. Ang dasal din ay isang mabisang 
lunas sa ating mga karamdaman, sapagkat ito ay nagtatanim ng 



Huwag Malungkot 73 

pananampalataya sa ating kaluluwa. At para sa kanila na nananatiling 
malayo sa Moske at malayo sa pagdarasal, para sa kanila ang 
kawalan ng kaligayahan, kasamaan, at isang sama o pait ng 
kalooban. 

^Sasakanila ang kapinsalaan at si Allah ang magpapasya na wala 
silang matatamasa sa kanilang mga gawa.^ (Qur'an 47: 8) 

Si Allah (lamang) ay sapat na para sa atin, 
at Siya ang Pinakamagaling sa 
Pagpapasya ng mga pangyayari (sa atin) 

iSi Allah [lamang] ay sapat na para sa atin, at Siya ang 
Pinakamagaling sa Pagpapasya ng mga pangyayari [sa atin].^ 

(Qur'an 3: 173) 

Sa pamamagitan nang pagpapaubaya ng iyong mga bagay- 
bagay (pangyayari) kay Allah, sa pagdedepende sa Kanya, sa 
pagtitiwala sa Kanyang pangako, ang maging may pagkalugod sa 
Kanyang pag-uutos, sa pag-iisip nang mainam sa Kanya, at sa 
paghihintay ng may pagtitiyaga sa Kanyang tulong, ikaw ay umani 
ng ilan sa malalaking bunga ng pananampalataya at naglalantad ng 
higit na mga kilalang pag-uugali ng mananampalataya. Kung iyong 
isasama ang mga ganitong katangian sa iyong pag-uugali, ikaw ay 
magiging mapayapa tungkol sa hinaharap, sapagkat ikaw ay aasa sa 
iyong Panginoon sa lahat-lahat ng bagay At bilang bunga nito, ikaw 
ay makakatagpo ng pangangalaga, tulong, kaligtasan at tagumpay 

Nang si Propeta Ibraheem (Abraham) ay inilagay sa apoy, siya 
ay nagsabi, "Si Allah (lamang) ay sapat na para sa atin, at Siya ang 
Pinakamagaling sa Pagpapasya ng mga pangyayari (sa atin)." 
Kapagdaka, ginawa ni Allah na ang apoy ay maging malamig, ligtas 
at mapayapa para kay Ibraheem. Nang si Propeta Muhammad (saws) 



74 Huwag Malungkot 

at ang kanyang mga Kasamahan ay nalagay sa panganib dahil sa 
napipintong pagsalakay ng kaaway, sila ay nagsabi ng mga salita na 
may kaugnayan sa unang bahagi ng talatang ito: 

^'Si Allah [lamang] ay sapat na para sa atin, at Siya ang 
Pinakamagaling sa Pagpapasya ng lahat ng pangyayari [sa atin]'. 
Kaya't sila ay nagbalik na taglay ang Biyaya at Kasaganaan mula kay 
Allah. Walang anumang kapinsalaan ang sumaling sa kanila; at sila 
ay sumunod sa mabuting kaluguran ni Allah. At si Allah ang nag- 
aangkin ng Malaking Kasaganaan.^ (Qur'an 3: 173-174) 

Walang tao sa kanyang sarili ang may kakayahan na 
makipagtunggali laban sa agos ng kasamaang-palad, gayundin 
naman, hindi niya masasangga ang mga hampas ng malaking 
kapahamakan kung ang mga ito ay papalo. Ito'y dahil sa ang tao ay 
nilikha na mahina at marupok. Magkagayunman, kung nasa oras ng 
kahirapan, ang nananampalataya ay naglalagay ng kanyang pag-asa 
at tiwala sa kanyang Panginoon; batid niya na ang lahat ng mga 
kahirapan ay malalampasan. 

iAt inyong ibigay ang pagtitiwala kay Allah kung kayo ay tunay na 
nananampalataya.^ (Qur'an 5: 23) 

O' ikaw na nagnanais na maging matapat sa iyong sarili: 
dumepende sa Pinakamakapangyarihan, ang Pinakamasagana, upang 
ikaw ay maligtas sa kalamidad at malaking kapahamakan. Mamuhay 
ng ayon sa ganitong kaisipan: Si Allah lamang ay sapat na para sa 
atin, at Siya ang Pinakamagaling sa Pagpapasya ng mga pangyayari 
sa atin. Kung ikaw ay may kakarampot na kabuhayan, kung ikaw ay 
nakalubog sa utang, o ikaw ay nasa anumang uri ng makamundong 
kahirapan, tumawag ng: "Si Allah lamang ay sapat na para sa atin, at 
Siya ang Pinakamagaling sa Pagpapasya ng mga pangyayari sa atin." 



Huwag Malungkot 75 

Kung iyong nakaharap ang iyong kaaway at naalarma, o kung 
iyong pinangangambahan ang masamang gawain ng nagmamalupit, 
ikaw ay magsabi nang malakas: "Si Allah ay sapat na para sa atin, at 
Siya ang Pinakamagaling sa Pagpapasya ng mga pangyayari sa atin." 

C..Datapuwa't Sapat na ang iyong Panginoon bilang isang 
Tagapamatnubay at Tagapagtangkilik.^ (Qur'an 25: 31) 

Ipagbadya (O' Muhammad): Magsipaglakbay 
kayo sa kalupaan... 

^Ipagbadya [O' Muhammad]: 'Magsipaglakbay kayo sa kalupaan...'^ 

(Qur'an 6: 11) 

Mayroong isang aktibidad (o gawain) na mahalagang 
mabanggit dito, sapagkat ito ay kapwa nagbibigay ng kasiyahan at 
nag-aalis ng maiitim na ulap na maaaring nakabitin sa ulunan mo; ito 
ay: upang ikaw ay makapaglakbay sa kalawakan ng kalupaan, 
magmasid sa bukas na aklat ng paglikha, at pahalagahan ang lahat ng 
kababalaghan (o kamanghaan) nito. Sa panahon ng iyong 
paglalakbay, iyong makikita ang mga halamanan ng kariktan at 
magagandang luntiang pastulan. Iwan mo ang iyong tahanan at 
magnilay-nilay sa mga nakapaligid sa iyo. Umakyat sa mga bundok, 
tumahak sa mga lambak, pumanhik sa mga punongkahoy, at uminom 
ng manamis-namis at dalisay na tubig ng bukal. Kapagdaka, makikita 
mo ang iyong kaluluwa na magiging malaya na tulad ng ibon na 
humuhuni at lumalangoy sa alapaap sa perpektong kagalakan. Iwan 
mo ang iyong tahanan at alisin ang maitim na piring sa iyong mga 
mata, at saka maglakbay sa kahabaan ng malawak na kalupaan ni 
Allah, na nag-aala-ala at nagpupuri sa Kanya. 

Ang ganap na maibukod ang iyong sarili sa hangganan ng 
iyong silid, habang nagpapalipas ng oras sa nakamamatay na 



76 Huwag Malungkot 

pagkawalang-ginagawa, ay isang tiyak na landas tungo sa 
pagkawasak ng sarili. Ang iyong silid ay hindi lamang ang lugar sa 
mundo, at ikaw ay hindi lamang ang naninirahan dito. Kung gayon, 
bakit mo isinuko ang iyong sarili sa kahirapan at pag-iisa? 
Manawagan ka na kasama ang iyong mga mata, mga tainga, at puso: 

^Magsihayo kayo, kahima't kayo ay magaan [alalaong baga, 
malusog, bata, mayaman, maginhawa, atbp.] o may kabigatan 
[alalaong baga, maysakit, matanda, mahirap, hindi madali, atbp.].^ 

(Qur'an 9: 41) 

Halika, dumalit ng Qur'an sa tabi ng sapa sa bundok o sa gitna 
ng mga ibon habang sila ay humuhuni. 

Ang paglalakbay sa iba't ibang lupain ay isang aktibidad na 
inirerekomenda ng mga doktor, lalo na sa kanila na nakadarama ng 
kalungkutan o pagkasira ng loob, na naiipit sa kakiputan ng kanilang 
sariling silid. Kaya't humayo at humanap ng kasiyahan sa 
paglalakbay. 

AA\ sila'y nag-iisip nang mataman tungkol sa pagkakalikha ng 
kalangitan at kalupaan [na nagsasabi]; 'Aming Panginoon! Hindi 
Ninyo nilikha ang [lahat] ng ito ng walang layunin, luwalhatiin 
Kayo!'^ (Qur'an 3: 191) 

Ang pagtitiyaga ay pinakaangkop 

Yaong mga nakakatagpo ng kahirapan na may malakas na 
pagbabata at matiyagang pagharap ay nasa minoridad. Ngunit 
marapat nating isaalang-alang ito, kahit na ito ay parang halata: kung 
ikaw o ako ay hindi magiging matiyaga, kung gayon ano pa roon ang 
ating magagawa? Ikaw ba ay may pamalit na solusyon? Mayroon ka 
bang alam na baon na higit pang mainam kaysa sa pagtitiyaga? 



Huwag Malungkot 77 

Yaong mga nakapagtamo ng kadakilaan ay nakapangibabaw 
sa mga kahirapan at kasahulan bago sila sa wakas ay nakapagtamo ng 
tagumpay Iyong maalaman na sa bawat panahon na nalalampasan 
mo ang isang kahirapan, ikaw ay makakaharap ng iba pa. Sa 
kahabaan ng ganitong patuloy na laban, marapat na armahan mo ang 
iyong sarili ng pagtitiyaga at ng matibay na pagtitiwala kay Allah. 

Ito ang paraan ng may maringal na isipan: kanilang hinaharap 
ang mga kahirapan nang may matatag na pagpapasya, at kanilang 
binubuno ang kahirapan sa lupa. 

Samakatuwid, maging matiyaga at maalaman na ang iyong 
pagtitiyaga ay dahil lamang kay Allah. Magkaroon ng pagtitiyaga na 
katulad ng sinuman na may tiwala sa napipintong ginhawa, ng 
sinuman na nakakaalam na magkakaroon ng mabuting katapusan, at 
ng sinuman na naghahanap ng gantimpala mula sa kanyang 
Panginoon, na umaasa, na sa pagharap sa mga kahirapan, siya ay 
makakatagpo ng kabayaran sa kanyang mga kasalanan. Magkaroon 
ng pagtitiyaga, kahit na ano pa ang kahirapan at kahit na gaano pa 
kadilim ang inaakalang landas sa unahan. Sapagkat katiyakan, na sa 
pagtitiyaga ay darating ang tagumpay, at sa kahirapan ang ginhawa 
ay nakasunod nang malapit sa likuran. 

Matapos na mabasa ang talambuhay ng ilan sa mga 
matatagumpay na tao ng nakaraan, ako ay namangha sa dami ng 
pagtitiyaga na kanilang ipinakita, sa kanilang abilidad na pasanin ang 
mabibigat na sagabal upang lumitaw lamang na higit pang malakas 
na mga tao. Ang kahirapan ay bumagsak sa kanilang ulo na katulad 
ng paghagupit ng napakalamig na ulan, magkagayunman, sila ay 
kasingtatag ng kabundukan. At matapos ang maikling panahon na 
lumipas, sila ay ginantimpalaan sa kanilang pagtitiyaga ng may 
tagumpay. 



78 Huwag Malungkot 

Huwag pasanin ang bigat ng 
mundo sa ipong mga balikat 

Sa ilang tanging klase ng tao ay mayroong nananalanta na 
panloob na digmaan, yaong hindi nagaganap sa larangan ng digmaan 
bagkus ay sa loob ng kaninumang silid, ng kaninumang opisina, ng 
kaninumang tahanan. Ito ay isang digmaan na nagbubunga ng ulser o 
nagpapataas sa presyon ng dugo. Ang lahat-lahat ay nakabibigo o 
nakahahapis sa mga taong ito: sila ay nagagalit sa implasyon (pagtaas 
ng halaga ng mga bilihin), na nagngangalit dahil ang ulan ay huli na 
nang dumating, at lubhang nayayamot kung ang halaga ng kanilang 
salapi ay bumababa. Sila ay lagi nang naliligalig at naiinis, kahit na 
ano pa ang dahilan. 

^Sila ay nag-aakala na ang bawat panambitan ay laban sa kanila.^ 

(Qur'an 63: 4) 

Ang aking payo sa iyo ay ito: huwag pasanin ang bigat ng 
mundo sa iyong mga balikat. Hayaang ang lupa ang magdala ng bigat 
ng gayong mga bagay na nangyayari. Mayroong ilang tao na may 
puso na katulad ng ispongha, na sumisipsip sa lahat ng kahuwaran at 
maling paniniwala. Ito ay nababalisa sa walang kakuwe-kuwentang 
mga bagay; ito ay isang uri ng puso na tiyak na wawasak sa 
nagmamay-ari nito. 

Yaong may mga prinsipyo at nasa ibabaw ng tunay na landas 
ay hindi naaalog ng kahirapan; bagkus pa nga, ang kahirapan ay 
nakakatulong na palakasin ang kanilang pagpapasya at 
pananampalataya. Ngunit ang kabaligtaran nito ay totoo sa may 
mahinang puso; kung sila ay makaharap ng kasawiang-palad at 
kaguluhan, yaon lamang antas ng kanilang pagkatakot o pangamba 
ang nag-iibayo. Sa oras ng kalamidad, wala ng iba pa ang kapaki- 
pakinabang sa iyo maliban sa pagkakaroon ng matapang na puso. 
Ang sinuman na may gayong puso ay nag-aangkin ng kanyang sarili, 



Huwag Malungkot 79 

- siya ay may matatag na pananampalataya at malamig na hinahon. 
Sa isang banda, sa panahon ng kahabaan ng anumang araw, ang 
duwag ay pumapatay sa kanyang sarili sa maraming beses na may 
kasamang pagkabagabag at hinala sa napipintong tadhana. 
Samakatuwid, kung ikaw ay nagnanais sa iyong sarili ng isang 
matatag na buhay, iyong harapin ang lahat ng pangyayari ng may 
katapangan at pagbabata. 

<CA.t huwag hayaan sila na hindi nakatitiyak [sa kanilang pananalig] 
na ikaw ay mapatahimik [maunsyami] nila...^ (Qur'an 30: 60) 

Maging higit na matatag o disidido kaysa sa iyong kalagayan 
at higit na mabangis kaysa sa hangin ng kalamidad. Nawa'y ang 
habag ay bumaba sa may mahinang puso, sapagkat gaano ba kadalas 
na sila ay naaalog nang pinakamaliit na pag-uga. 

^At katotohanang inyong matatagpuan sila; sa lahat ng mga tao, na 
pinakasakim sa buhay. .^ (Qur'an 2: 96) 

At sa kanila na matatag o walang-tinag, sila ay nakakatanggap 
ng tulong mula sa kanilang Panginoon at may tiwala sa Kanyang 
pangako. 

iAt Siya ang nagpapanaog ng katahimikan [at kapanatagan] sa 
kanila...^ (Qur'an 48: 18) 

Huwag hayaang durugin ng walang kabuluhan 

Marami yaong nababahala hindi dahil sa mga agarang bagay 
na mas may halaga, bagkus ay sa mumunting bagay. 

Pagmasdan ang mga Mapagkunwari at kung gaano sila kahina 
sa kanilang katatagan o pagpapasya. Ang Qur'an ay nagsalaysay sa 
atin ng ilan sa kanilang sinasabi: 



80 Huwag Malungkot 

iSila [mga Munafik (mapagkunwari)] na nagpaiwan [sa pagtungo sa 
Tabuk na may misyon ng pakikipaglaban] ay nagsasaya na sila ay 
nanatili [sa kanilang tahanan at hindi sumama] sa Sugo ni Allah, at 
umayaw na makipaglaban sa pamamagitan ng kanilang mga ari-arian 
at kanilang buhay tungo sa Kapakanan ni Allah; at sila ay nagsabi: 
'Huwag kayong magsitungo paharap sa init'.^ (Qur'an 9: 81) 

^'Ako ay iyong payagan [na manatili sa aking tahanan; alalaong 
baga, na huwag mapabilang sa Jihad (banal na pakikipaglaban para 
kay Allah)], at ako ay huwag mong ilagay sa pagsubok.'^ 

(Qur'an 9: 49) 

iAt ang isang pangkat sa kanila ay nagpaalam sa Propeta na 
nagsasabi: 'Katotohanan, ang aming tahanan ay nakabuyangyang 
[alalaong baga, hindi napapangalagaan o walang nagbabantay]', 
bagama't ito ay hindi nakabuyangyang; wala silang hinahangad na 
iba maliban na [sila] ay makatalilis.^ (Qur'an 33: 13) 

^Kami ay nangangamba, baka ang ilang kasawian ng kapahamakan 
ay sumapit sa amin.^ (Qur'an 5: 52) 

iAt [gunitain] nang ang mga Munafik [mapagkunwari] at sila na ang 
puso ay may karamdaman [ng pag-aalinlangan at kawalan ng 
pananampalataya] ay nagsabi: 'Si Allah at ang Kanyang Sugo ay 
walang ipinangako sa atin maliban sa kahibangan! '^ (Qur'an 33: 12) 

Gaano kasama ang kaluluwa ng gayong mga tao! 

Ang pangunahin nilang pinagtutuunan ng pansin ay ang 
kanilang sikmura, mga sasakyan, mga bahay at mga kastilyo. Hindi 
sila kailanman nagtaas ng kanilang mga mata sa isang buhay na 
uliran at may kabutihan; ang nasasakupan ng kanilang kaalaman ay 
ang kanilang mga sasakyan, mga damit, mga sapatos at pagkain. 

Ang ilang tao ay naliligalig sa araw at gabi, dahil sa hindi 
pagkakasundo sa kanilang asawa, anak, o kamag-anak, o dahilan sa 



Huwag Malungkot 81 

kinakailangan nilang tiisin ang pamumuna, o dahilan sa ibang 
walang halagang bagay. Yaon ang mga kalamidad ng mga gayong 
tao. Sila ay walang paghahangad sa mas mataas na mga prinsipyo o 
mga layunin upang manatili silang abala, at sila ay walang maringal 
na ambisyon na may layunin sa kanilang buhay na kanilang 
mapagsisikhayan sa araw at gabi. Nasasabi noon, 'Kung ang tubig ay 
lumisan sa sisidlan, matapos, ito ay napupuno ng hangin.' 
Samakatuwid, magdili-dili sa bagay na nakapagbibigay sa iyo ng 
dahilan upang mabahala o mabalisa, at tanungin mo ang iyong sarili 
ng ganito: may halaga ba ito sa iyong lakas at mga mabigat na 
paggawa? Ito ay hindi maiiwasang katanungan, sapagkat kung 
anuman ang nakapagbibigay sa iyo ng pagkabalisa, ikaw, sa iyong 
isip, laman at dugo, ay nagbibigay dito ng iyong lakas at oras. At 
kung ito ay hindi sulit sa iyong lakas at oras, ikaw ay makapag- 
aaksaya nang malaking bahagi ng iyong mahalagang yaman o 
kakayahan. Ang mga sikolohiyista ay nagsasabi na marapat mong 
natulan ang lahat ng bagay sa proporsyon (sukat o tumbas) ng tunay 
nitong halaga at matapos ay ilagay ito sa tamang lugar nito. Ang higit 
na makatotohanan dito ay ang sinasabi ni Allah: 

^Katotohanang si Allah ay naglapat sa lahat ng bagay ng [takdang] 
saklaw [o lawak].^ (Qur'an 65: 3) 

Kaya't ibigay sa bawat sitwasyon (ang karampatan) ayon sa 
kanyang laki, timbang, sukat at kahalagahan. At manatiling malayo 
sa kawalan ng moderasyon (pagiging di katamtaman) o sa paglagpas 
sa tamang hangganan. 

Kunin ang halimbawa ng mga Kasamahan ng Propeta, na ang 
tangi lamang pansin ay upang kanilang maibigay ang panata ng 
katapatan sa ilalim ng punongkahoy, at samakatuwid ay upang 
matamo ang pagkalugod ni Allah. Sa piling nila ay may isang lalaki 
na ang pansin ay nakatuon sa isang nawawalang kamelyo, isang 
pinagkakaabalahan na naging dahilan sa kanya na hindi mapasama sa 



82 Huwag Malungkot 

panata ng katapatan, - at dahil dito, siya ay natanggalan ng mga 
gantimpala na inani ng iba. 

Samakatuwid, huwag maging abala sa mga bagay na hindi 
mahalaga. Kung iyong susundin ang ganitong payo, iyong makikita 
na halos lahat ng iyong pagkabalisa ay lumisan na sa iyo. 

Maging kuntento sa anumang ibinigay sa 
iyo ni Allah at ikaw ang magiging 
pinakamayaman sa lahat ng mga tao 

Ang kayamanan, hitsura, mga anak, bahay at mga talento, - 
marapat kang maging kuntento sa iyong bahagi ng mga ganitong 
bagay: 

^Kaya't pananganan mo ang Aking ipinagkaloob sa iyo at maging isa 
sa mga may pagtingin ng pasasalamat [sa Akin].^ (Qur'an 7: 144) 

Ang karamihan sa mga Islamikong pantas at mga banal na 
Muslim ng mga unang henerasyon ng Islam ay mahihirap; hindi na 
kailangan pang sabihin, na noon, sila ay walang magagandang bahay 
o magagandang sasakyan. Gayunpaman, sa kabila ng ganitong mga 
kasahulan, sila ay namuno ng mabungang buhay, at binigyang- 
kapakinabangan nila ang sangkatauhan, hindi sa pamamagitan ng 
ilang himala, bagkus ay dahil sa kanilang ginamit ang lahat nang 
ipinagkaloob sa kanila, at ginugol ang kanilang panahon sa tamang 
paraan. Kaya't sila ay biniyayaan sa kanilang buhay, sa kanilang 
panahon at kanilang mga talento. 

Sa kabalintunaan, napakaraming mga tao ang pinagkalooban 
ng kayamanan, mga anak, at lahat ng anyo ng mga biyaya, 
gayunman, ang ganitong mga biyaya ang siyang pinakadahilan ng 
kanilang pighati at pagkawasak. Sila ay lumihis sa sinasabi sa kanila 



Huwag Malungkot 83 

ng kanilang likas o katutubong ugali o gawi, na kung tuturingan, ang 
mga materyal na bagay ay hindi ang lahat-lahat. Pagmasdan sila na 
nakapagtamo ng mga titulo ng edukasyon mula sa sikat na 
pangmundong unibersidad, magkagayunman, sila ay huwaran ng 
kalabuan o ng kahirapang unawain. Ang kanilang mga talento at 
abilidad ay nananatiling hindi nagagamit. Samantala, ang iba na may 
hanggan ang lawak ng kanilang kaalaman ay nakapamahala na 
makagawa ng mga bundok mula sa kung anuman ang ipinagkaloob 
sa kanila, na nagbigay ng kapakinabangan kapwa sa kanilang sarili at 
sa lipunan. 

Kung ikaw ay isang naghahanap ng kaligayahan, maging 
nasisiyahan sa hitsura o anyo na ipinagkaloob ni Allah sa iyo, sa 
sitwasyon ng iyong pamilya, sa tunog ng iyong boses, sa antas ng 
iyong pang-unawa, at sa halaga ng iyong sueldo. Ang mga piling 
nagtuturo ay nagpalawig ng high pa rito, sa pagsasabi na marapat 
mong isaisip ang pagiging kuntento, na kahit na nga kulang pa kung 
anuman ang aktuwal na mayroon ka sa ngayon. 

Narito sa iyo ang isang listahan ng mga suminag sa ating 
Islamikong pamana sa kabila na ang bawat isa ay hinamon ng iba't 
ibang kasahulan. 

Si Ataa Ibn Rabah ay isang kilalang pantas sa mundo noong 
kanyang kapanahunan. Siya ay hindi lamang pinalayang alipin at 
may pangong ilong, bagkus, siya rin ay lumpo o paralisado. 

Si Al-Ahnaf Ibn Qays ay bantog sa Upon ng mga Arabo dahil 
sa kanyang antas ng katiyagaan. Kanyang natamo ang gayong 
kasikatan sa kabila ng pagiging payat na payat, kuba, may baluktot 
na mga binti at marupok na pangangatawan. 

Si Al-A'mash ay isa sa Upon ng mga sikat na pantas ng hadith 
noong kanyang kapanahunan. Siya ay isang pinalayang alipin, 
mayroong siyang malabong paningin, at siya ay mahirap. Ang 



84 Huwag Malungkot 

kanyang kasuutan ay punit, ang kanyang hitsura ay gulung-gulo, at 
siya ay namuhay sa mga gipit na pangyayari. 

Sa katotohanan, ang bawat Propeta sa isang panahon o iba pa 
ay tagapastol. Si Dawood (David) ay isang panday, si Zakariah 
(Zacarias) ay isang karpintero, at si Idrees (Enoch) ay isang sastre; 
magkagayunman, sila ang pinakamagagaling sa sangkatauhan. 

Samakatuwid, ang iyong halaga ay nasa iyong kakayahan, 
mga mabubuting gawa, mga pag-uugali at sa iyong ambag sa 
lipunan. Huwag makadama ng kalungkutan, kung gayon, tungkol sa 
mga bagay na lumampas sa iyo sa buhay tulad ng magandang hitsura, 
kayamanan, o pamilya; at maging kuntento kung anuman ang 
ibinahagi sa iyo ni Allah. 

^Kami [Allah] ang naghahati-hati sa gitna nila ng kanilang 
ikabubuhay sa mundong ito...^ (Qur'an 43: 32) 

Ipaalala mo sa iyong sarili ang Paraiso, na kasinglawak ng 
mga kalangitan at ng kalupaan. 

Kung ikaw ay nagugutom sa mundong ito, kung ikaw ay 
nalulumbay, may sakit o pinagmamalupitan, alalahanin ang walang 
hanggang kaligayahan ng Paraiso. Kung iyong gagawin ito, kung 
gayon, ang iyong mga pagkalugi ay tunay na mga pakinabang, at ang 
mga kahirapan na iyong nakaharap ay tunay na mga regalo. Ang 
pinakamatalino sa mga tao ay sila na nagtatrabaho para sa (darating) 
na Kabilang Buhay, sapagkat ito ay higit na mainam at nagtatagal. At 
ang pinakahangal sa sangkatauhan ay sila na nakikita ang mundong 
ito bilang kanilang pangwalang-hanggang tirahan, - na rito ang lahat 
ng kanilang pag-asa ay nakatira. Iyong makikita ang gayong mga tao 
na sa lahat ay (siyang) tinatamaan ng matinding kalungkutan kung 
nakaharap sa kalamidad. Sila ang higit na apektado ng pangmundong 
pagkalugi sapagkat sila ay nakakakita ng wala sa ibayo ng walang 
halagang buhay na kanilang tinahak. Sila ay nakakakita at nag-iisip 



Huwag Malungkot 85 

lamang sa hindi permanenteng buhay na ito. Sila ay nagnanais sa 
wala upang sirain sila sa kanilang kalagayan ng kaligayahan. Kung 
kanilang aalisin ang lambong ng kamangmangan sa kanilang mga 
mata, sila ay makikipag-isa sa kanilang sarili tungkol sa walang 
hanggang pananahanan, - ang kaligayahan, ang kasiyahan, ang mga 
kastilyo nito. Sila ay higit na makikinig nang alisto kung sila ay 
pinaaalaman sa pamamagitan ng Qur'an at ng Sunnah tungkol sa 
larawan nito. Katotohanan, iyon ang tirahan na karapat-dapat sa ating 
atensyon at may kapararakan sa ating pagsisikap at ating mabibigat 
na paggawa, upang ating matamo ang pinakamainam nito. 

Nakapagnilay-nilay na ba tayo ng may kahabaan tungkol sa 
larawan ng mga nagsisipanirahan sa Paraiso? Ang karamdaman ay 
hindi sumasapit sa kanila, ang kalungkutan ay hindi dumarating nang 
malapit sa kanila, sila ay hindi mamamatay, mananatili silang bata, at 
ang kanilang kasuutan ay parehong pulido at malinis. Sila ay nasa 
magagandang tahanan. Sa Paraiso ay matatagpuan (ang lahat) na 
wala pang mata ang nakakita, na wala pang tainga ang nakarinig, at 
wala pang pag-iisip ang nakapanagimpan. Ang isang mananakay ay 
naglakbay sa ilalim ng isang punongkahoy sa Paraiso sa loob ng 
isang daang taon, magkagayunman, hindi niya narating ang dulo 
nito. Ang haba ng isang tolda sa Paraiso ay animnapung milya. Ang 
mga ilog nito ay nananatili, ang mga kastilyo nito ay matataas, at ang 
mga bungangkahoy nito ay hindi lamang malapit, gayundin ay 
madaling pitasin. 

C. Na rito ay may dumadaloy na batis, na rito ay may Luklukan ng 
Karangalan na nakataas, at mga kopita na laging laan, at mga diban 
na nakasalansan, at mga ginintuang alpombra [karpeta] na 
nakalatag> (Qur'an 88: 12-16) 

Ang kaligayahan sa Paraiso ay magiging ganap. Kaya't bakit 
hindi natin pagnilay-nilayin ang ganitong katotohanan? 



86 Huwag Malungkot 

Kung ang Paraiso ang ating pangwakas na hantungan, - at 
hinihingi natin kay Allah ang Paraiso, - kung gayon, ang mga 
kahirapan ng mundong ito ay hindi gaanong mabigat gaya ng (ating) 
inaakala, kaya't hayaang ang puso ng mga nagdaranas ay makatagpo 
ng katahimikan. 

O' kayo na nabubuhay sa karukhaan, o nakakaranas ng 
kalamidad, gumawa ng matutuwid na gawa upang kayo ay mamuhay 
sa Paraiso ni Allah. 

^Salamun alaykum [Ang kapayapaan ay sumainyo] sapagkat kayo ay 
nagsipagtiyaga sa pagbabata! Tunay ngang napakainam ang huling 
tahanan!> (Qur'an 13: 24) 

Kaya't Aming ginawa kayo na isang pamayanan 
(bayan o bansa) na makatarungan 

^Kaya't Aming ginawa kayo na isang pamayanan [bayan o bansa] na 
makatarungan [pinakamainam at may balanseng pananampalataya, 
alalaong baga, hindi kulang o labis].^ (Qur'an 2: 143) 

Ang iyong konsyensya at iyong Relihiyon ay kapwa 
nanghihingi ng karapatan na ikaw ay maging makatarungan, na 
nangangahulugan na hindi ka dapat na maging maligoy o kulang sa 
salita, gayundin ay huwag magmalabis o gumawa ng lubhang maliit. 
Ang sinuman na naghahanap ng kaligayahan ay marapat na 
makatarungan, kahit na nga siya pa ay nagagalit, nalulumbay, o nasa 
masayang kalooban. Ang pagpapaliguy-ligoy o pagmamalabis sa 
ating pakikitungo sa iba ay hindi katanggap-tanggap. Ang 
pinakamainam na paraan ay iyong gitnang paraan. Sinuman ang 
sumunod sa kanyang pagnanasa ay malamang na magpapalaki sa 
kahalagahan ng anumang ibinigay na sitwasyon, na lagi nang 
gumagawa ng malaking kaso mula sa wala. Siya ay makakaramdam 



Huwag Malungkot 87 

ng paninibugho at masamang hangad sa iba. Sapagkat siya ay 
nabubuhay sa mundo ng pagmamalabis at pananagimpan, kanyang 
guguni-gunihin ang bawat isa na laban sa kanya, maging sa kahabaan 
na kanyang nararamdaman na ang iba ay lagi nang nagsasabwatan na 
wasakin siya. Dahilan dito, siya ay nabubuhay sa ilalim ng maitim na 
ulap, na patuloy na nadadaig ng pangamba at agam-agam. 

Ang mamuhay ng ayon sa sabi-sabi at pamahiin ay 
ipinagbabawal sa ating Relihiyon. 

^Sila ay nag-aakala na ang bawat panambitan ay laban sa kanila.j* 

(Qur'an 63: 4) 

High na madalas kaysa hindi, ang anumang iyong 
nararamdaman na mangyayari sa hinaharap ay hindi nagtatapos 
na ito ay nangyayari. Narito ang ilang bagay na marapat mong 
subukan: kung ikaw ay nangangamba sa ilang bagay, iyong guni- 
gunihin na ang pinakamasamang maaaring mangyari ay naganap, at 
matapos ay iyong sanayin ang iyong sarili na makaramdam ng 
kahandaan at pagkakuntento sa gayong kinalabasan. Kung iyong 
gagawin ito, iyong makikita na nailigtas mo ang iyong sarili sa mga 
agam-agam at mga pamahiiin, kung hindi, ito ang magdudulot sa iyo 
ng labis na kalungkutan. 

Ibigay mo ang iyong atensyon sa bawat bagay ng ayon sa 
proporsyon ng kahalagahan nito. Sa anumang ibinigay na sitwasyon, 
huwag magmalabis na ang mga bundok ay mga burol; bagkus ay 
panatilihin sa isipan ang iyong pagkakaroon ng layon at 
pagkamakatarungan. Huwag sundin ang huwad na paghihinala o ang 
mapanlinlang na ilusyon ng mirahe, datapuwa't maging balanse o 
patas. Makinig sa balanse ng pagmamahal at pagkamuhi na gaya 
nang ipinaliwanag ng Propeta (saws): 

"Mahalin siya na mahal sa iyo sa nararapat na moderasyon o 
pagiging katamtaman, sapagkat marahil ay sasapit ang araw na 



88 Huwag Malungkot 

kapopootan mo siya. At kamuhian siya na iyong kinasusuklaman sa 
nararapat na moderasyon o pagiging katamtaman, sapagkat 
marahil ay sasapit ang araw, na darating na mamahalin mo siya." 

^Baka sakaling si Allah ay magkaloob ng pagmamahalan [o 
pakikipagkaibigan] sa pagitan ninyo at ng inyong [mga kamag-anak 
at iba pa na hindi nananampalataya kay Allah] na itinuturing ninyo na 
mga kaaway, sapagkat si Allah ang may kapangyarihan [sa lahat ng 
bagay], at si Allah ang Laging Nagpapatawad, ang Pinakamaawain.^ 

(Qur'an 60: 7) 

Ang pagiging malungkot ay hindi 
itinatagubilin sa ating relihiyon 

iAt huwag kayong maging mahina [laban sa inyong kaaway], at 
huwag ding malumbay..^ (Qur'an 3: 139) 

$At huwag kang magdalamhati sa kanila, at huwag kang magkaroon 
ng lumbay dahilan sa kanilang binabalak.^ (Qur'an 16: 127) 

^Huwag kang malumbay [o mangamba], katotohanang si Allah ay 
kasama [Tagapagtangkilik] natin.^ (Qur'an 9: 40) 

Ang pinatutungkulan ay ang mga tunay na nananampalataya, 
si Allah ay nagbigay-alam sa atin na: 

^At sinumang sumunod sa Aking pataubay ay walang dapat 
pangambahan, at hindi magkakaroon ng kalumbayan.^ (Qur'an 2: 38) 

Ang kalungkutan ay nagpapatamlay sa pagnanais ng kaluluwa 
na gumawa at nagpaparalisado ng katawan tungo sa kawalan ng 
gawain. Ang kalungkutan ay humahadlang sa sinuman sa paggawa, 
sa halip na mahimok siya tungo rito. Ang puso ay walang 
napapakinabang sa pamamagitan ng pighati. Ang pinakagustong 



Huwag Malungkot 89 

bagay ng Demonyo ay magawa ang sumasamba na malungkot upang 
kanyang mahadlangan siya sa pagpapatuloy sa kanyang landas. Si 
Allah, ang Kataas-taasan ay nagsabi: 

^Katotohanan, ang mga lihim na pagsasanggunian [pagsasabwatan] 
ay mula kay Satanas, upang siya ay makapagdulot ng hapis sa mga 
sumasampalataya.|s (Qur'an 58: 10) 

Sa sumusunod na hadith, ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Sa Upon ng tatlo, ipinagbabawal sa dalawa na magdaos ng lihim na 
pagsasanggunian kung hindi kasama ang pangatlo, sapagkat ang 
paggawa nito ay magdudulot ng kalungkutan sa kanya." 

Salungat sa kung ano ang pinaniniwalaan ng ilan (sila na may 
labis na pagkahilig sa pagpapakasakit sa sarili), ang 
nananampalataya ay hindi marapat na maghanap mula sa 
kalungkutan, sapagkat ang kalungkutan ay isang mapaminsalang 
kundisyon na nagpapahapis sa kaluluwa. Ang Muslim ay marapat na 
magwaksi ng kalungkutan at labanan ito sa paraan na 
pinahihintulutan sa ating Relihiyon. 

Walang tunay na pakinabang ang kalungkutan; ang Propeta 
(saws) ay humingi ng pagpapakupkop sa ganito sa sumusunod na 
panalangin: 

"O' Allah, ako ay humihingi sa Inyo ng pagpapakupkop sa 
pagkabalisa at dalamhati." 

Ang dalamhati ay natatambalan ng pagkabalisa sa ganitong 
hadith. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang ito ay yaong kung 
ang masamang pakiramdam ay may kaugnayan sa kung ano ang 
mangyayari sa hinaharap, kung gayon, ang sinuman ay makadarama 
ng pagkabalisa. Ang mga ito ay kapwa nakapagpapahina sa puso, na 
nagdudulot ng kawalan ng aktibidad at pagkabawas ng 
kapangyarihan ng kalooban. 



90 Huwag Malungkot 

Sa kabila nang nabanggit sa itaas, ang dalamhati kung minsan 
ay kapwa hindi maiiwasan at kinakailangan. Kung sila ay papasok sa 
Paraiso, ang mga naninirahan dito ay magsasabi: 

iAng lahat ng kaluwalhatian at pasasalamat ay kay Allah, na Siyang 
nag-alis sa amin ng [lahat] ng kapighatian.^ (Qur'an 35: 34) 

Ang talatang ito ay nagpapahiwatig na sila ay dinapuan ng 
dalamhati sa buhay na ito, na kung paano sila dinapuan ng iba pang 
anyo ng kahirapan, kapwa ang mga ito ay labas sa kanilang kontrol o 
paghawak. Kaya't kung sinuman ang dinatnan ng dalamhati at 
walang paraan na maiwasan ito, siya ay ginagantimpalaan sapagkat 
ang dalamhati ay isang paraan ng kahirapan, ang nananampalataya 
ay marapat na magwaksi ng dalamhati sa pananalangin at sa iba pang 
praktikal na paraan. 

At tungkol sa sinasabi ni Allah, ang Pinakamakapangyarihan: 

^Gayundin [ay walang maisisisi o kasalanan] sa kanila na lumapit sa 
iyo upang mabigyan ng dalahin, at nang iyong sabihin: 'Wala akong 
matagpuan na anuman para sa iyo upang iyong sakyan', sila ay 
lumisan na ang kanilang mga mata ay tigmak sa luha ng 
pagdadalamhati dahilan sa sila ay hindi makasumpong ng anuman 
upang gugulin.^ (Qur'an 9: 92) 

Sila ay hindi pinuri dahil sa kanilang dalamhati, datapuwa't 
kung ano ang ipinahihiwatig at itinuturo ng gayong dalamhati, ang 
ibig sabihin, ang matatag na pananampalataya. Ito ay nangyari nang 
sila ay manatili sa likuran sa panahon ng isa sa mga ekspedisyon ng 
Propeta, dahilan sa kanilang kawalan ng kakayahan na makakita ng 
kinakailangang mapagkukunan na kailangan upang makapaglakbay 
Ang talata rin ay naglantad sa mga mapagkunwari, sapagkat sila ay 
hindi nakadama ng dalamhati nang sila ay nanatili sa likuran 
(alalaong baga, hindi sila sumama). 



Huwag Malungkot 91 

Samakatuwid, ang mabuting uri ng dalamhati ay yaong 
nanggagaling sa nakahulagpos na pagkakataon na makagawa ng 
mabuting gawa o mula sa pagsasagawa ng kasalanan. Kung ang 
sinuman ay nakadarama ng kalungkutan sapagkat siya ay naging 
pabaya sa pagtupad sa mga karapatan ni Allah, siya ay nagpapakita 
ng pag-uugali ng isang tao na nasa tamang landas. At tungkol sa 
hadith na: 

"Kung anuman ang sumapit sa nananampalataya tungkol sa 
pagkabalisa, kahirapan o dalamhati, gagawin ito ni Allah na isang 
pagpapawalang-sala sa (ilan) sa kanyang mga kasalanan" 

- ito ay nagpapahiwatig na ang dalamhati ay isang pagsubok kung 
saan ang nananampalataya ay nakakaranas, at sa pamamagitan nito 
ang ilan sa kanyang mga kasalanan ay pinawawalang-sala o 
binabayaran. Gayunpaman, ito ay hindi nagpapakita na ang 
kalungkutan ay isang bagay na marapat na hanapin, ang 
nananampalataya ay hindi marapat na humanap ng paraan na 
makatagpo ng dalamhati, na nag-aakala na siya ay nagsasagawa ng 
isang gawa ng pagsamba. Kung ito ang pangyayari, kung gayon, ang 
Propeta (saws) ay siyang mangunguna sa paglalapat ng ganitong 
prinsipyo. Ngunit siya ay hindi naghanap sa labas ng pighati, bagkus, 
ang kanyang mukha ay lagi nang ngumingiti, ang kanyang puso ay 
kuntento, at siya ay patuloy na masayahin. 

At tungkol sa hadith ni Hind, "Siya ay patuloy na 
namimighati," ito ay itinuturing na hindi mapapatibayan ng mga 
pantas ng hadith, sapagkat sa karamihan ng mga tagapagsalaysay 
nito ay mayroong hindi mga kilala. Hindi lamang ang hadith ay 
mahina dahil sa kawing ng tagapagsalaysay nito; ito rin ay mahina 
dahil ito ay salungat sa kung papaano (ang kalagayan) ng Propeta 
(saws). 

Papaano siya patuloy na nasa pagdadalamhati kung si Allah ay 
nagbigay-alam sa kanya na siya ay pinatawad na sa lahat-lahat (na 



92 Huwag Malungkot 

tumitiyak sa kanyang pagpasok sa Paraiso), at pinangalagaan siya sa 
damdamin ng pagdadalamhati tungkol sa mga bagay na may 
kaugnayan sa kanyang buhay. Halimbawa, si Allah ay nagbawal sa 
kanya na magdalamhati tungkol sa mga gawain ng mga hindi 
nananampalataya? Paano siya makakaramdam ng dalamhati kung sa 
lahat ng oras ang kanyang puso ay puno ng pag-aala-ala kay Allah, at 
siya ay nasa kapayapaan ng pangako ni Allah? Sa katotohanan, siya 
ay lagi nang nalulugod at ang kanyang ngipin ay lagi nang nakikita 
dahil sa kanyang patuloy na pagngiti. Sinuman ang umarok nang 
malalim sa kanyang buhay ay makakaalam na siya ay dumating 
upang tanggalin ang kasinungalingan at upang palisin ang 
pagkabalisa, kalituhan at dalamhati. Siya ay dumating upang 
palayain ang ating kaluluwa sa kalupitan ng pag-aalinlangan, 
kawalan ng paniniwala, kalituhan at kawalan ng ayos. Siya ay 
dumating upang iligtas ang ating kaluluwa sa pagkawasak. Kaya't 
talagang marami ang mga kagandahang-loob na ipinagkaloob sa 
sangkatauhan sa pamamagitan niya (saws). 

At tungkol sa pinaninindigang hadith (na walang matibay na 
patunay), "Katotohanang si Allah ay nagmamahal sa lahat nang 
nalulungkot na puso," ang kawing ng mga tagapagsalaysay nito ay 
hindi kilala, kaya't ito ay isang hindi mapapanaligang hadith, tangi 
na nga sa pananaw ng katotohanan na ang mga pangunahing 
prinsipyo ng ating relihiyon ay salungat sa ganitong kahulugan. 
Kahit na nga akalain natin na ang hadith ay mapapanaligan, kung 
gayon, ang kahulugan nito ay yaong ang kalungkutan ay isa sa mga 
kahirapan ng buhay na ipinataw sa tagasamba bilang isang anyo ng 
pagsubok. At kung ang tagasamba ay sinubukan ng ganitong 
pagsubok, at siya ay nagbata sa pamamagitan ng pagtitiyaga, kung 
gayon, si Allah ay nagmamahal sa kanya. At para sa kanila na pumuri 
sa kalumbayan at pumuri sa maraming kabutihan nito (habang 
nagpapamarali na ang ating relihiyon ay nagtatagubilin nito), kung 
gayon, sila ay lubos na nagkakamali. Sa katotohanan, ang bawat 



Huwag Malungkot 93 

teksto mula sa rebelasyon na bumabanggit tungkol sa kalungkutan ay 
nagbabawal dito at nag-uutos ng kabaligtaran nito: na sinasabi, na 
marapat tayong maging kuntento sa habag at mga pagpapala ni 
Allah, at masaya sa anumang ipinarating sa Sugo ni Allah (saws). 

Yaong mga nahihilig tungo sa pagmamalabis sa 
pagpapakasakit sa sarili ay nagsalaysay din ng sumusunod na 
sanaysay: 

"Kung si Allah ay nagmamahal sa isa sa Kanyang mga alipin, 
ginagawa Niya na ang puso ng gayong alipin ay maging katulad ng 
taga-iyak. At kung kinamumuhian Niya ang isa sa Kanyang mga 
alipin, kung gayon, Siya ay naglalagay ng isang plauta sa kanyang 
puso (kaya't siya ay patuloy na nagiging magaan at masaya)." 

Una, marapat nating pansinin na ito ay isang tradisyon ng 
Israelita, na kanilang inaangkin na matatagpuan sa Torah. 
Gayunpaman, ito ay mayroong tamang kahulugan, sapagkat 
katotohanan, na ang nananampalataya ay nakakaramdam ng pighati 
dahil sa kanyang mga kasalanan at ang mapaggawa ng kasalanan ay 
lagi nang mapaglaro at walang halaga, magaan at masayahin. Kaya't 
kung ang puso ng matimtiman ay namimighati, kung gayon, ito ay 
dahil sa mga nawalang pagkakataon patungkol sa paggawa ng 
matutuwid na gawa o dahilan sa mga pagkakasala na nagawa. Ito ay 
salungat sa kalungkutan ng mapaggawa ng kasamaan, na ang 
pagdadalamhati ay dahilan sa pagkawala ng pisikal na kasiyahan o 
pangmundong pakinabang. Ang kanilang paghahangad, pagkabalisa 
at kalungkutan ay lagi nang sa ganitong hangarin at wala ng iba. 

Sa talatang ito, si Allah ay nagsabi tungkol sa Kanyang 
Propeta na si Israa'eel (Israel): 

iAt nawalan siya ng paningin dahilan sa kalumbayan na kanyang 
pinaglalabanan> (Quran 12: 84) 



94 Huwag Malungkot 

Dito ay ipinaalam sa atin ang kanyang pamimighati dahil sa 
pagkawala ng kanyang minamahal na anak (na lalaki). Ang simpleng 
pagbibigay-alam tungkol sa isang bagay ay hindi nagpapahiwatig sa 
sarili nito ng pagpapatibay o hindi pagpapatibay sa gayong bagay. 
Ang katotohanan, tayo ay pinag-utusan na maghanap ng 
pagpapakupkop sa kalungkutan, sapagkat ito ay isang mabigat na 
ulap na nakabitin sa itaas ng biktima nito, at isang pananggalang na 
humahadlang sa sinuman na magpauna sa mas mataas na layunin. 

Walang alinlangan na ang kalungkutan ay isang pagsubok at 
isang kahirapan, at sa ilang kaparaanan ay katulad ng pagkakasakit. 
Gayunpaman, ito ay hindi isang baitang, o antas, o kundisyon na 
dapat na aktibong hanapin ng mga banal o matimtiman. 

Ikaw ay kinakailangan na maghanap ng paraan ng kaligayahan 
at kapayapaan, na humingi kay Allah na ikaw ay pagkalooban ng 
isang mabuting buhay, isang buhay na magbibigay sa iyo ng malinaw 
na konsiyensya at isang isipan na mapayapa. Ang pagtatamo ng 
ganito ay isang maagang gantimpala, isang puntos na binibigyang- 
diin ang sinasabi ng ilan, "Sa mundong ito ay may isang paraiso, at 
sinuman ang hindi pumasok dito ay hindi makapapasok sa Paraiso ng 
Kabilang Buhay." 

At hinihiling natin kay Allah na buksan ang ating puso sa 
liwanag ng pananampalataya, na gabayan ang ating puso sa Kanyang 
matuwid na landas, at iligtas tayo sa kahapis-hapis at masamang 
buhay. 

Huminto sandali upang magnihy-nilay 

Halina't ating gawin ang mga ganitong panalangin, na ang 
layunin nito ay upang iwaksi ang kahirapan, pagkabalisa at pighati: 



Huwag Malungkot 95 

"Wala ng iba pa ang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba 
maliban kay Allah, ang Pinakamapagpaumanhin, ang Pinakadakila. 
Wala ng iba pa ang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban 
kay Allah, ang Panginoon ng Pambihirang Trono (Luklukan). Wala 
ng iba pa ang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay 
Allah, ang Panginoon ng mga Kalangitan, ang Panginoon ng 
kalupaan, at ang Panginoon ng Maringal na Trono (Luklukan). O' 
Walang Hanggang Buhay, at O ' Tanging Isa na nagtataguyod at 
nangangalaga ng lahat ng mga nilalang, wala ng iba pa ang karapat- 
dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Inyo, at sa pamamagitan 
ng Inyong habag kami ay naghahanap ng Inyong kalinga." 

"O ' Allah, sa Inyong habag ako ay umaasa; kaya 't huwag akong 
hayaan sa aking sarili, kahit na isang kurap lamang ng mata. At 
gawing mabutipara sa akin ang lahat ng aking gawain. Wala ng iba 
pa ang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Inyo." 

"Ako ay humahanap ng pagpapatawad mula kay Allah; wala ng iba 
pa ang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. 
Siya ang may Walang Hanggang Buhay at Tanging Isa na 
nagtataguyod at nangangalaga sa lahat ng mga nilalang, at ako ay 
bumabaling sa Kanya sa pagsisisi." 

"Wala ng iba pa ang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba 
maliban sa Inyo, at gaano Kayo kaperpekto; katotohanang ako ay 
kasama sa mapaggawa ng kamalian." 

"O ' Allah, katotohanang ako ang Inyong alipin, ang anak ng Inyong 
mga alipin; ang aking buhok sa noo ay nasa Inyong kamay ang 
Inyong kautusan tungkol sa akin ay ipatutupad at makatarungan ang 
Inyong paghatol sa akin. Ako ay humihingi sa Inyo sa pamamagitan 
ng lahat ng Inyong mga pangalan na ipinangalan Ninyo sa Inyong 
Sarili, na ipinahayag sa Inyong aklat, na itinuro sa isa sa Inyong 
nilikha, o nasa Inyong karunungan lamang (mula sa mga bagay na 



96 Huwag Malungkot 

nalilingid), - gawin (Ninyo) na ang Qur'an ay maging bukal ng 
aking puso, ang Hwanag ng aking dibdib, ang tagapalis ng aking 
kalungkutan, at ang tagalinis ng aking pagkabalisa." 

"O' Allah, ako ay humihingi ng pagpapakupkop sa Inyo sa 
pagkabalisa at dalamhati, sa kawalan ng kakayahan at katamaran, 
sa kasakiman at karuwagan, sa pagiging dumog na dumog sa 
pagkakautang, at napapanaigan ng lakas ng mga tao." 

"Si Allah (lamang) ay Sapat na sa atin, at Siya ang Pinakamagaling 
sa Pagpapasya ng mga pangyayari (sa atin)." 

Ngumiti 

Ang pagtawa nang katamtaman ay makagagawa bilang isang 
lunas o terapi sa pagkalumbay at kalungkutan. Ito ay may malakas na 
impluwensya sa pagpapanatiling magaan ng puso at malinaw ang 
puso. Si Abu Darda (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay nagsabi, 
"Ginagawa kong isang praktis (o pagsasanay) ang tumawa upang 
magbigay ng pahinga at ginhawa sa aking puso. At ang 
pinakamaringal sa lahat ng mga tao, si Muhammad (saws), ay 
tumatawa, at kung minsan ay hanggang sa lumitaw nang lantad ang 
kanyang mga bagang (ngipin)." 

Ang pagtawa ay isang mabisang paraan upang matamo ang 
ginhawa at maging magaan ang puso, ngunit dapat na panatilihin sa 
isipan, na katulad ng iba pang bagay, huwag kang maging labis. Ang 
Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Huwag tumawa nang labis, sapagkat katotohanan, ang labis na 
pagtawa ay pumapatay ng puso. " 

Ang hinihingi ay ang pagiging katamtaman o moderasyon. 

"At kung ikaw ay ngumiti sa harap ng iyong kapatid, kung gayon, ito 
ay isang anyo ng kawanggawa. " 



Huwag Malungkot 97 

^Kaya't siya [Solomon] ay ngumiti, na namangha sa kanyang 
pahayag> (Qur'an 27: 19) 

Gayundin, kung ikaw ay tatawag, huwag mong gawin ito sa 
paraan na nang-uuyam o nanlilibak: 

^Datapuwa't nang siya [Moises] ay magdala ng Aming Ayat [mga 
tanda, katibayan, kapahayagan, aral, atbp.] sa kanila, kapagdaka, sila 
ay nagtawa sa kanila.^ (Qur'an 43: 47) 

Ang isa sa mga kasiyahan ng Paraiso ay ang tawanan: 

^Nguni't sa Araw na ito [ang Araw ng Kabayaran], ang mga 
sumasampalataya ay hahalakhak sa mga hindi sumasampalataya.^ 

(Qur'an 83: 34) 

Ang mga Arabo ay nagbibigay nang mataas na pagpapahalaga 
sa tao na kilala sa kanyang pagngiti at pagtawa. Sila ay naniniwala na 
ito ay isang tanda ng mapagbigay na personalidad at ng isang tao na 
may maringal na pagpapasya at may malinaw na isipan. 

Sa katotohanan, ang mga prinsipyo ng Islam ay batay sa 
moderasyon at nasa mabuting sukat, kahit pa ito ay tungkol sa bagay 
ng paniniwala, pagsamba, pagkilos, o pag-uugali. Ang Islam ay hindi 
nagpapatawad sa isang matigas at nakasimangot na pagmumukha, 
gayundin ito ay hindi nagpapatawad sa isa na patuloy na mapaglaro 
na walang kaseryosohan; bagkus ang itinatagubilin nito ay 
kaseryosohan kung ito ay kinakailangan, at nang isang 
makatuwirang antas ng pagiging magaan ng puso kung ito ay 
kinakailangan. 

Ang pagkakaroon ng mapanglaw na hitsura at nakasimangot 
na pagmumukha ay mga tanda ng mababang pag-uugali, isang 
naguguluhang kalikasan at pagkamainitin ng ulo. 

^At siya ay kumunot at siya ay nayamot...^ (Qur'an 74: 22) 



98 Huwag Malungkot 

Ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

'''Huwag mong hamakin (o balewalain) ang anumang mabuting 
gawa (gaano man ito kaliit), kahit na ang gayong gawa ay upang 
tipanin ang iyong kapatid ng may magiliw na mukha." 

Si Ahmed Ameen ay nagsabi sa kanyang aklat na Fayd Al-Khaatir: 

"Ang mga tao na lagi nang ngumingiti ay hindi lamang 
gumagawa na maging higit na masaya ang kanilang sariling 
buhay, ngunit ang higit pa rito, sila ay higit na may pakinabang na 
tao sa kanilang gawain at may higit na kakayahan na mamuhay sa 
kanilang mga pananagutan. Sila ay higit na handa na harapin ang 
mga kahirapan at upang makahanap nang madaling solusyon para 
sa kanila. Sila ay mga mabunga o mapanlikhang manggagawa na 
nagbibigay ng kapakinabangan sa kanilang sarili at sa iba pa." 

Kung ako ay bibigyan ng pamimilian sa pagitan nang 
magandang katayuan sa lipunan at maraming salapi, at sa pagitan ng 
isang masaya, maningning at palangiting sarili, aking pipiliin ang 
huli. Para sa ano ang malaking kayamanan kung ito ay manganganak 
ng kalumbayan. At ano ang mataas na posisyon kung ang kasama 
nito ay patuloy na kapanglawan? At ano ang kabutihan ng isang 
napakagandang asawa kung kanyang gagawin ang bahay na isang 
buhay na impiyerno? Higit na mainam sa kanya, na hindi kukulangin 
sa isang libong beses, - ay isang asawa na hindi narating ang gayong 
rurok ng kagandahan, datapuwa't gayunpaman, ay ginawa ang 
kanyang bahay na isang uri ng paraiso. 

Isaalang-alang ang ganitong paglalarawan: Sa isipan, ang 
rosas ay ngumingiti at gayundin ang gubat. Ang mga karagatan, ang 
mga ilog, ang alapaap, ang mga bituin at mga ibon ay ngumingiti na 
lahat. Katulad din ng gayon, ang tao sa kanyang kalikasan ay isang 
ngumingiting entidad o katauhan, kung hindi (lamang) dahil sa mga 
gayong bagay na sumasalungat sa ganitong likas na pagpapasya, 



Huwag Malungkot 99 

katulad ng pagkagahaman at pagkamakasarili, mga kasamaan na 
nakadaragdag sa kanyang pagsimangot o pagkunot ng noo. Kung 
gayon, siya ay isang anomalya at nasa pagkasalungat sa likas na 
pagkakasundo ng lahat nang nakapaligid sa kanya. Samakatuwid, 
ang tao na ang puso ay narumihan ay hindi makakakita ng mga bagay 
sa kanilang tunay na kalagayan. Ang bawat tao ay nakakakita ng 
mundo sa pamamagitan ng kanyang sarili, - sa pamamagitan ng 
kanyang mga gawa, mga iniisip, at mga motibo. Kaya't kung ang 
ating mga gawa ay maringal, kung ang ating iniisip ay dalisay, at 
kung ang ating mga motibo ay kagalang-galang, kung gayon, ang 
salamin sa mata kung saan tayo nakakakita sa mundo ay magiging 
malinis, at ang mundo ay makikita natin kung paano ito, - na isang 
magandang likha. Kung ang salamin sa mata ay naging marumi, at 
ang mga lente nito ay nadumihan, kung gayon, ang lahat ay wari 
bang maitim at hindi mabuti, o masama. 

Sila yaong mga kaluluwa na nakagawang palitan ang lahat- 
lahat tungo sa pagkahapis, habang sa karamihan (o gitna) ay 
mayroong nakagawa na makakuha ng kaligayahan mula sa 
pinakamahirap na kalalagayan. Mayroong isang babae na ang mga 
mata ay nahulog sa wala maliban sa mga pagkakamali. Ngayong 
araw na ito ay itim sapagkat ang isang piraso ng kasangkapang Tsina 
ay nabasag, o dahilan sa ang kusinera ay naglagay ng higit na asin sa 
pagkain. At matapos siya ay nag-init at nagmura, at walang sinuman 
sa bahay ang nakaalpas sa kanyang mga panunungayaw. At saka 
mayroong isang tao na nagdadala ng hapis sa kanyang sarili, at sa 
pamamagitan ng pagpapasya ay nagbunton ng gayon sa mga iba. 
Ang anumang salita na kanyang marinig, ito ay binibigyan niya ng 
kahulugan sa pinakamasahol na maaaring paraan. Siya ay lubhang 
naaapektuhan ng pinakawalang kuwentang mga bagay na nangyayari 
sa kanya, o yaong nangyari sa kanya sa pamamagitan ng kanyang 
mga gawa. Siya ay nahatak sa hapis sa pamamagitan ng nawalang 
pakinabang, sa inaasahang pakinabang na hindi naganap, at marami 



1 00 Huwag Malungkot 

pang iba. Ang buong mundo sa kanyang pananaw ay itim, kaya't 
pinaitim niya ito sa kanila na nakapaligid sa kanya. Ang mga taong 
yaon ay may higit na kakayahan na higit pang magmalabis sa maliliit 
na bagay na nangyayari sa kanila. Kaya't sila ay gumawa ng mga 
bundok mula sa maliliit na burol. Ang kanilang kakayahan na 
gumawa nang mainam ay pabaya o nagwawalang-bahala, at sila ay 
hindi kailanman naging masaya o kuntento sa kung ano ang nasa 
kanila, kahit na ang nasa kanila ay marami. Kahit na gaano pa kalaki 
ang kanilang ari-arian o angkin, sila ay hindi kailanman makadarama 
ng anumang pagpapala sa kung ano ang mayroon sila. 

Ang buhay ay katulad ng isang sining o isang siyensya: ito ay 
kinakailangan na pag-aralan at paunlarin. Higit na mabuti para sa 
isang tao na magtanim ng pagmamahal sa kanyang buhay kaysa ang 
lumuwalhati sa salapi, na gumagamit ng lahat niyang lakas upang 
makatulong na mapagaan ang daan tungo sa kanyang bulsa o sa 
kanyang balanse ng kuwenta (sa bangko). Ano ang buhay kung ang 
lahat ng lakas nito ay sinasamantala at ginagamit sa tanging layunin 
ng pagtitipon ng kayamanan, isang buhay kung saan walang lakas 
ang ginugugol tungo sa pagpapaunlad ng kagandahan, karingalan at 
pagmamahal? 

Ang karamihan ng mga tao ay hindi nagbubukas ng kanilang 
mga mata sa kagandahan ng buhay, ngunit ibinubukas lamang nila ito 
sa ginto at pilak. Sila ay nagdaraan sa malago at malabay na 
halamanan, sa magandang kama ng mga rosas, sa umaagos na ilog, o 
isang pangkat ng mga humuhuning ibon, gayunpaman, sila ay hindi 
tinatablan ng ganitong mga tanawin. Ang lahat nang 
nakapagpapakilos sa kanila ay ang pagdating at pag-alis ng 
salapi na papasok at lalabas sa kanilang bulsa. Ang salapi ay isa 
lamang paraan tungo sa masayang buhay. Kanilang binaligtad ang 
ganitong katotohanan, ipinagbili (nila) ang kanilang masayang 
buhay, at ginawa ang salapi bilang isang patutunguhan o pangwakas. 



Huwag Malungkot 1 01 

Ang ating katawan ay nilapatan ng mga mata upang makita ang 
kagandahan, gayunpaman, ating sinanay ang mga ito upang tumingin 
sa wala maliban sa salapi. 

Wala ng iba pa ang higit na nagbibigay ng sanhi upang ang 
kaluluwa o mukha ay malimit na sumimangot nang may higit na 
kasidhian maliban pa sa kawalang-pag-asa. Kung nais mo na maging 
palangiting tao, labanan (o giyerahin) ang kawalan ng pag-asa at 
pagiging hindi umaasa. Ang pintuan ng oportunidad (pagkakataon) 
ay lagi nang bukas sa iyo at sa iba pa, at gayundin ang pintuan ng 
tagumpay. Kaya't doktrinahan mo ang iyong isipan ng may pag-asa 
ng kasaganaan sa hinaharap. 

Kung ikaw ay naniniwala na ikaw ay walang kinalaman at 
nilikha lamang para sa mga bagay na may maliit na kahalagahan, 
kung gayon ang iyong napagtagumpayan sa buhay ay hindi 
kailanman makakahigit sa ganitong panimulang layunin. At kung 
ikaw ay naniniwala na ang iyong panawagan sa buhay ay upang 
magtamo ng mga pambihira at kahanga-hangang paggawa, 
mararamdaman mo sa iyong sarili ang isang determinasyon na 
makakawasak ng lahat ng uri ng hadlang. Ito ay mapapakitaan ng 
halimbawa na gaya nang sumusunod. Sinuman ang pumasok sa 400 
metrong karera ay hindi makakaramdam ng pagkahapo matapos na 
malampasan ang 100 metro o 200 metrong marka. Samakatuwid, ang 
kaluluwa ay nagbibigay nang matibay na pagpapasya at pagnanais ng 
ayon sa proporsyon ng iyong mithiin. Kaya nga, marapat mong 
turulin ang iyong mithiin, at hayaan ito na maging mataas at mahirap 
na abutin. At huwag kailanman makaramdam ng kawalan ng pag-asa 
habang sa bawat araw ikaw ay gumagawa ng bagong hakbang na 
patungo sa gayong direksyon. Ano ang humahadlang sa kaluluwa, na 
magawa na ito ay sumimangot at mailagay ito sa loob nang madilim 
na bilangguan? Ang sagot ay kawalan ng pag-asa, kawalan ng pag- 
asam, na nakikita ang lahat-lahat bilang masama, na humahanap ng 



1 02 Huwag Malungkot 

mga pagkakamali sa iba at patuloy na nagsasalita tungkol sa 
kasamaan ng mundo. 

Pinagpala siya na mayroong isang guro na tumutulong sa 
kanya na magpaunlad ng kanyang likas na kakayahan at nagpalawak 
ng kanyang abot-tanaw. Ang pinakamagaling na guro ay siya na 
nagtatanim ng kabutihan at pagkamapagbigay sa kanyang mag-aaral, 
at nagtuturo na ang pinakamaringal sa mga gawain na kanyang 
mapagsusumikapan ay yaong maging pinagkukunan siya ng 
kabutihan para sa iba, ng ayon sa kanyang mga kakayahan. Ang 
kaluluwa ay marapat na tulad ng (sikat ng) araw, na nagpapasinag ng 
liwanag at pag-asa. Ang puso ay marapat na mapuno ng 
pagkamadamayin, kabutihan, pagkamapagkawanggawa, at tunay na 
pagmamahal sa pagpapalaganap ng kabutihan sa lahat ng may 
kaugnayan dito. 

Ang ngumingiting kaluluwa ay nakakakita ng mga kahirapan, 
at nagugustuhan na maalpasan ang mga ito. Kung ito ay nakakakita 
ng mga problema, ito ay ngumingiti, na nagsasaya sa pagkakataon na 
lutasin at malunasan ang mga ito. Ang sumisimangot na kaluluwa, 
kung nakaharap ng isang problema, ay nagpapalaki nito at 
minamaliit ang sarili nitong determinasyon, habang ginugugol ang 
lahat ng panahon nito sa pangangatwiran. Ito ay nagmamahal ng 
tagumpay sa buhay, ngunit ito ay hindi sang-ayon na bayaran ang 
halaga nito. Sa bawat landas, ito ay nakakakita nang nakangising 
leon. Ito ay naghihintay lamang sa ginto na umulan sa ibabaw nito, o 
matiyempuhan ang ilang kayamanan sa lupa. 

Ang mahihirap na bagay sa buhay ay kaukulan o kaugnay 
lamang, sapagkat ang lahat-lahat ay mahirap para sa isang 
pangkaraniwang tao, habang wala namang malaking kahirapan sa 
isang katangi-tanging tao. Habang ang kahalagahan ng katangi- 
tanging tao ay nadaragdagan sa pamamagitan nang paglutas sa mga 
hadlang, ang mahinang tao ay nadaragdagan ng kawalang-halaga sa 



Huwag Malungkot 103 

pamamagitan ng pagtakbong palayo sa mga ito. Ang mga problema 
ay maihahambing sa isang masamang aso. Kung makita nito na ikaw 
ay takot at tumatakbong palayo, ito ay tumatahol at nanunugis. 
Ngunit kung ito ay nakakakita ng iyong panghahamak, ng iyong 
kawalan ng malasakit, at kung iyong pinakikislap ang iyong mga 
mata sa direksyon nito, ito ay nagbibigay ng daan at umuurong. 

Higit pa rito, wala ng iba pa ang higit na nakamamatay kaysa 
sa pakiramdam ng pagkamababang klase, isang pakiramdam na 
nakagagawa sa naghahawak nito na mawala ang lahat ng kanyang 
pananalig sa sariling kasapatan. Kaya't kung siya ay magsimula ng 
isang proyekto, siya ay dagliang nag-aalinlangan kung matatapos o 
magiging matagumpay ito, at siya ay gumagawa nang alinsunod dito 
sa pamamagitan nang pagbibigay-lugod sa ganitong mga pag- 
aalinlangan. Kaya't siya ay mabibigo. Ang pagkakaroon ng tiwala sa 
sarili ay isang maringal na ugali, at isang haligi ng tagumpay sa 
buhay Dito ay mahalaga na pansinin, magkagayunman, na 
mayroong malawak na pagkakaiba sa pagitan ng pagmamagaling (sa 
sarili) at tiwala o kumpyansa (sa sarili). Ang pagmamagaling ay 
nangangahulugan nang mapanlinlang na imahinasyon at huwad na 
pagpapahalaga sa sarili. Ang tiwala o kumpyansa ay 
nangangahulugan na manalig o umasa sa tunay na kakayahan; 
ito ay nangangahulugan nang pagtupad sa mga responsibilidad, 
pagpapaunlad sa mga talento at karunungan sa pagsasaayos. 

Ang higit na kinakailangan natin ay katiyakang isang ngiti, 
isang magiliw na mukha, mga magaang pag-uugali o kilos, at isang 
malambot at mapagbigay na kaluluwa. Ang Propeta (saws) ay 
nagsabi: 

"Katotohanang si Allah ay nagpahayag sa akin na marapat kayong 
maging mapagpakumbaba, upang walang isa man sa inyo ang 
lalabag o magkakasala sa iba, at upang walang isa man sa inyo ang 
magiging palalo at mapagmataas sa iba." 



104 Huwag Malungkot 

Ngumiti, — Tumigil sandali at magni\a\;-ni\a\; 

Kung ikaw ay nakaranas ng kalungkutan kahapon, ang iyong 
kalagayan ay hindi naging higit na mainam sa iyong pagiging 
malungkot. Ang iyong anak ay bumagsak sa paaralan, at ikaw ay 
nahapis, gayunman ang iyong pagkahapis ay hindi nagpabago sa 
katotohanan na siya ay bumagsak (sa pag-aaral)? Ang iyong ama ay 
namatay, at ikaw ay nasiraan ng loob, gayunman ito ay hindi 
nakapagpabalik ng kanyang buhay? Nalugi ka sa iyong negosyo, at 
ikaw ay nalumbay Ito ba ay nakapagpabago sa iyong kalagayan na 
mapalitan ang pagkalugi ng kapakinabangan? 

Huwag malungkot. Ikaw ay nawalan ng pag-asa dahil sa 
kalamidad, at sa paggawa ng ganito, ikaw ay lumikha ng mga dagdag 
na kalamidad. Dcaw ay nalumbay sanhi ng paghihikahos at ito ay 
nakadagdag lamang sa kapaitan ng iyong kalagayan. Dcaw ay naging 
mapanglaw sanhi nang sinabi ng iyong mga kaaway; sa pagpasok sa 
gayong kalagayan ng isipan, hindi sinasadya na ikaw ay tumulong sa 
kanila sa kanilang pagsalakay sa iyo. Nagdilim ang iyong mukha 
sapagkat ikaw ay umasam sa turol nakasawiang-palad, gayunman ito 
ay hindi kailanman nangyari. 

Huwag malungkot. Katiyakan, ang malaking mansiyon ay 
hindi makapapangalaga sa iyo sa mga epekto ng pagkahapis; at 
gayundin ang magandang asawa, ang saganang kayamanan, ang 
mataas na posisyon, o matatalinong anak. 

Huwag malungkot. Ang kalungkutan ay nagiging sanhi sa iyo 
upang managimpan ng lason samantalang ikaw ay talagang 
humahanap ng dalisay na tubig, na makakita ng isang kaktus habang 
ikaw ay tumitingin sa isang rosas, na makakita ng tigang na disyerto 
habang ikaw ay tumitingin sa mayabong na halamanan, at makadama 
na ikaw ay nasa loob ng hindi mapagtitiisang bilangguan habang ikaw 
ay namumuhay sa ibabaw nang maluwang at malawak na kalupaan. 



Huwag Malungkot 105 

Huwag malungkot. Ikaw ay mayroong dalawang mata, 
dalawang tainga, mga labi, dalawang kamay, dalawang binti, isang 
dila, isang puso, kapayapaan, kaligtasan, at isang malusog na 
katawan. 

^Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong 
itinatatwa [O' mga Jinn at Tao]?|» (Qur'an 55: 13) 

Huwag malungkot. Ikaw ay mayroong tunay na Relihiyon na 
mapapamuhayan, isang bahay na matitirhan, tinapay na makakain, 
tubig na maiinom, damit na maisusuot, isang asawa na 
nakapagpapaginhawa; bakit para saan kung gayon ang 
pagkalumbay? 

Ang biyaya ng kirot (o sakit) 

Ang kirot o sakit ay hindi laging isang negatibong lakas at 
isang bagay na hindi marapat na lagi mong kamuhian. May mga 
panahon na ang isang tao ay nakikinabang kung siya ay nakadarama 
ng kirot. 

Marahil ay nagugunita mo, na sa mga panahon na ikaw ay 
nakadarama nang maraming kirot, ikaw ay matapat na nananalangin 
at nag-aala-ala kay Allah. Kung siya ay nag-aaral, ang isang mag- 
aaral ay madalas na nakadarama nang matinding kirot ng mabigat na 
dalahin, marahil kung minsan ito ay ang pasanin ng pagkabagot, 
gayunman, siya sa wakas ay lumisan sa ganitong antas ng buhay na 
isa nang iskolar o pantas. Sa simula, siya ay nakadama na nabibigatan 
sa kirot, ngunit siya ay nagningning sa huli. Ang mga sakit at 
matinding kirot ng silakbo ng damdamin, ang paghihikahos at ang 
paghamak ng iba, ang mga pagkabigo at galit sa kawalan ng 
katarungan, - ang lahat ng mga ito ay naging sanhi sa makata na 
sumulat nang dumadaloy at nakapang-aakit na mga talata. Ito'y sa 



1 06 Huwag Malungkot 

dahilang siya rin sa kanyang sarili ay nakadarama ng kirot sa 
kanyang puso, sa kanyang nerbiyos (o mga ugat), sa kanyang dugo, 
at dahil dito, nagawa niyang ipaloob ang mga katulad na emosyon o 
damdamin, sa pamamagitan ng kanyang gawa, sa puso ng iba. Gaano 
karaming makikirot na karanasan ang sumailalim sa mahuhusay na 
manunulat, mga karanasan na nagbigay ng inspirasyon sa 
maniningning na mga gawa, mga gawa na patuloy na tinatamasa ng 
sumunod na angkan at nagbigay ng kapakinabangan mula sa ngayon. 

Ang mag-aaral na namumuhay sa buhay ng kaginhawahan at 
pamamahinga at hindi nasasaling ng mga paghihirap, at hindi 
kailanman nadapuan ng kalamidad ay magiging walang silbi, tamad, 
at matamlay na tao. 

Katiyakan, ang makata na hindi nakakaalam ng kirot at 
kailanman ay hindi nakalasap ng mapait na pagkabigo ay walang 
pagbabago na maglalabas ng mga bunton at mga bunton sa ibabaw 
ng mga walang katuturang salita. Ito'y sa dahilang ang kanyang mga 
salita ay dumadaloy mula sa kanyang dila at hindi mula sa kanyang 
damdamin o emosyon, at kahit na nga nauunawaan niya ang kanyang 
sinulat, ang kanyang puso at katawan ay hindi nakapamuhay sa 
karanasan. 

At higit na mahalaga at nauugnay sa mga halimbawa na 
binanggit sa unahan ay ang buhay ng mga unang mananampalataya, 
na namuhay noong panahon ng rebelasyon (pagpapahayag) at 
nakisangkot sa bahagi ng pinakamahalagang pangrelihiyong 
rebolusyon o himagsikan na namasdan ng sangkatauhan. 
Katotohanang sila ay may dakilang pananampalataya, maringal 
na puso, higit na makatotohanang dila, at nang malalim na 
karunungan kaysa sa kanila na sumunod pagkatapos nila: mayroon 
sila ng lahat ng ito sapagkat sila ay namuhay sa kahabaan ng kirot at 
pagkabigo, ang mga ito ay kapwa kinakailangang kapanabayan sa 
dakilang rebolusyon. Sila ay nakadama ng kirot ng gutom, ng 



Huwag Malungkot 107 

paghihikahos, ng pagtatakwil, ng pang-aabuso, ng pagtataboy sa 
kanilang tahanan at bansa, ng paglisan sa lahat ng kasiyahan, ng kirot 
ng mga sugat, at ng kamatayan at pagpapahirap. Sa katotohanan sila 
ang mga pinili, ang hinirang sa sangkatauhan. Sila ay mga modelo o 
halimbawa ng kadalisayan, karingalan at pagsasakripisyo. 

^Ito'y sa dahilang walang anumang [hirap] ng pagkauhaw o 
pagkapagal o pagkagutom tungo sa Kapakanan ni Allah, gayundin 
naman sila ay hindi tumatapak sa anumang lupain na magpapainit ng 
galit ng mga hindi sumasampalataya, gayundin naman ang anumang 
sakit o pahirap na kanilang naibigay tungo sa isang kaaway, maliban 
na ito ay masusulat [maituturing] sa kanila bilang isang gawa ng 
kabutihan. Katotohanang si Allah ay hindi magpapabaya na mawala 
ang gantimpala ng Muhsinun [mapaggawa ng kabutihan].^ 

(Qur'an 9: 120) 

Sa kasaysayan ng mundo, mayroon sa kanila ang nakagawa ng 
kanilang mga dakilang gawa dahilan sa kirot at sa pagkabigo na 
kanilang naranasan. Si Al-Mutannabi, nang dapuan ng matinding 
lagnat ay nakapagsulat ng ilan sa kanyang pinakamahusay na tula. Si 
An-Nu'maan ibn Mundhir ay pinagbantaan ng kamatayan ni An- 
Naabighah, at yaon ang panahon nang siya ay nakagawa ng ilan sa 
kanyang pinakamahusay na tula. Ang higit na kilalang linya na 
kanyang sinabi ay gahol na isinalin na: 

Katotonanana ikaw ana araw, 

at ana ilia pana nari au maa vituin: 

sapaakat kuna ana araw au sisikat, 

walana vituin sa kalanqitan ana mamamasdan. 

Sa katotohanan, maraming halimbawa niyaong mga 
nagtagumpay at nakapagtamo (ng gayon) bunga ng pagdurusa na 
kanilang naranasan. 



108 Huwag Malungkot 

Samakatuwid, huwag maging labis na mabalisa kung ikaw ay 
nag-iisip ng kirot, at huwag pangambahan ang pagdurusa. Maaaring 
sa pamamagitan ng kirot at pagdurusa, ikaw ay magiging higit na 
matatag. At higit pa rito, upang ikaw ay makapamuhay na may nag- 
aapoy at marubdob na puso na nakagat o kumirot noon, ito ay higit na 
dalisay at maringal sa iyo kaysa ang mamuhay ng walang simbuyo o 
damdamin ng buhay ng isang tao na may malamig na puso at may 
maigsing pananaw (sa buhay). 

^Datapuwa't si Allah ay tutol na sila ay isugod, kaya't Kanyang 
ginawa na maiwan sila, at ito ang winika [sa kanila]: 'Maupo kayo na 
kasama ang mga nakaupo [sa kanilang tahanan].'^ (Qur'an 9: 46) 

Ang mga salita ng isang makabagbag-damdaming sermon ay 
nakakarating sa pinakaloob na kailaliman ng puso at tumatagos sa 
pinakamalalim na mga bahagi ng kaluluwa, kadalasan ito ay dahil sa 
ang nagbibigay ng gayong mga sermon ay nakaranas ng kirot at 
paghihirap sa kanyang sarili. 

^Batid Niya ang nasa kanilang puso at Siya ang nagpapanaog ng 
katahimikan [at kapanatagan] sa kanila at Kanyang ginantimpalaan 
sila ng abot-kamay na tagumpay> (Qur'an 48: 18) 

Ako ay nakabasa nang maraming aklat ng tulain, at ang mataas 
na bahagdan nito ay hindi marubdob o walang simbuyo, na walang 
buhay o kaluluwa. Ito'y sa dahilang ang mga may-akda nito ay hindi 
kailanman nakaranas ng kahirapan, at sapagkat ang mga ito ay 
kinatha sa Upon ng mga kapaligiran ng ginhawa. Kaya nga't ang mga 
gawa ng gayong mga may-akda ay malamig na wari bang mga bloke 
ng yelo. 

Ako ay nakabasa ng mga aklat na hitik sa mga sermon na hindi 
nakakauga ng isa mang buhok sa katawan ng nakikinig at ang gayon 
ay kulang sa isa mang katiting na bigat ng salpukan. Ang 
nananalumpati (na ang mga sermon ay isinulat) ay hindi nagsasalita 



Huwag Malungkot 109 

ng may damdamin at sentimyento, o sa ibang salita, ng kirot at 
pagdurusa. 

^Sila ay nagsasabi sa kanilang bibig ng bagay na wala sa kanilang 
puso.^ (Quran 3: 167) 

Kung nais mo na maapektuhan at mahikayat ang iba, kahit ito 
ay sa iyong pangungusap o sa iyong tulain, o maging sa iyong mga 
gawa, kailangan mo na madama muna sa una ang simbuyo sa 
kalooban mo. Kailangang magalaw mo muna ang iyong sarili sa mga 
kahulugan ng iyong ninanais na maiparating. Sa gayon at sa gayon 
lamang, na iyong mapagtatanto na ikaw ay mayroong impluwensiya 
sa iba. 

^Datapuwa't kung Aming pamalibisbisin ang tubig [ulan] sa mga ito, 
ito ay gumagalaw, at nanariwa at tumubo rito ang lahat ng uri ng 
[halaman na] kaakit-akit ang pagtubo.^ (Qur'an 22: 5) 

Ang biyaya ng karunungan 

iAt si Allah ay nagturo sa iyo ng hindi mo nalalaman. At Laging 
Dakila ang Biyaya ni Allah sa iyo [O' Muhammad].^ (Qur'an 4: 113) 

Ang kamangmangan ay nakamamatay sa konsiyensiya at 
kaluluwa ng sinuman. 

^Dcaw ay Aking pinaalalahanan, kung hindi, baka ikaw ay maging isa 
sa mga hangal.^ (Qur'an 11: 46) 

Ang kaalaman ay isang liwanag na naghahantong sa 
karunungan. Ito ay isang buhay para sa (kaninumang) kaluluwa at 
panggatong sa (kaninumang) pag-uugali. 

^Siya kaya na patay [walang pananampalataya] na ginawaran Namin 
ng buhay [pinatnubayan sa pananampalataya], upang siya ay 



110 Huwag Malungkot 

makalakad sa Upon ng mga tao, ay katulad niya na nasa kadiliman 
[nasa kawalan ng pananalig, pagsamba sa diyus-diyosan at 
pagkukunwari], na rito siya ay hindi makakalabas?^ (Qur'an 6: 122) 

Ang kaligayahan at pagkakaroon ng mataas na espiritu ay 
dumarating ng may kaliwanagan, sapagkat sa pamamagitan ng 
kaalaman, siya ay nakakatupad sa kanyang mga mithiin at 
nakakatuklas kung ano ang dati nang nakakubli sa kanya. Ang 
kaluluwa, sa kanyang pinaka-kalikasan, ay naghahangad ng 
pagkakamit ng bagong karunungan upang maantig ito gayundin ang 
isipan. 

Ang kamangmangan ay pagkabagot at pagdurusa, sapagkat 
ang mangmang na tao ay tumatahak sa buhay na hindi nag-aalok ng 
anumang bago o nakapag-uudyok ng isipan. Ang kahapon ay katulad 
ng ngayon, na ang katumbas ay tulad ng bukas. 

Kung ikaw ay naghahangad ng kaligayahan, kung gayon, 
maghanap ng karunungan at kaliwanagan, at iyong matatagpuan na 
ang pagkabagabag, kalumbayan at pagdurusa ay lalayo sa iyo. 

iM ikaw ay magsabi: 'O' aking Panginoon! Dagdagan Ninyo ang 
aking kaalaman!'^ (Qur'an 20: 114) 

<|Bumasa ka [O' Muhammad], sa Ngalan ng iyong Panginoon na 
lumikha sa lahat ng bagay^ (Qur'an 96: 1) 

Ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Kung si Allah ay nagnanais ng kabutihan sa sinuman, Siya ay 
nagkakaloob sa kanya ng pang-unawa ng Relihiyon." 

Samakatuwid, kung ang isa ay mangmang, huwag niyang 
hayaan na maging palalo siya dahil sa kanyang kayamanan o sa 
kanyang katayuan sa lipunan: ang kanyang buhay ay salat sa 
kahulugan at ang mga nakamtam niya ay kahapis-hapis na hindi 
ganap o kumpleto. 



Huwag Malungkot 111 

iSiya kaya na nakakaalam na ang mga ipinahayag sa iyo [O' 
Muhammad] ay siyang Katotohanan mula sa iyong Panginoon ay 
makakatulad kaya niya na isang bulag?^ (Qur'an 13: 19) 

Si Az-Zamakhshari, ang bantog na komentarista ng Qur'an, ay 
nagsabi sa anyo na patalata: 

"Ang walang tulog na mga gabi na aking ginugol sa pag-aaral ng 
siyensya (o agham), ay higit na mahal sa akin kaysa ang 
makasama o mapailalim sa haplos o pangangarinyo ng isang 
nangrarahuyong babae, 

Ang aking masidhing kagalakan kung aking maunawaan ang 
isang mahirap na konsepto (o kaisipan), ay higit pang 
malinamnam sa akin kaysa sa pinaka-eksotikong inumin. Higit na 
kalugud-lugod sa akin kaysa sa tunog ng kamay ng isang babae sa 
ibabaw ng tambol, ay ang aking mga kamay na nasa ibabaw ng 
aking mga papel upang tanggalin ang alikabok. O' siya na 
nagtatangka na matamo ang aking antas (o katayuan) sa 
pamamagitan ng haling na pag-iisip, gaano ang pagkakaiba na 
mayroon ito sa pagitan ng isa na nakatagpo ng labis na kirot sa 
pag-akyat at sa kanya na umakyat at nakarating sa kaitaasan. 
Hindi ba ako ay nagtrabaho sa buong gabi, habang ikaw ay 
natutulog, gayunpaman, umaasa ka na malalampasan mo ako?" 

Gaano kaluwalhati ang kaliwanagan! At sa pamamagitan nito, 
gaano kaligaya ang kaluluwa! 

^Siya kaya na nasa maliwanag na katibayan [landas] mula sa 
kanyang Panginoon ay katulad nila na ang kanilang masasamang 
gawa na kanilang isinasakatuparan ay ginawang makapang-akit at 
maging maganda sa kanila, habang kanilang sinusunod ang kanilang 
sariling pagnanasa [masasamang hangarin]?^ (Qur'an 47: 14) 



112 Huwag Malungkot 

Ang sitting ng kaligayahan 

Ang ilan sa lipon ng mga dakilang biyaya ay ang magkaroon 
ng panatag, matatag at maligayang puso. Sapagkat sa kaligayahan 
ang isipan ay malinaw, na nakagagawa sa sinuman na maging 
kapaki-pakinabang na tao. Sinasabi rito na ang kaligayahan ay isang 
sining na kinakailangang matutuhan. At kung iyong matutuhan ito, 
ikaw ay mabibiyayaan sa buhay na ito. Ngunit paano ito matututuhan 
ng sinuman? Ang isang pangunahing prinsipyo ng pagkakamit ng 
kaligayahan ay ang magkaroon ng kakayahan na makapagtiis at 
makatagal sa anumang sitwasyon. Samakatuwid, hindi ka marapat na 
madala o mapamahalaan ng mahihirap na kalagayan o pangyayari, 
gayundin hindi ka dapat na mabagot sa walang katuturang maliliit na 
bagay Batay sa kawagasan ng puso at ang kakayahan nito na 
makatagal, ang isang tao ay magniningning. Kung iyong sasanayin 
ang iyong sarili na maging matiyaga at mapagbata, kung gayon, ang 
kahirapan at kalamidad ay magiging magaan para sa iyo na pasanin. 

Ang kabaligtaran ng pagiging kuntento ay ang pagiging may 
maigsing pananaw, na hindi nagsasaalang-alang sa kaninuman 
maliban sa kanyang sarili at nakakalimot tungkol sa mundo at sa 
lahat nang taglay nito. Si Allah ay naglarawan sa Kanyang mga 
kaaway sa sumusunod na talata: 

C..Na natitigatig sa kanilang sarili sa pagkabalisa, na ginigiyagis ng 
[kanilang] maling hinala kay Allah [na salat sa katotohanan].^ 

(Qur'an 3: 154) 
Dito ay wari bang ang gayong mga tao ay nakakakita sa 
kanilang sarili na sila na ang buong sandaigdigan, o kung hindi man, 
na sila ang sentro nito. Sila ay hindi nag-iisip sa iba, gayundin sila ay 
hindi nabubuhay para sa iba maliban sa kanilang sarili. Ito ay isang 
tungkulin sa iyo at sa akin na magpahinga sa pagiging abala ng higit 
pa sa ating (sarili), at paminsan-minsan ay ilayo natin ang ating sarili 



Huwag Malungkot 113 

sa ating mga sari-sariling suliranin upang ating makalimutan ang 
ating mga sugat at kirot. Sa paggawa ng ganito, tayo ay nakikinabang 
ng dalawang bagay: nagagawa natin na maging masaya ang ating 
sarili, at tayo ay nakapaghahatid ng kaligayahan sa iba. 

Ang isang pangunahin sa sining ng kaligayahan ay pigilin ang 
ating pag-iisip at sansalain ito, huwag pabayaan ito na gumala-gala, 
mapaligaw, makatakas, o magwala. Sapagkat kung iyong hahayaan 
ang iyong pag-iisip na gumala-gala sa kanilang nais, kung gayon, 
ang mga ito ay magwawala at kokontrol sa iyo. Ang mga ito ang 
magbubukas sa katalogo (o listahan) ng iyong mga nakaraang 
kasawian. Ang mga ito ang magpapaala-ala sa iyo sa kasaysayan ng 
iyong kasawiang-palad, na magsisimula sa araw nang ikaw ay 
ipanganak ng iyong ina. Kung ang iyong pag-iisip ay hahayaan na 
magpagala-gala, kung gayon, ang mga ito ay magdadala ng mga 
larawan ng iyong nakaraang mga kahirapan at mga larawan ng 
hinaharap na nakatatakot. Ang ganitong mga isipin ay makakaalog sa 
iyong pagkatao at magiging dahilan ng iyong damdamin na 
magsiklab. Kaya't pigilan ang mga ito, at sansalain ang mga ito sa 
pamamagitan ng pagmamando sa mga ito sa isang nauukol na 
pagsasagawa ng gayong uri ng seryosong kaisipan na nanganganak 
ng mabunga at kapaki-pakinabang na gawa. 

^At ilagay mo ang iyong pagtitiwala sa Kanya na Laging Buhay at 
Walang Kamatayan.^ (Qur'an 25: 58) 

Gayundin, ang ilan sa lipon ng mga prinsipyo ng sining ng 
kaligayahan ay ang kahalagahan ng buhay sa mundong ito ayon sa 
tunay na katuturan at halaga nito. Ang buhay na ito ay may 
pagkahangal o walang katuturan at hindi naggagarantiya ng anuman 
sa iyo maliban na iyong talikuran ito. Ang buhay na ito ay batbat ng 
mga kalamidad, mga kirot o sakit, at mga sugat. Kung ganyan ang 
paglalarawan ng buhay na ito, kung gayon, paano siya na hindi 



114 Huwag Malungkot 

marapat na maapektuhan ng mga menor na kalamidad nito, at paano 
ang isa ay mamimighati sa gayong mga materyal na bagay na 
nagdaan sa kanya? Ang pinakamainam na sandali ng buhay ay 
nadungisan, ang mga panghinaharap na pangako nito ay isa lamang 
mirahe (mapanlinlang na tubigan), ang matatagumpay dito ay 
kinaiinggitan, yaong pinagpala ay patuloy na binabantaan, at ang 
mga umiibig ay tinatamaan ng hindi inaasahang kasawiang-palad. 

At sa hadith (ay ating mababasa): 

"Katotohanan, ang karunungan ay natatamo sa pamamagitan ng 
pagsasagawa ngpag-aaral, at angpagkamahinahon ay natatamo sa 
pamamagitan ng pagsasagawa nang pagiging mahinahon." 

Kung ang isa ay magtatangka na i-aplay ang kahulugan ng 
ganitong hadith sa paksa na pinag-uusapan, kung gayon, siya ay 
makakalakad ng isang hakbang na pasulong at makapagsasabi na ang 
kaligayahan ay natatamo sa pamamagitan ng pag-aakala rito. Ito ay 
natatamo sa patuloy na pagngiti, sa pamamagitan ng paghahanap ng 
mga dahilan na makapagpapaligaya sa sinuman, at maging sa 
pamimilit ng ganito sa sarili, kahit na nga gaano man ito kaasiwa. 
Ang sinuman ay gumagawa ng lahat ng ganitong bagay hanggang 
ang kaligayahan ay maging pangalawang kalikasan. 

Ang katotohanan sa ganitong bagay ay yaong hindi mo 
maiaalis sa iyong sarili ang lahat ng mga latak ng pagdurusa. At ang 
dahilan sa ganito ay dahil sa ang buhay ay nilikha bilang isang 
pagsubok: 

^Katotohanang Aming nilikha ang tao sa pagsisikap [sa pakikitalad 
sa buhay]> (Qur'an 90: 4) 

i... Upang Kanyang masubukan kayo kung sino sa inyo ang 
pinakamabuti sa pag-uugali.^ (Qur'an 11: 7) 



Huwag Malungkot 115 

Ngunit ang mensahe na nais kong iparating sa iyo ay yaong 
marapat na ikaw, hanggang sa iyong makakaya, ay bawasan ang 
dami at kabigatan ng iyong pagdurusa. At tungkol sa pagiging ganap 
na malaya sa pagdurusa, ito ay para sa mga maninirahan sa Paraiso sa 
Kabilang Buhay. Kaya nga't ito ang dahilan kung bakit ang mga 
naninirahan sa Paraiso ay magsasabi: 

iAng lahat ng kaluwalhatian at pasasalamat ay kay Allah na Siyang 
nag-alis sa amin ng [lahat] ng kapighatian.^ (Qur'an 35: 34) 

Ito ay maituturing na isang katibayan na ang pagdurusa ay 
hindi maiaalis sa kanila maliban sa Paraiso. Gayundin naman, ang 
paghihinakit at kapaitan ay hindi ganap na maiaalis maliban sa 
Paraiso. 

iAt Aming pinalis sa kanilang puso ang anumang nararamdamang 
hinanakit [alalaong baga, masamang hangarin o malisya o 
pakiramdam na nasaktan sa anumang nagawa o naidulot sa kanila sa 
panahon ng kanilang pamumuhay sa mundo].^ (Qur'an 15: 47) 

Kaya't kung ang tao ay makakaalam sa kalikasan ng mundong 
ito at sa mga katangian nito, kanyang mapagtatanto na ito ay tigang, 
mapanlinlang, at walang halaga; at siya ay sasapit (sa punto) na 
ganap na maunawaan ang kalikasan nito at ang paglalarawan dito. 
Ang isang makatang Arabo ay nagsabi: 

Skaw au aumawa na isana sumpa na hindi mo ivaakakaluno 

(o paatataksilan) ana atina maa kasunauan, 

oAt ito ail wari vana nakapanaako ka na sa (bandana) huli, 

Kami au iuona (ilinlanain. 

Kung ang paglalarawan sa mundong ito ay gaya nang aking 
paglalarawan kung papaano ito marapat (na isalarawan), kung gayon, 
karapat-dapat sa isang matalinong tao na huwag tumulong sa 



116 Huwag Malungkot 

pagsalakay nito, gayundin ay huwag sumuko sa kalumbayan at 
pagkabagabag. Ang marapat nating gawin ay ipagtanggol ang ating 
sarili sa lahat ng mga damdamin na makasisira sa ating buhay, sa 
isang digmaan na marapat nating mapagtagumpayan sa pamamagitan 
ng lahat ng lakas na ipinagkaloob sa atin. 

^At magsipaghanda kayo para sa kanila [na hindi nananampalataya] 
ng lahat ninyong magagawa ng inyong lakas, kasama ang mga 
kabayo ng digmaan [kasama ang iba pang mapamuksang sandata], 
upang takutin ang kaaway ni Allah at inyong kaaway..^ 

(Quran 8: 60) 

^Nguni't sila ay hindi kailanman nawalan ng pag-asa [at 
kasiguruhan] kung sila man ay abutin ng pangamba [at kasahulan] 
tungo sa Kapakanan ni Allah, at sila ay hindi pinanghinaan ng loob.^ 

(Quran 3: 146) 

Ang sining ng kaligayahan, 

— huminto upang magnilay-nilay 

Huwag malungkot. Kung ikaw ay mahirap, kung gayon, ang 
iba pa ay nakalubog sa utang. Kung hindi mo pag-aari ang iyong 
sinasakyan, kung gayon, ang iba pa ay pinagkaitan ng mga binti. 
Kung ikaw ay may dahilan na magreklamo tungkol sa kirot ng mga 
karamdaman, kung gayon ang iba pa ay nakaratay sa kanilang kama 
sa maraming taon. At kung ikaw ay nawalan ng anak, kung gayon 
ang iba pa ay namatayan nang maraming anak, sa isang aksidente sa 
sasakyan. 

Huwag malungkot. Ikaw ay isang Muslim na 
nananampalataya kay Allah, sa Kanyang mga Sugo, sa Kanyang 
mga anghel, sa Kabilang Buhay, at sa Kasasapitan, - kapwa sa mabuti 
at sa masama nito. Habang ikaw ay pinagpapala sa ganitong 



Huwag Malungkot 117 

pananampalataya, na siyang pinakadakila sa mga biyaya, ang mga 
iba ay hindi nananampalalataya kay Allah, na nagpawalang-saysay 
sa mga Sugo, na sila ay nagkahidwa-hidwa tungkol sa Aklat, 
nagtakwil sa Kabilang Buhay, at lumihis sa kanilang pagkaunawa sa 
Maka-Diyos na Pagtatakda (Kasasapitan). 

Huwag malungkot, sapagkat kung gayon ka, iyong ginugulo 
ang iyong kaluluwa at puso, at pinipigilan mo ang iyong sarili na 
makatulog. 

Ang isa sa mga Arabong makata ay nagsabi: 

baano kaaalas na ana vatana tao au nakakaaawana kauanin 

ana kawalana-vaa-asa kuna siua au dinapuan nito, 

at na kau zAllak ana paraan. 

zAna sitwasuon au hindi mapaatitiisan, 

at kuna ana tuvia nito au humiapit, ito au numanalaapos, 

hindi niua kailanman naiisip na siua au maaarina mailiatas. 

Ang pagpigil sa sariling emosyon 

Ang emosyon (damdamin) ay sumisiklab sa dalawang 
kadahilanan: maaaring sa kaligayahan o sa panloob na kirot. Sa isang 

h ana Prnnpta fcawel au nnocahi- 



hadith, ang Propeta (saws) ay nagsabi: 



"Katotohanang ako ay pinagbawalan na magpalabas ng dalawang 
hangal at masamang tunog, ang isa ay inilalabas kung may kasiya- 
siyang bagay na naganap, at ang isa ay ipinapahayag kung ang 
kalamidad ay humampas." 

<|Upang kayo ay hindi mahapis sa mga bagay na nabigo ninyong 
kamtin, gayundin naman, ay huwag maging mapagmataas sa mga 
biyayang ipinagkaloob sa inyo.^ (Qur'an 57: 23) 



118 Huwag Malungkot 

Sa ganitong dahilan, ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Katotohanan, ang tunay na pagtitiyaga ay yaong ipinakikita sa 
panahon ng unang pagkagimbal." 

Samakatuwid, kung ang isa ay nagpapanatili ng kanyang mga 
emosyon, kapwa sa kaligayahan at sa makalamidad na pangyayari, 
siya ay mas higit na makapagtatamo ng kapayapaan at kapanatagan, 
ng kaligayahan at ginhawa, at ng lasa ng tagumpay sa kanyang sarili. 
Si Allah ay naglarawan sa tao sa pagiging magalakin at 
mapagyabang, mainisin, hindi pagiging kuntento kung ang kasamaan 
ay sumaling sa kanya, at pagiging maramot kung ang kabutihang- 
palad ay sumaling sa kanya. Sa mga hindi kasama rito, si Allah ay 
nagbigay-alam sa atin, na sila ay nananatiling matimtiman sa 
kanilang pagdalangin. Sila ay nasa gitnang landas sa panahon ng 
kaligayahan at kalungkutan. Sila ay mapagpasalamat sa panahon ng 
kaginhawahan at mapagtiyaga sa panahon ng kahirapan. 

Ang hindi mapigil na mga emosyon ay makapagpapahina ng 
malaki sa isang tao, na magdudulot ng kirot at pagkawala ng tulog. 
Kung ang gayong tao ay nagalit, siya ay sumisiklab kaagad, na 
nagbabanta sa iba, na nawawala ang kanyang pagtitimpi, at 
lumalagpas sa lahat ng hangganan ng katarungan at balanse. 
Samantala, kung siya ay magiging masaya, siya ay nasa kalagayan ng 
simbuyo at pagwawala. Sa kanyang kalasingan sa kaligayahan, siya 
ay nakakalimot sa kanyang sarili at lumalagpas sa mga hangganan ng 
pagiging payak. Kung kanyang talikdan at pakawalan ang 
pakikisama sa iba, kanyang hinahamak sila, na kinalilimutan ang 
kanilang kahalagahan habang binubura ang kanilang mabubuting 
katangian. Sa isang banda, kung siya ay nagmamahal sa iba, kung 
gayon, siya ay hindi nagtitira ng anumang kirot, sa pagbibigay sa 
kanila ng lahat ng uri ng pagluwalhati at pagpaparangal, na 
naglalarawan sa kanila bilang mga rarok ng pagkaperpekto.Ang 
Propeta (saws) ay nagsabi: 



Huwag Malungkot 119 

"Mahalin siya na mahal sa iyo sa katampatang moderasyon 
(pagiging katamtaman), sapagkat marahil darating ang araw na siya 
ay iyong kasusuklaman. At iyong kainisan siya na iyong 
kinamumuhian sa katampatang moderasyon (pagiging katamtaman), 
sapagkat marahil darating ang araw na siya ay iyong mamahalin." 

At sa isa pang hadith, ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"At hinihiling ko sa Inyo (0 ' Allah) na gawin akong makatarungan, 
na magkatulad, kapag ako ay nasa kalagayan ng pagkagalit at 
habang nasa kalagayan ng katuwaan." 

Kaya't kung ang isang tao ay sumasansala sa kanyang 
emosyon, kung kanyang pinipigilan ang kanyang isipan, at sa bawat 
bagay siya ay nagbibigay ng nararapat na bigat ng kahalagahan nito, 
siya ay gumawa ng pasulong na hakbang tungo sa kamnungan at 
pagkaunawa. 

^Katotohanang isinugo Namin [noon pa] ang Aming mga Sugo na 
may Maliwanag na mga Katibayan, at ipinadala Namin sa kanila ang 
Kasulatan at Timbangan [ng Matuwid at Mali], upang ang mga tao ay 
magsitindig sa katarungan.^ (Qur'an 57: 25) 

Katiyakan, ang Islam ay dumatal na may taglay na balanse ng 
(gawaing) moral, ng pag-uugali, at pakikitungo, sapagkat ito ay 
gumagawa ayon sa tuwiran, banal at makatotohanang paraan ng 
buhay. 

^Kaya't Aming ginawa kayo na isang Pamayanan na makatarungan 
[pinakamainam at may balanseng pananampalataya, alalaong baga, 
hindi kulang o labis].^ (Qur'an 2: 143) 

Ang pagiging makatarungan ay isang layunin na 
kinakailangan kapwa sa ating pag-uugali at sa mga bagay ng 
pambabatas. Sa katotohanan, ang Islam ay itinatag sa katotohanan at 
katarungan, - ang pagkamakatotohanan sa lahat ng ating natutuhan sa 



120 Huwag Malungkot 

mga ipinahayag na teksto, at katarungan sa mga pagtatagubilin, mga 
salitain, mga gawa, at mga pag-uugali. 

iAt ang Salita ng iyong Panginoon ay natupad sa katotohanan at sa 
katarungan.!* (Qur'an 6: 115) 

Ang lubos na kaligayahan sa mga 
Kasamahan ng Propeta 

Ang ating Propeta Muhammad (saws) ay dumatal sa lahat ng 
mga tao na may isang makalangit na mensahe. Siya ay hindi 
inuudyukan ng makamundong ambisyon, siya ay walang kayamanan 
na maaari niyang gugulin, na walang kamangha-manghang 
halamanan na maaaring kainan, na walang kastilyo na maaaring 
tirhan. Sa kabila ng lahat ng ito, ang kanyang mapagmahal na mga 
tagasunod ay nangako ng katapatan sa kanya at nanatiling 
matimtiman, na nagbabata ng isang mahirap na buhay na batbat ng 
kahirapan. Sila ay iilan at mahihina, na lagi nang may pagkatakot na 
mabunot ng mga nakapaligid sa kanila, gayunpaman, ang kanilang 
pagmamahal sa kanya ay perpekto. 

Ang ilan sa kanila ay kinaladkad sa ibabaw ng mainit na 
buhangin ng disyerto, ang iba ay ikinulong, at ang iba ay isinailalim 
sa bagong tuklas at mga naiibang paraan ng pagpaparusa, - ang lahat 
ng mga ito ay ipinalasap sa kanila ng mga hindi sumasampalataya. 
Kahit na nga kailangan na kanilang pagtiisan ang lahat ng mga ito, 
kanila pa ring minamahal siya ng walang gatol sa kanilang puso at 
kaluluwa. Sila ay pinagkaitan ng tahanan, ng bayan (bansa), ng 
pamilya at kayamanan. Sila ay itinaboy mula sa kanilang larangan ng 
laruan ng kanilang kabataan at sa tahanan na kanilang kinalakihan. 
Sa kabila ng kanilang pagdurusa, tangi pa rin nilang minamahal siya. 



Huwag Malungkot 121 

Ang mga sumasampalataya ay nakaharap ng mga pagsubok 
dahilan sa kanyang mensahe. Ang pinakailalim ng lupa na kanilang 
kinatatayuan ay marahas na umuga, gayunpaman ang kanilang 
pagmamahal sa kanila ay patuloy na yumabong. 

Ang pinakamainam sa lipon ng kanilang kabinataan ay 
patuloy na may mapanganib na mga espada na nakabitin sa kanilang 
ulo. 

Ang kanilang mga tauhan ay humakbang nang magaan sa 
ibayo ng larangan ng digmaan, na pasulong sa kamatayan, na para 
bang sila ay nasa pagliliwaliw o nasa isang pista-opisyal, dahil sa 
payak na dahilan na kanilang minahal siya ng walang pasubali. 

Ang isa sa kanila ay naatangan ng tungkulin ng pagpaparating 
ng mensahe ng Propeta sa isang hari sa banyagang lupain, at ang 
taong yaon ay nakakaalam na ito ay isang misyon na maaaring siya 
ay hindi na makakabalik. Magkagayunman, siya ay pumaroon at 
tumupad sa kanyang tungkulin. Ang isa sa kanila ay ipinadala sa 
isang misyon, na nakababatid na ito ay maaaring maging sanhi ng 
kanyang kamatayan, at siya ay pumaroon na masaya, sapagkat 
minamahal niya ang Propeta (saws) ng may hindi humuhupang 
pagmamahal. 

Ngunit bakit nila minamahal siya, at bakit sila ay lubhang 
masaya sa kanyang mensahe at kuntento sa kanyang halimbawa? 
Bakit nila nakakalimutan ang kirot, ang pagdurusa, at ang kahirapan 
na naging bunga ng pagsunod sa kanya? 

Upang mailagay ito ng payak, siya ay nagbigay-halimbawa (o 
naging huwaran) ng kagandahang-loob at kabutihan. Kanilang 
napaghulo sa kanya ang lahat ng mga tanda ng katapatan at 
kadalisayan. Siya ay isang sagisag sa kanila na naghahanap ng mas 
mataas na bagay. Sa kanyang pagiging may malambot na kalooban, 
kanyang pinalamig ang matinding galit sa puso ng mga tao, sa mga 



1 22 Huwag Malungkot 

salita ng katotohanan, pinanatag (pinatahimik) niya ang kanilang 
dibdib, at sa kanyang mensahe ay pinuno niya ang kanilang puso ng 
kapayapaan. 

Kanyang ibinuhos ang kaligayahan sa kanilang puso, 
hanggang ang kirot na kanilang tinitiis sa pagiging malapit sa kanya 
ay wari bang hindi na kapansin-pansin o walang halaga. At itinanim 
nila sa kanilang kaluluwa ang isang paniniwala na nakagawa sa 
kanila na malimutan ang bawat kapinsalaan at bawat kahirapan na 
kanilang pinagtitiisan. 

Kanyang pinakintab ang kanilang kalooban ng kanyang 
patnubay at niliwanagan niya ang kanilang mga mata ng kanyang 
ningning (o katalinuhan). Kanyang tinanggal sa kanila ang mga 
pasanin ng kamangmangan, ang kabuktutan ng pagsamba sa diyus- 
diyosan, at ang masasamang bunga ng pagsamba sa maraming diyus- 
diyosan o pagkapagano. Kanyang pinawi ang apoy ng masamang 
hangarin at matinding pagkapoot sa kanilang puso at kanyang 
ibinuhos ang tubig ng pananampalataya sa kanilang puso. Kaya't ang 
kanilang isipan at katawan ay naging panatag at ang kanilang puso ay 
nakatagpo ng kapayapaan. 

Kanilang nalasap ang kagandahan ng buhay sa kanya at 
nakaalam sila ng saya (o kasayahan) sa pakikisama sa kanya. Sila ay 
nakatagpo ng kaligayahan sa kanyang tabi, kapangalagaan at 
kaligtasan sa pagsunod sa kanya, at panloob na kasaganaan sa 
pagtulad sa kanya: 

iAt ikaw [O' Muhammad] ay hindi Namin isinugo maliban lamang 
na tanging Habag sa 'Aalamin [sangkatauhan, mga Jinn, at lahat ng 
mga nilalang].^ (Qur'an 21: 107) 

iAt katotohanang ikaw [O' Muhammad] ay katunayang 
namamatnubay [sa sangkatauhan] sa Tuwid na Landas [alalaong 
baga, sa Islam at sa Kaisahan ni Allah]. ^ (Qur'an 42: 52) 



Huwag Malungkot 123 

iAt sila ay Kanyang iniahon mula sa kadiliman tungo sa liwanag 
[ayon sa Kanyang kapahintulutan]...^ (Qur'an 5: 16) 

^Siya [Allah] ang nagsugo sa mga taong hindi nakapag-aral, ng isang 
Sugo [Muhammad] mula sa kanilang Upon, upang kanyang dalitin sa 
kanila ang Kanyang mga Talata, upang sila ay maging dalisay [sa 
kawalan ng pananalig at pagsamba sa mga diyus-diyosan] at [upang] 
magturo sa kanila ng Aklat ng Karunungan [ang Qur'an at mga 
Sunnah (katuruan) ni Propeta Muhammad], bagama't sila noon ay 
nasa lantad na kamalian.^ (Qur'an 62: 2) 

^Kanyang niluwagan sila sa kanilang [mabibigat] na pasanin [sa 
pang-araw-araw na pagsasagawa ng pananampalataya], at sa mga 
tanikala [ng pananagutan] na nakaatang sa kanila [alalaong baga, ang 
mabigat na kautusan tungkol sa pagsisisi, kaparasahan o ganti, 
atbp.]> (Qur'an 7: 157) 

CTugunin ninyo si Allah [sa pamamagitan nang pagsunod sa Kanya] 
at sa [Kanyang] Sugo kung kayo ay Kanyang tawagin sa bagay na 
magbibigay sa inyo ng buhay [walang hanggang kaligtasan at 
pamumuhay sa Paraiso].^ (Qur'an 8: 24) 

AM kayo ay nasa bingit na ng Hukay ng Apoy, at Kanyang iniligtas 
kayo rito> (Qur'an 3: 103) 

Sila ay tunay na maligaya sa kanilang pinuno kaya't marapat 
na kanilang tamasahin ito. 

O' Allah, ipaabot Ninyo ang mga dasal at kapayapaan kay 
Muhammad, ang tagapagpalaya ng isipan sa mga tanikala ng 
pagkalihis at ang tagapagligtas ng mga kaluluwa sa mga sumpa ng 
kasinungalingan, at maging may pagkalugod sa kanyang mariringal 
na Kasamahan bilang kabayaran sa kanilang pagsusumikap at sa 
kanilang pagsisikhay 



1 24 Huwag Malungkot 

Itaboy ang pagkabagot sa iyong buhay 

Ang sinuman na namumuhay ng buhay na may paulit-ulit na 
gawa at pabalik-balik (sa gayon) ay halos ganap na hindi makaiiwas 
na maging biktima ng pagkabagot, tangi na rito, na sapagkat ang tao 
sa kanyang pinaka-kalikasan ay napapagod sa kawalan ng 
pagbabago. Dahil sa ganitong dahilan, si Allah, ang Kataas-taasan, 
ang Pinakamakapangyarihan, ay nagbigay sa atin ng iba't iba 
(tungkol) sa panahon at mga lugar, sa pagkain at inumin, - ng sari-sari 
at maraming anyo ng paglikha: gabi at araw, lambak at bundok, puti 
at itim, malamig at mainit, lilim at sikat, matamis at maasim. 

Si Allah ay bumanggit ng ganitong pagkakaiba-iba sa 
Kanyang Aklat: 

iSa kalaunan, ay may lalabas sa kanilang tiyan [puson], na isang 
inumin na may iba't ibang kulay [pulot-pukyutan].^ (Qur'an 16: 69) 

C.At halamanan ng ubasan, at [mga bukirin] ng iba't ibang pananim, 
at mga palmera, na sumisibol sa dalawa o tatlo o mula sa isang 
punong-ugat o isang sibol sa iisang ugat...^ (Qur'an 13: 4) 

C-At mga pananim na may iba't ibang hugis at lasa [sa kanyang 
bunga at buto], at oliba, at mga bungang-granada [pomegranates], na 
magkatulad sa uri at magkaiba sa lasa.^ (Qur'an 6: 141) 

i.At sa kabundukan ay mayroong mga landas, puti at pula sa 
magkakaibang klase ng kulay. .^ (Qur'an 35: 27) 

iAt gayundin, ang mga araw [na mabuti at hindi lubhang mabuti] ay 
Aming ibinigay sa mga tao nang halinhinan...^ (Qur'an 3: 140) 

Ang angkan ng Israel ay pagod na sa pagkain ng isang uri ng 
pagkain na ibinigay sa kanila, kahit na nga ito ang pinakamainam sa 
mga pagkain, - dahilang ang lahat ng mga ito lamang ang kanilang 
kinakain. 



Huwag Malungkot 1 25 

^Hindi namin kayang pagtiyagaan ang isang uri ng pagkain lamang.^ 

(Qur'an 2: 61) 

Si Al-Ma'moon ay nagsasali-salisi sa pagitan ng pagbabasa, 
pagtindig, pag-upo at paghimlay, at siya ay nagsabi: "Ang kaluluwa 
ay lagi nang nakahilig sa pagkabagot." 

CYaong mga nag-aala-ala kay Allah [nang lagi, at sa pananalangin] 
nang nakatayo, nakaupo at nakahilig sa kanilang tagiliran...)* 

(Qur'an 3: 191) 

Dapat mong pagnilay-nilayin ang maraming anyo ng 
pagsamba na itinatadhana sa Islam. Mayroong mga gawa ng puso, ng 
dila, ng mga bisig, at ng kayamanan, sa pamamagitan ng paggugol sa 
mga ito sa makatarungang layunin. Ang pagdarasal, ang pagbibigay 
ng kawanggawa, ang pag-aayuno, ang pagpipilgrimahe sa Makkah, 
ang pakikipaglaban sa landas ni Allah, - ito ay ilan lamang sa mga 
halimbawa ng pagsamba. Ang pagdarasal ay nangangailangan ng 
pagtindig, pagyuko, pagpapatira at pag-upo. Kung ikaw ay nagnanais 
ng paglulubay (o paglilibang), lakas ng katawan, at patuloy na 
pagiging kapaki-pakinabang, kung gayon, maglagay ng pagkakaiba- 
iba (o sari-sari) sa iyong trabaho, sa iyong pagbabasa at sa iyong 
pang-araw-araw na buhay Kung sa pagbabasa, halimbawa, magbasa 
ng malawak na hanay ng mga paksa: ang Qur'an, ang paliwanag dito, 
ang talambuhay ng Propeta (saws) at ng kanyang mga Kasamahan, 
ang hadith, ang Islamikong pambabatas, kasaysayan, panitikan, mga 
aklat ng pangkalahatang karunungan, at marami pang iba. Paghati- 
hatiin mo ang iyong panahon sa pagitan ng pagsamba at 
pagpapakasaya sa anumang pinahihintulutan, sa pagdalaw sa mga 
kaibigan, pagtanggap sa mga panauhin, paglalaro ng pampalakasan, 
o pagpunta sa mga paglilibang (na biyahe): iyong matatagpuan ang 
iyong sarili na isang masayahin at maningning na tao, sapagkat ang 
kaluluwa ay nasasayahan (o sumasaya) sa mga sari-sari at mga bagay 
na naiiba o bago. 



126 Huwag Malungkot 

Ihagis ang pagkabagabag 

Huwag malungkot sapagkat ang iyong Panginoon ay nagsabi: 

^Hindi baga Aming binuksan [ginawang maginhawa] ang iyong 
dibdib [O' Muhammad]?^ (Qur'an 94: 1) 

Ang mensahe ng ganitong talata ay nakasasakop sa lahat ng 
mga nagdadala ng katotohanan, na nakakakita sa liwanag, at 
tumatahak sa landas ng patnubay 

<|Siya kaya na ang dibdib ay pinalawak ni Allah upang [tanggapin] 
ang Islam, at sa pamamagitan nito [siya ay napatnubayan] ng liwanag 
mula sa kanyang Panginoon, [ay katulad niya na ang puso ay 
nagtatakwil dito]? Kaya't kasawian sa kanila na ang puso ay tumigas 
laban sa [kawalan] ng pag-aala-ala kay Allah$ (Qur'an 39: 22) 

Samakatuwid, mayroong isang katotohanan na naghahantong 
sa puso na maging bukas, at ng kasinungalingan na gumagawa na ito 
ay tumigas. 

iAt sinuman ang naisin ni Allah na patnubayan, binubuksan Niya 
ang kanyang dibdib sa Islam.^ (Qur'an 6: 125) 

Kaya't ang pagtanggap at pagkapit sa ganitong Relihiyon ay 
isang mithiin na hindi matatamo maliban sa kanya na pinagpala. 

^Huwag kang malumbay [o mangamba], katotohanang si Allah ay 
kasama [Tagapagtangkilik] natin.^ (Qur'an 9: 40) 

Ang lahat ng may pananampalataya sa pangangalaga ni Allah, 
sa (Kanyang) pagtatanod, at sa (Kanyang) habag ay nangusap ng 
mga salita na nauugnay sa ganitong talata. 

^Ang [mga mapagkunwari] na nagsabi sa mga tao [na 
sumasampalataya]: 'Katotohanan, ang mga tao [mga pagano] ay 
nagtipun-tipon laban sa inyo [na malaking sandatahan], kung gayon, 



Huwag Malungkot 127 

inyong katakutan sila.' Datapuwa't ito ay lalo [lamang] nagpasidhi sa 
kanilang Pananampalataya, at sila ay nagsabi: 'Si Allah [lamang] ay 
sapat na sa amin, at Siya ang Pinakamahusay sa Pag-aayos ng lahat 
ng pangyayari [sa amin].'|» (Qur'an 3: 173) 

Ang pagiging Sapat Niya para sa atin ay nagpapalaya sa atin 
na dumepende o umasa sa iba, at ang Kanyang Pagtatanod ay 
nangangalaga sa atin. 

^O' Propeta [Muhammad]! Sapat na sa iyo si Allah, gayundin sa 
kanila na sumusunod sa iyo, na mga sumasampalataya.^ 

(Qur'an 8: 64) 

iAi ilagay mo ang iyong pagtitiwala sa Kanya na Laging Buhay at 
Walang Kamatayan...^ (Qur'an 25: 58) 

Aht ikaw [O' Muhammad] ay maging matimtiman sa pagtitiyaga, at 
ang iyong pagtitiyaga ay para kay Allah. At huwag kang 
magdalamhati sa kanila [mga mapagsamba sa diyus-diyosan at mga 
pagano], at huwag kang magkaroon ng lumbay dahilan sa kanilang 
binabalak. Katotohanan, si Allah ay Tagapagtangkilik ng mga 
nangangamba sa Kanya at ng Muhsinun [mga gumagawa ng 
kabutihan].^ (Qur'an 16: 127-128) 

Si Allah na nasa kanilang piling sa ganitong talata ay 
tumutukoy sa isang tanging biyaya para sa Kanyang masunuring 
tagasamba, sa termino ng pangangalaga, pag-aaruga, pagsuporta, at 
pagtatanod. Ito ay ayon sa proporsyon o tumbasan ng antas ng 
kanilang pananalig, mga gawa at mga pagsisikhay 

iA.t huwag kayong maging mahina [laban sa inyong kaaway], at 
huwag ding malumbay, kayo ay mangunguna [sa tagumpay] kung 
katotohanan na kayo ay [tunay] na sumasampalataya.)» 

(Qur'an 3: 139) 



128 Huwag Malungkot 

^Sila ay hindi makagagawa sa inyo ng kasahulan [kapinsalaan], 
maliban sa walang saysay na pang-iinis; at kung sila ay lumalaban sa 
inyo, ay ipakikita nila ang kanilang likuran sa pagtakbo, at sila ay 
hindi tutulungan laban sa inyo.^ (Qur'an 3: 111) 

iSi Allah ay nagtakda: 'Katotohanang Ako at ang Aking mga Sugo 
ang mananaig.' Katotohanang si Allah ang Lubos na Malakas, ang 
Sukdol sa Kapangyarihan.^ (Qur'an 58: 21) 

^Katotohanan na walang pagsala na Aming susuportahan ang Aming 
mga Sugo at ang mga sumasampalataya [sa Kaisahan ni Allah, sa 
Islam] sa buhay sa mundong ito, at sa Araw na ang mga saksi ay 
magsisitambad [sa Araw ng Muling Pagkabuhay].^ (Qur'an 40: 51) 

CAng aking [sariling] pangyayari [kahahantungan] ay inilalaan ko 
kay Allah; sapagkat si Allah ay Lagi nang Nagmamasid sa Kanyang 
mga alipin. Kaya't pinangalagaan siya ni Allah sa mga kasamaan na 
kanilang binalak [laban sa kanya].^ (Qur'an 40: 44-45) 

CA.t kay Allah dapat magtiwala ang mga sumasampalataya.^ 

(Qur'an 3: 122) 

Huwag malungkot: mabuhay ngayon na wari bang ito ang 
huling araw ng iyong buhay Sa ganitong balangkas ng isipan at 
pananaw tungo sa buhay, ikaw ay walang dahilan upang payagan ang 
kalungkutan o pagkagalit na magnakaw ng iyong maliit na panahon 
na mayroon ka. Sa isang hadith, ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Kung ang umaga ay sumapit sa iyo, kung gayon, huwag mag-akala 
na iyong makikita ang gabi, at kung iyong makita ang gabi, huwag 
mag-akala na iyong makikita ang umaga." 

Sa ibang salita, mabuhay ng may puso, katawan at kaluluwa 
para sa ngayon lamang, na hindi namumuhay sa nakaraan at walang 
pananabik sa kinabukasan. Isang Arabong makata ang nagsabi: 



Huwag Malungkot 129 

zAna nakaraan au nawala na sa navana pananon, 

at uaona inaasanan au maamumuia sa namiinaia, 

kaua t ana lanat na nasa iuo au ana panakasaiukuuana eras. 

Ang maging abala sa nakaraan at ang pagkaladkad sa mga 
nakaraang kasawian sa kasalukuyan, - ito ang mga tanda ng isang 
hindi matatag at hindi mainam na isipan. Ang isang kasabihang Intsik 
ay mababasa: 

"Huwag mong tawirin ang tulay hanggang hindi ka sumasapit 
doon." 

Sa ibang salita, maging sabik lamang sa mga pangyayari kung 
ito ay dumating na. Ang isa sa ating mga banal na sinundang 
henerasyon ay nagsabi: 

"O' anak ni Adan, katotohanang kayo ay mayroon lamang tatlong 
araw: Kahapon, at ito ay lumisan sa iyo; bukas, at ito ay parating 
pa lamang; at ngayon, kaya't pangambahan si Allah at sundin 
Siya tungkol sa nakapaloob dito." 

Paano siya tunay na makapamumuhay, na nagdadala sa 
kanyang sarili ng mga suliranin ng nakaraan, ng kasalukuyan at ng 
hinaharap? Paano ang isa ay makakatagpo ng kapayapaan, habang 
patuloy na gumugunita sa bagay na nangyari na? Ang sinuman na 
naglalaro ng nakaraang pangyayari sa likod ng kanyang isip ay 
makakaramdam ng kirot nito, at wala siyang mapapakinabang sa 
ganitong proseso. 

Ang kahulugan ng, 'kung ang umaga ay sumapit, huwag 
akalain na (iyong) makikita ang gabi, at kung ang gabi ay sumapit, 
huwag akalain na (iyong) makikita ang umaga', ay yaong huwag 
tayong magkaroon nang mataas na pangmatagalang panahon na pag- 
asa sa mundong ito. Asahan ang (pagdatal) ng kamatayan at gawin 
mo ang pinakamabuti mong magagawa sa paggawa ng mga 



130 Huwag Malungkot 

kabutihan. Huwag hayaan ang iyong mga pag-aala-ala at mga 
ambisyon ay humigit sa takda ng gayong araw na iyong 
ipinamumuhay, (bagkus ay magkaroon ng) isang kodigo (o 
alituntunin) na magpapahintulot sa iyo na mag-ukol nang matiim at 
gumugol ng lahat ng iyong lakas sa pagiging kapaki-pakinabang sa 
bawat araw. Gamitin ang oras nang mahusay at ibuhos ang lahat ng 
iyong lakas upang matamo ang anuman sa araw na ito, sa 
pamamagitan ng pagpapaunlad sa iyong pag-uugali, na 
nangangalaga sa iyong kalusugan, at paunlarin ang iyong 
kaugnayan sa iba. 

Ihagis ang pagkabagabag, 

— tumigil upang magnilay-nilay 

Huwag malungkot, sapagkat kung anuman ang itinadhana ay 
napagpasyahan na at ito ay mangyayari bagama't ito ay hindi mo 
nagugustuhan. Ang mga pluma ay natuyo na, ang mga dahon o 
kalatas ay binalumbon na, at ang bawat pangyayari ay matatag nang 
naitayo. Samakatuwid ang iyong kalungkutan ay hindi 
makapagpapabago sa iyong realidad kahit na katiting. 

Huwag malungkot, sapagkat ang kalungkutan ay tila isang 
buhawi na marahas na sumisiklot ng mga alon, na nagpapabago ng 
atmospera at nakawawasak nang namumukadkad na mga bulaklak sa 
mayabong na halamanan. 

Huwag malungkot, sapagkat ang isang malungkot ay tulad ng 
isang tao na nagbubuhos ng tubig sa loob ng timba na sa loob ay may 
butas. Siya ay katulad ng isang manunulat na gumagamit ng kanyang 
daliri upang sumulat sa ibabaw ng tubig. 

Huwag malungkot, sapagkat ang tunay na haba ng buhay ay 
sinusukat sa bilang ng araw na ikaw ay kuntento. Kaya't huwag 



Huwag Malungkot 131 

mong gugulin ang iyong mga araw sa pighati, huwag aksayahin ang 
iyong mga gabi sa pagdadalamhati, at huwag maging waldas sa pag- 
aaksaya sa iyong oras; sapagkat katotohanang si Allah ay hindi 
nagmamahal sa kanila na maluluho (mapangwaldas) at mapag- 
aksaya. 

Huwag malungkot, sapagkat sa katotohanan, ang iyong 
Panginoon ay nagpapatawad ng mga kasalanan at tumatanggap sa 
pagsisisi. 

Kung iyong mababasa ang susunod na talata, hindi ba ang 
iyong puso ay nakadarama ng kapayapaan, hindi ba ang iyong mga 
pagkabalisa ay naitataboy, at hindi ba ang iyong kaligayahan ay 
tumatagos sa iyong buong pagkatao? 

4lpagbadya: 'O' Aking mga alipin na nagkasala laban sa kanilang 
sarili [sa pamamagitan nang paggawa ng masasamang asal at 
kasalanan]! Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa Habag ni Allah; 
sapagkat katotohanang si Allah ay nagpapatawad ng lahat ng 
kasalanan. Katotohanang Siya ay Lagi nang Nagpapatawad, ang 
Pinakamaawain.'^ (Qur'an 39: 53) 

Kanyang pinagpahayagan sila ng, "O' aking mga alipin", 
upang paamuin ang kanilang puso at kaluluwa. Tangi Niyang 
binanggit dito yaong mga lumalabag, sapagkat sila ay higit na lantad 
kaysa sa iba na isakatuparan ang masasamang gawa nang tuluy-tuloy. 
Gaano kadakila kung gayon ang Habag ni Allah sa iba! Kaya't 
Kanyang binawalan sila sa kawalang-pag-asa at ang mawalan ng 
pag-asa sa pagkakamit ng pagpapatawad. At Kanyang ipinagbigay- 
alam sa kanila na Siya ay nagpapatawad ng lahat ng kasalanan ng 
sinuman na nagsisisi, kahima't ito ay malaki o maliit, may halaga 
man o walang halaga. 

Hindi ka ba nagagalak sa pagbasa sa mga sumusunod na talata? 



1 32 Huwag Malungkot 

iA.t yaong [mga tao] na kung sila ay nakagawa ng Fahisha 
[matinding kasalanan tulad ng pangangalunya o pakikiapid, atbp.] o 
nagpalungi ng kanilang sarili sa kasamaan, ay nakakaala-ala kay 
Allah at humihingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan; - at 
sino pa ba kaya ang magpapatawad ng mga kasalanan maliban kay 
Allah?, - at [sila ay] hindi nagpupumilit na ipagpatuloy ang kamalian 
na kanilang nagawa, at ito'y kanilang nababatid.^ (Qur'an 3: 135) 

^At sinuman ang gumawa ng masama o nagbigay-kamalian sa 
kanyang sarili, at matapos ito, ay humanap ng kapatawaran ni Allah; 
kanyang matatagpuan na si Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang 
Pinakamaawain.)* (Qur'an 4: 110) 

AAX kung inyong iiwasan ang mga karumal-dumal na kasalanan na sa 
inyo ay ipinagbabawal, ipapatawad Namin sa inyo ang inyong 
maliliit na kasalanan at kayo ay tatanggapin sa Marangal na 
Tarangkahan [Paraiso].^ (Qur'an 4: 31) 

^At sila [ang mapagkunwari], nang sila ay hindi naging 
makatarungan sa kanilang sarili, ay pumaroon sa iyo [O' 
Muhammad] at nanikluhod sa kapatawaran ni Allah, at ang Sugo ay 
nagsumamo ng Kapatawaran para sa kanila, tunay na kanilang 
matatagpuan na si Allah ay Ganap na Nagpapatawad [Tanging Siya 
ang tumatanggap ng pagsisisi], ang Pinakamaawain.^ (Qur'an 4: 64) 

AAX katotohanang Ako ay Lagi nang Nagpapatawad ng Paulit-ulit sa 
kanya na nagtitika, at sumasampalataya [sa Aking Kaisahan at hindi 
nag-aakibat ng mga katambal sa pagsamba sa Akin], at gumagawa ng 
mga kabutihan at nagpapatuloy [sa pananatili] sa patnubay 
[hanggang kamatayan].^ (Qur'an 20: 82) 

Nang si Propeta Moises (Moosa) ay nakapatay ng isang tao, 
siya ay nagsabi: "O' aking Panginoon, patawarin (Mo po) ako", at 
Kanyang pinatawad siya. 



Huwag Malungkot 1 33 

Nang si Propeta David (Dawood) ay magsisi, si Allah ay nagwika: 

<|Kaya't siya ay pinatawad Namin, at katotohanang sasakanya ang 
pagiging malapit niya sa Amin, at isang mainam na lugar [ng Huling] 
Pagbabalik [Paraiso]> (Qur'an 38: 25) 

Gaano kaperpekto, mahabagin at mapagbigay si Allah! Inialok 
pa Niya ang Kanyang habag at pagpapatawad sa kanila na 
sumasampalataya sa Trinidad,- ito ay kung magsisisi sila: 

^Katotohanan, hindi sumasampalataya ang mga nagsasabi: 'Si Allah 
ay isa sa tatlo [sa Trinidad].' Datapuwa't wala ng iba pang Diyos [na 
karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba] maliban sa Nag-iisang 
Diyos [Allah]. At kung sila ay hindi titigil sa kanilang sinasabi, 
katotohanan, ang isang kasakit-sakit na kaparusahan ay sasapit sa 
mga hindi sumasampalataya sa kanila. Hindi baga sila magbabalik- 
loob [sa pagsisisi] kay Allah at hihingi ng Kanyang kapatawaran? 
Sapagkat si Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang 
Pinakamaawain.^ (Qur'an 5: 73-74) 

Sa isang mapapanaligang hadith, ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Si Allah, ang Pinakamaluwalhati at Kataas-taasan, ay nagwika: 
'O ' anak ni Adan, katiyakang ikaw ay hindi maninikluhod sa Akin at 
aasa sa Akin maliban na ikaw ay Aking patawarin, ayon sa 
proporsyon (tumbasan) ng anumang nanggaling sa iyo (alalaong 
baga, ang antas ng iyong katapatan), at hindi Ko ito papansinin. O ' 
anak ni Adan, kung ang iyong mga kasalanan ay umabotsa kalakhan 
ng kataasan ng mga kalangitan, at (matapos) ikaw ay hihingi sa Akin 
ng pagpapatawad, ikaw ay Aking patatawarin, at hindi Ko ito 
papansinin. O' anak ni Adan, kung ikaw aypaparito sa akin na may 
mga kasalanan (na ang kalakhan nito) ay halos pumuno na 
sangkalupaan, at iyong nakadaupang-palad Ako na (ikaw ay) hindi 
nag-aakibat ng mga katambal sa akin, Ako ay paparoon sa iyo ng 
may gayunding laki ng pagpapatawad.'' " 



1 34 Huwag Malungkot 

Si Bukhari ay nagsalaysay na ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Katiyakang si Allah ay nag-uunat ng Kanyang Kamay sa gabi 
upang patawarin siya na nagkakasala sa araw, at Kanyang iniuunat 
ang Kanyang Kamay sa araw upang patawarin siya na nagkakasala 
sa gabi, at ito ay magpapatuloy hanggang ang araw ay sumikat mula 
sa kanluran." 

Sa iba pang hadith, ang Propeta (saws) ay nagsalaysay na si 
Allah ay nagwika: 

"O'Aking mga alipin, katotohanang kayo ay nagkakasala sa araw at 
gabi, at Ako ay nagpapatawad sa lahat ng mga kasalanan, kaya 't 
magsihanap kayo ng pagpapatawad sa Akin at kayo ay Aking 
patatawarin." 

Sa isa pang mapapanaligang hadith, ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Sa pamamagitan Niya na naghahawak ng aking kaluluwa sa 
Kanyang Kamay, kung kayo ay hindi magkakasala, kung gayon ay 
aking pinangangambahan sa inyo ang higit pang matindi kaysa sa 
kasalanan; at ito ang pamumuri sa sarili." 

Sa iba pang mapapanaligang salaysay, ang Propeta (saws) ay 
nagsabi: 

"Ang bawat isa sa inyo ay patuloy na nakagagawa ng kamalian (o 
kasalanan), at ang pinakamainam sa kanila na patuloy na 
nakagagawa ng kamalian ay sila na patuloy na gumagawa ng 
pagsisisi." 

Siya (ang Propeta, saws) ay nagsabi sa mapapanaligang hadith na ito: 

"Katotohanang si Allah ay higit na maligaya sa pagsisisi ng 
Kanyang alipin, kaysa sa kanya, na sa kanyang sasakyang hayop at 
sa ibabaw nito ay naririto ang kanyang inumin at pagkain; at 
(nangyari na) nawala ang kanyang sasakyang hayop sa disyerto, at 



Huwag Malungkot 135 

hinanap niya ito hanggang sa mawalan siya ng pag-asa; kaya 't siya 
ay natulog at (nangyari) na siya ay nagising upang matagpuan na 
ang kanyang sasakyang hayop ay nasa kanyang tabi, at siya ay 
nagsabi, 'O' Allah, Ikaw ang aking alipin at ako ang Iyong 
Panginoon '. Kanyang naibulalas ang ganitong pagkakamali bunga 
nang kanyang matinding kaligayahan. " 

Siya (ang Propeta, saws) ay naiulat din sa mapapanaligang 
hadith na nagsabi: 

"Katotohanan, ang isang alipin (ni Allah) ay nakagagawa ng 
kasalanan at siya ay nagsasabi, '0' Allah, patawarin Mo po ang 
aking kasalanan, sapagkat katiyakan, walang ibang nagpapatawad 
ng mga kasalanan maliban sa Inyo '. At (matapos) ay nakagawa siya 
ng iba pang kasalanan, at matapos ay nagsabi, '0 Allah, patawarin 
Mo po ang aking kasalanan, sapagkat katiyakan, walang ibang 
nagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Inyo. ' At (matapos) si 
Allah ay magsasabi: 'Ang Aking alipin ay nakakaalam na siya ay 
mayroong Panginoon, na mag-uutos sa kanya na ipagsulit ang 
(kanyang) mga kasalanan, at Siya rin ang magpapatawad ng mga 
kasalanan, kaya 't hayaan ang Aking alipin ay gumawa ng kanyang 
^nanais.'" 

Ang kahulugan ng ganito ay habang ang alipin ni Allah ay 
nagsisisi at nagtitika, kung gayon, si Allah ay magpapatawad sa 
kanya. 

Huwag malungkot, — ang lahat-lahat 
ay magaganap ayon sa pagtatakda 

Ang lahat-lahat ay nangyayari ayon sa pagtatakda at ayon sa 
anumang ipinag-utos. Yaon ang paniniwala ng mga Muslim, ang mga 
tagasunod ni Muhammad (saws). At walang nangyayaring anuman 



1 36 Huwag Malungkot 

sa Sandaigdigan maliban sa pamamagitan ng Kanmungan ni Allah, 
ng (Kanyang) Pahintulot, at Maka-Diyos na Piano. 

^Walang masamang pangyayari ang magaganap dito sa kalupaan at 
sa inyong sarili [kaluluwa], maliban na ito ay naitala sa Aklat ng 
Tadhana [Al Lauh Al Mahfouz], bago pa Namin pinapangyari ang 
magaganap. Katotohanang ito ay lubhang magaan kay Allah 
[alalaong baga, ang Qadar o kasasapitan]> (Qur'an 57: 22) 

^Katotohanang Aming nilikha ang lahat ng bagay sa Qadar [maka- 
Diyos na Pagtatakda at Pag-uutos sa lahat ng bagay bago pa ang 
paglikha sa kanila, at ito ay nasusulat sa Aklat ng mga Pag-uutos o Al 
Lauh al Mahfouz]^ (Qur'an 54: 49) 

«f At katiyakang kayo ay Aming susubukan sa mga bagay na tulad ng 
pangamba at pagkagutom, [ang ilan] ay pagkalugi sa hanapbuhay o 
pagkawala ng kayamanan, pagkawala ng buhay, at [pagkawala] ng 
bungangkahoy [na inyong pinaghirapan], datapuwa't magbigay nang 
magandang balita sa mga matimtiman sa pagbabata.^ (Qur'an 2: 155) 

At sa isang hadith, ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Kamangha-mangha ang pamumuhay (o ginagawa) ng 
mananampalataya! Ang kanyang pamumuhay sa kabuuan nito 
ay mabutipara sa kanya: kung ang mabuti ay dumapo sa kanya, siya 
ay mapagpasalamat. Ang kung ang kapinsalaan ay dumapo sa 
kanya, siya ay matiyaga, at ito ay mabuti sa kanya. At ang ganitong 
(masaganang kalagayan ng pagkatao) ay para lamang sa 
mananampalataya.'''' 

Sa isang mapapanaligang hadith, ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Kung kayo ay hihingi, humingi kay Allah, at kung kayo ay 
maghahanap ng tulong, kung gayon humanap kay Allah. At 
maalaman na kung ang kabuuan ng bansa ay magtitipun-tipon nang 
sama-sama upang magdala sa iyo ng kapakinabangan sa anuman, 



Huwag Malungkot 137 

ito ay hindi makapagbibigay ng kapakinabangan sa iyo maliban sa 
isinulat ni Allah para sa iyo. At kung sila ay magtitipun-tipon nang 
sama-sama upang pinsalain ka sa anuman, hindi nila magagawang 
makapinsala sa iyo maliban sa isinulat ni Allah para sa iyo. Ang mga 
pluma ay itinaas, at ang mga pahina ay nangatuyo." 

Ang Propeta (saws) ay nagsabi rin: 

"At maalaman na kung anuman ang mangyayari sa iyo ay hindi 
maliliban na mangyayari sa iyo, ang kung anuman ang hindi 
nangyari sa iyo ay hindi nalalaan na mangyari sa iyo." 

Sa isa pang mapapanaligang hadith, ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Magsikap sa bagay na magbibigay ng kapakinabangan sa iyo, 
humanap ng tulong kay Allah, at huwag magsabi: 'Kung ginawa ko 
lamang angganito atganoong bagay, ang sitwasyon sana ay naging 
ganito at ganoon. ' Datapuwa 't magsabi: 'Si Allah ay nagtakda at 
kung anuman ang Kanyang nais, ito ay Kanyang ginagawa.' " 

At sa isa pang hadith, ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Ang bawat bagay na itinakda ni Allah sa Kanyang alipin ay higit na 
mabuti para sa kanya." 

Si Shaykh Al-Islam ibn Taymiyah ay tinanong tungkol sa 
kasalanan: Ito ba ay mabuti para sa kaninuman? Siya ay nagsabi: 

"Oo, sa kundisyon na ito ay marapat na sundan nang pagiging 
mapagsisi at mapagtika, sa pamamagitan ng paghingi ng 
kapatawaran, at sa pagiging matapat na naaantig (ng pagsuko) sa 
kalooban." 

Si Allah, ang Kataas-taasan ay nagwika: 

^Marahil ay hindi ninyo naiibigan ang isang bagay, nguni't maaaring 
ang isang bagay na hindi ninyo naiibigan ay mainam [makabubuti] sa 
inyo, at maaaring ang isang bagay na inyong nagugustuhan, ito ay 



1 38 Huwag Malungkot 

masama [hindi makabubuti] sa inyo. Datapuwa't si Allah ang 
nakakaalam at ito ay hindi ninyo nalalaman.^ (Qur'an 2: 216) 



Huwag malungkot, — maghintay ng may 
pagtitiyaga sa isang masayang magaganap 

Ang mga sumusunod na hadith ay matatagpuan sa aklat ni At- 
Tirmidhi: 

"Ang pinakamainam na anyo ng pagsamba ay ang maghintay (ng 
may pagtitiyaga) para sa isang masayang magaganap.'''' 

^Hindi baga ang umaga ay malapit na?^ (Qur'an 11: 81) 

Ang umaga ng isang nahahapis ay nanganganinag, kaya't 
bantayan ito. Isang kasabihang Arabo ang nagsasabi, "Kung ang 
lubid ay lubhang naging mahigpit, ito ay mapapatid." 

Sa ibang salita, kung ang sitwasyon ay sumapit na sa antas ng 
krisis, kung gayon, umasa na may isang liwanag at isang lagusan ang 
lilitaw. Si Allah ay nagwika: 

4At sinuman ang mangamba kay Allah, papalisin Niya para sa kanya 
ang kanyang mga maling gawa [mga kasalanan] at pag-iibayuhin 
Niya para sa kanya ang kanyang gantimpala.^ (Qur'an 65: 5) 

4At sinuman ang mangamba kay Allah, gagawin Niya para sa kanya 
ang kanyang dalahin na maging magaan.^ (Qur'an 65: 4) 

Sa isang mapapanaligang hadith, ang Propeta (saws) ay 
nagsalaysay ng ganitong salitain mula kay Allah: 

"Ako ay (kasama) sa kaisipan ng Aking alipin patungkol sa Akin, 
kaya't hayaan siyang mag-isip tungkol sa Akin sa ganang kanya." 

Si Allah, ang Kataas-taasan ay nagwika: 



Huwag Malungkot 1 39 

^[Sila ay binigyan ng palugit], hanggang nang ang Aming mga Sugo 
ay mawalan na ng pag-asa at nag-isip na sila ay itinuring na mga 
sinungaling ng kanilang pamayanan [sila ay itinatwa at itinakwil], sa 
gayong kalagayan ay dumatal sa kanila ang Aming tulong, at 
sinumang Aming maibigan ay naligtas.^ (Qur'an 12: 1 10) 

(Iyong) maalaman na katiyakan, na sa paghihirap ay 
mayroong ginhawa. Ang ilang mga komentarista ng Qur'an ay 
nagsabi (na nagpapalagay dito bilang isang hadith) ng: 

"Ang isang kahirapan ay hindi makagagahis sa dalawang ginhawa. " 

Ang Propeta (saws) ay nagsabi sa isang mapapanaligang hadith: 

"At (iyong) maalaman na ang tagumpay ay dumarating na kasama 
ang pagtitiyaga, at ang ginhawa ay dumarating na kasama ang 
paghihirap. " 

Ang isang Arabong makata ay nagsabi: 

zAna ibana mga mata au fiatisa havana 

ana iva au natutuloa sa pagninilau-niiau kung ano 

ang maaari at hinai maaaring manguari, 

kaua t talikaan ang pag-aalata nangga t maaari, 

sapagkat ang pagaaaaia ng pasanin ng pagkavagavag au kanangaian. 

Jiarito ang iyong Fanginoon na nagkaloov 

sa iuo ng mga tunas patungkd sa kanapon, at gauunain, 

biua au magkakaioov nang Kung anuman 

ang sasapit sa kinavukasan. 

Ang isa pa ay nagsabi: 

Jtauaan ang mga vanguauari au aumalou 
sa kanilang nakatakaang lanaas, 



140 Huwag Malungkot 

at nuwaa matuloa malivana nasa malinaw na misivan, 

sa vaaitan na eras nana vaamirav na mata at vaaailat nito, 

si oAUak au naavavabaao na maa vaaau mula 

sa isana kalaaauan (tunao) sa ivana mlaaauan. 

Maghintay ng may pagtitiyaga 
para sa masayang mangyayari, 
— tumigil at magnilay-nilay 

Huwag mabahala tungkol sa iyong kayamanan na natinggal sa 
mga baul. Maliban na ikaw ay may pananampalataya kay Allah, ang 
iyong matatayog na kastilyo at iyong luntiang halamanan ay 
magdudulot lamang sa iyo ng pagkabalisa, pagdurusa at kawalan ng 
pag-asa. 

Huwag malungkot: maski ang dayagnosis (pagsusuri) ng 
doktor at ang gamot niya ay hindi makapagpapasaya sa iyo kung 
papayagan mo ang kalungkutan na mamalagi sa iyong puso, na 
hinahayaan ito na tumagos sa iyong emosyon at sa iyong pagkatao. 

Huwag malungkot: ikaw ay mayroong kakayahan na 
manikluhod kay Allah, at sa ganito, ikaw ay mahusay na 
nagpapakababa ng iyong sarili sa paanan ng pintuan ng Hari ng mga 
hari. Ikaw ay mayroong huling bahagi ng isang katlo (1/3) ng 
pinagpalang gabi upang manalangin kay Allah at upang idampi mo 
ang iyong ulo sa lapag sa pagpapatirapa. 

Huwag malungkot: si Allah ay lumikha para sa iyo ng 
kalupaan at kung anuman ang narito. Kanyang hinayaan ang 
halamanan ng kagandahan ay yumabong, na pinupuno Niya ito ng 
maraming uri ng halaman at mga bulaklak sa pares, kapwa lalaki at 
babae. At ginawa Niya ang matataas na punong palmera, mga 



Huwag Malungkot 141 

nagniningning na bituin, mga kagubatan, mga ilog at mga dalisdis, - 
gayon pa man, ikaw ay malungkot! 

Huwag malungkot: ikaw ay umiinom ng dalisay na tubig, ikaw 
ay lumalanghap ng sariwang hangin, ikaw ay lumalakad na malusog 
sa iyong dalawang paa, at ikaw ay natutulog sa gabi na mapayapa. 



Huwag malungkot: Malimit na maghanap ng 
pagpapatawad ni Allah, sapagkat ang iyong 
Panginoon ay Lagi nang Nagpapatawad 

iAko [Noah] ay nagsabi [sa kanila]: 'Humingi kayo ng kapatawaran 
sa inyong Panginoon; katotohanang Siya ay Lagi nang 
Nagpapatawad; kayo ay pagkakalooban Niya nang saganang 
ulan; at kayo ay gagawaran Niya nang higit pang kayamanan at mga 
anak, at ipagkakaloob Niya sa inyo ang halamanan at gayundin ng 
mga batis [na nagsisidaloy].'^ (Qur'an 71: 10-12) 

Kaya't malimit na maghanap ng pagpapatawad mula kay 
Allah at iyong aanihin ang kapakinabangan sa paggawa ng gayon: 
kapayapaan ng isipan, mga pinahihintulutang ikabubuhay, 
matutuwid na mga anak, at saganang ulan. 

iM [nag-uutos sa inyo]: 'Hilingin [panikluhuran] ninyo ang 
pagpapatawad ng inyong Panginoon, [at magsipanumbalik] kayo sa 
Kanya ng may pagsisisi, [at] Kanyang hahayaan na inyong tamasahin 
nang may kasiyahan ang isang mainam na biyaya sa isang 
natatakdaang panahon, at mabigyan Niya ang bawat mapaggawa ng 
kabutihan [mga mapagpaubaya] ng Kanyang nag-uumapaw na 
Biyaya [gantimpala; alalaong baga, sila na tumutulong at 
naglilingkod sa mga nangangailangan at karapat-dapat sa 
pamamagitan ng kanilang lakas at kayamanan].^ (Qur'an 11: 3) 



142 Huwag Malungkot 

At ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Sinuman ang malimit na humanap ng pagpapatawad (mula kay 
Allah), kung gayon, si Allah ay gumagawa para sa kanya ng 
mabuting kasasapitan sa bawat bagay na may kinalaman (sa kanya), 
at nagkakaloob sa kanya ng lunas (o daang palabas) sa bawat gipit 
na kalagayan." 

Isinalaysay sa Bukhari sa isang hadith na kilala bilang pinuno 
ng Al-Istighfaar (alalaong baga, mga panalangin na humihingi kay 
Allah ng Kanyang kapatawaran): 

"O ' Allah, Ikaw (po) ang aking Panginoon at wala ng iba pa ang 
karapat-dapat na pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Inyo. Ikaw 
(po) ang lumikha sa akin at ako ang Inyong alipin; at ako ay nasa 
ilalim ng Inyong kasunduan at pangako hanggang sa aking 
magagawa. Ako ay nagpapakupkop sa Inyo sa kasamaan na aking 
isinagawa. Aking tinatanggap sa Inyo ang Inyong kagandahang- 
loob sa akin, at aking inaamin ang aking kasalanan sa Inyo, kaya 't 
ako ay patawarin Ninyo; sapagkat katotohanang walang 
nagpapatawad ng kasalanan maliban sa Inyo." 



Huwag malungkot, — laging alalahanin si Allah 

Tungkol sa pag-aala-ala sa Kanya, si Allah, ang 
Pinakamaluwalhati ay nagwika: 

^Katotohanan, sa pag-aala-ala kay Allah, ang mga puso ay 
nakakasumpong ng kapahingahan!^ (Qur'an 13: 28) 

^Kaya't alalahanin ninyo Ako [sa pamamagitan nang pagdarasal at 
pagluwalhati]. Aalalahanin Ko [rin] kayo.^ (Qur'an 2: 152) 

AAX mga lalaki na lagi nang nag-aala-ala kay Allah at mga [mapag- 
ala-alang] babae na gumagawa ng gayon [labis na nag-aala-ala kay 



Huwag Malungkot 1 43 

Allah sa pamamagitan ng kanilang dila at puso habang nakaupo, 
nakatayo at nakahimlay at dumadalit ng mga pagpupuri at 
pagluwalhati sa Kanya]; sa kanila ay inihanda ni Allah ang 
pagpapatawad at malaking gantimpala [alalaong baga, ang Paraiso].^ 

(Quran 33: 35) 

iO kayong nagsisisampalataya! Alalahanin ninyo si Allah nang may 
high na pag-aala-ala; at luwalhatiin Siya sa umaga at hapon [ang 
pang-umagang pagdarasal o Fajr, at panghapong pagdarasal o Asr].^ 

(Qur'an 33: 41-42) 

AO kayong nagsisisampalataya! Huwag ninyong hayaan na ang 
inyong mga kayamanan at inyong mga anak ay makahadlang sa inyo 
upang alalahaning lagi si Allah.^ (Qur'an 63: 9) 

^At alalahanin mo ang iyong Panginoon kung ikaw ay nakakalimot 
..> (Qur'an 18: 24) 

^Kaya't ikaw ay maghintay ng may pagtitiyaga sa Pasya ng iyong 
Panginoon sapagkat katotohanang ikaw ay nasa pangangalaga ng 
Aming mga Mata, at ipagbunyi mo ang mga papuri ng iyong 
Panginoon kung ikaw ay magbangon mula sa pagkakatulog, at sa 
bahagi ng gabi ay ipagbunyi mo ang mga papuri sa Kanya at sa [oras] 
nang paglubog ng mga bituin!^ (Qur'an 52: 48-49) 

$0 kayong nagsisisampalataya! Kung inyong makatagpo ang 
pangkat [ng mga kaaway], tumindig kayo nang matatag [laban sa 
kanila] at alalahanin nang high ang Pangalan ni Allah [kapwa sa dila 
at isipan] upang kayo ay maging matagumpay^ (Qur'an 8: 45) 

Sa isang mapapanaligang hadith, ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Ang katulad ng isa na nakaka-ala-ala sa kanyang Panginoon kung 
ihahambing sa isa na hindi nakakaala-ala sa kanyang Panginoon ay 
katulad ng nabubuhay at patay." 



144 Huwag Malungkot 

Ang Propeta (saws) ay nagsabi rin: 

"Ang mufarridoon ay nakahihigit sa iba." Ang kanyang mga 
Kasamahan ay nagtanong, "Sino ang mufarridoon, 0' Sugo ni 
Allah?" Siya ay nagsabi, ''''Ang mga lalaki na madalas na nakakaala- 
ala kay Allah at mga babae na madalas na nakakaala-ala kay 
Allah." 

At sa isa pang mapapanaligang hadith, ang Propeta (saws) ay 
nagsabi: 

"Hindi baga ipagbibigay-alam ko sa inyo ang pinakamainam sa mga 
gawa, at ang pinakadalisay sa mga ito sa inyong Panginoon? Ang 
gawa na higit na mainam sa inyo kaysa ang gumugol ng ginto at 
pilak (sa isang mabuting layunin), at higit na mainam sa inyo kaysa 
ang makatagpo ang inyong kaaway at kanilang gilitin ang inyong 
lalamunan at gayundin kayo sa kanila?" Sila ay nagsabi, "Oo, 0' 
Sugo ni Allah.'''' Siya ay nagsabi, "Ang pag-aala-ala kay Allah." 

Ang sumusunod ay isang mapapanaligang hadith: 

"Isang tao ang lumapit sa Propeta at nagsabi, ' O ' Sugo ni Allah, ang 
mga pag-uutos ng Islam ay lubhang maramipara sa akin, at ako ay 
nasa matandang gulang na; kaya 't ipagbigay-alam mo sa akin ang 
bagay na ako ay makakakapit dito.' Siya ay nagsabi, 'Na ang iyong 
dila ay manatiling namamasa-masa sa pag-aala-ala kay Allah.''" 

Huwag malungkot, — kailanman ay huwag 
mawalan ng pag-asa sa habag ni Allah 

^Katiyakang walang nawawalan ng pag-asa sa Habag ni Allah, 
maliban sa mga tao na hindi sumasampalataya.)) (Qur'an 12: 87) 

^[Sila ay binigyan ng palugit], hanggang nang ang Aming mga Sugo 
ay mawalan na ng pag-asa at nag-isip na sila ay itinuring na mga 



Huwag Malungkot 145 

sinungaling ng kanilang pamayanan [sila ay itinatwa at itinakwil], sa 
gayong kalagayan ay dumatal sa kanila ang Aming tulong...^ 

(Qur'an 12: 110) 

^Kaya't tinugon Namin ang kanyang panambitan, at Aming iniligtas 
siya sa kapighatian. Sa gayon Namin inililigtas ang mga 
sumasampalataya [na nananalig sa Kaisahan ni Allah, umiiwas sa 
kasamaan at gumagawa ng kabutihan].^ (Qur'an 21: 88) 

i.At kayo ay nag-iisip ng may pag-aalinlangan kay Allah. Sa gayong 
kalagayan, ang mga sumasampalataya ay sinubukan at nauga nang 
matinding pagkalog.j) (Qur'an 33: 10-11) 

Huwag magdalamhati sa pasakit na ibinigay sa iyo ng iba, at 
patawarin sila na nagturing sa iyo nang hindi mabuti. 

Ang halaga ng pagkainggit at matinding hinanakit ay lubhang 
malaki (o marami), ito ang halaga na binabayaran ng mapaghiganting 
tao dahil sa kanyang masamang hangarin sa iba. Siya ay nagbabayad 
sa ganito ng kanyang puso, laman at dugo. Ang kanyang 
kapayapaan, paglilibang, at kanyang kaligayahan, - ang mga ito ay 
kanyang iniiwan sapagkat siya ay nagnanais ng tamis ng 
paghihiganti at sapagkat siya ay naghihinanakit sa iba. 

Ang pagkainggit at matinding hinanakit ay mga sakit na 
binigyang-lunas ni Allah ng kagalingan at lunas: 

^[Yaong] mga nagtitimpi ng galit at nagpapatawad ng mga tao...j» 

(Qur'an 3: 134) 

^Magpakita kayo ng pagpapatawad, at magtagubilin kung ano ang 
mabuti, at lumayo kayo sa mga luku-luko [o hangal, alalaong baga, 
sila ay huwag ninyong patulan].j» (Qur'an 7: 199) 

^Ang mabuting gawa at masamang gawa ay hindi magkatulad. 
Itaboy [kasuklaman] ang [masama] sa pamamagitan [ng gawa] na 



1 46 Huwag Malungkot 

mabuti, kung magkakagayon, siya na sa pagitan mo at niya na may 
pagkagalit [sa isa't isa, ay mangyayari] na tila ba siya ay dati nang 
malapit na kaibigan> (Qur'an 41: 34) 

Huwag magdalamhati sa anumang nakalipas na nangyari sa 
iyong buhay, sapagkat katotohanang ikaw ay higit na pinagpala. 

Magnilay-nilay sa maraming kagandahang-loob at mga regalo 
ni Allah na ipinagkaloob sa iyo at maging mapagpasalamat sa Kanya. 
Ipaala-ala mo sa iyong sarili ang maraming biyaya ni Allah, sapagkat 
Siya, ang Pinakamakapangyarihan ay nagwika: 

^At kung inyong bibilangin ang mga pagpapala [Biyaya] ni Allah, 
kailanman ay hindi ninyo ito makakayang bilangin.^ (Qur'an 16: 18) 

iA\ kinumpleto at pinerpekto [ni Allah] ang Kanyang mga Biyaya sa 
inyo, [kapwa] sa lantad [alalaong baga, Kaisahan ni Allah, 
kalusugan, kagandahan, atbp.] at nalilingid [pananampalataya kay 
Allah, karunungan, kaalaman, patnubay, kaligayahan sa Kabilang 
Buhay at Paraiso, atbp.].|> (Qur'an 31: 20) 

iAt kung anuman ang biyaya [at magagandang bagay] na nasa inyo, 
ito ay mula kay Allah. At kung ang kasamaan [kapinsalaan] ay 
dumatal sa inyo, kayo ay naninikluhod ng tulong sa Kanya.^ 

(Qur'an 16: 53) 

^Hindi baga Namin nilikha ang kanyang dalawang mata? At ang dila, 
at dalawang labi? At Aming ipinamalas [ipinaalam] sa kanya ang 
dalawang landas [tumpak at mali]?^ (Qur'an 90: 8-10) 

Ang buhay, ang kalusugan, ang kakayahan ng pandinig at 
pangmasid, ang dalawang kamay at dalawang binti, ang tubig, ang 
hangin, ang pagkain, - ang mga ito ay ilan sa mga higit na lantad na 
mga biyaya ng mundong ito, samantalang ang pinakadakila sa lahat 
ng mga biyaya ay (yaong) Islam at tamang patnubay. Ano ang 



Huwag Malungkot 147 

sasabihin mo sa kanya na nag-alok sa iyo ng malaking halaga ng pera 
bilang kapalit ng iyong mga mata, ng iyong mga tainga, ng iyong 
mga binti, ng iyong mga kamay, ng iyong puso? Sa katotohanan, 
gaano kalaki ang iyong kayamanan? Sa pamamagitan nang hindi 
pagpapasalamat kay Allah, ikaw ay hindi nagbibigay ng katarungan 
sa hindi mabilang na kagandahang-loob ni Allah. 

Huwag magdalamhati sa mga 
walang halagang bagay 

Sa pamamagitan ng kawalan ng pakialam sa maliliit na bagay, 
ikaw ay nagpakita ng isang pag-uugali na maghahatid sa iyo ng 
kaligayahan, sapagkat ang isa na mataas sa kanyang mga hangarin ay 
abalang-abala lamang sa kasasapitan sa Kabilang Buhay. 

Ang isa sa mga banal ng ating sinundang (henerasyon) ay 
nagpayo sa isa sa kanyang mga kapatid ng sumusunod na pananalita: 

"Maging abala lamang tungkol dito: tungkol sa pakikipagtipan 
kay Allah, tungkol sa pagtindig sa Kanyang harapan, at tungkol sa 
Kabilang Buhay." 

iSa. Araw na yaon, kayo ay ihaharap sa Pagsusulit at walang 
anumang lihim ang inyong maikukubli.^ (Qur'an 69: 18) 

Walang isa mang pagkabalisa o pag-aala-ala na ang halaga (o 
katuturan) nito ay hindi nababawasan kung ito ay ihahambing sa pag- 
aala-ala ng Kabilang Buhay. Ano ang mga pagkabalisa ng buhay na 
ito? Ito ay ang estado (katayuan), karangalan, katanyagan, kita na 
pangkabuhayan, kayamanan, mga malalaking tahanan, at mga anak. 
Ang lahat ng mga ito ay walang halaga kung ihahambing sa 
pagsusulit sa harapan ni Allah! 



1 48 Huwag Malungkot 

Si Allah ay naglarawan sa Kanyang mga kaaway, ang mga 
mapagkunwari, sa pagsasabi: 

i... Habang ang isang pangkat naman ay natitigatig sa kanilang sarili 
sa pagkabalisa, na ginigiyagis ng [kanilang] maling hinala kay Allah 
[na salat sa katotohanan]...^ (Qur'an 3: 154) 

Ang kanilang pinagkakaabalahan ay para sa kanilang sarili, 
ang kanilang sikmura, at kanilang pagnanasa; wala silang alam na 
mas mataas na mga mithiin. 

Nang ang mga tao ay mangako ng kanilang katapatan sa 
Propeta (saws) sa ilalim ng punongkahoy, ang isa sa mga 
mapagkunwari ay dali-daling lumisan upang hanapin ang kanyang 
pulang kamelyo na napaligaw. Siya ay nagsabi: 

"Para sa akin, ang hanapin ang aking kamelyo ay higit kong 
nagugustuhan kaysa ang seremonya ng pangako ng katapatan." 

At dahil sa kaugnayan ng ganitong pangyayari, ang sumusunod ay 
isinalaysay sa isang hadith: 

"Lahat kayo ay pinatawad na, maliban sa may-ari ng pulang 
kamelyo.'"'' 

Ang isa sa mga mapagkunwari, na nababalisa lamang tungkol 
sa kanyang sarili, ay nagsabi sa kanyang mga kasamahan tungkol sa 
ekspedisyon (paglalakbay na may hangarin) sa Tabuk, "Huwag 
magmartsa nang pasulong sa init." Si Allah, ang Kataas-taasan ay 
nagwika: 

<$Higit na matindi ang init ng Apoy ng Impiyerno...^ (Qur'an 9: 81) 
Ang isa pa sa kanila ay nagsabi: 

AAko ay iyong payagan [na manatili sa aking tahanan; alalaong baga, 
na huwag mapabilang sa Jihad (o banal na pakikipaglaban para kay 



Huwag Malungkot 149 

Allah)], at ako ay huwag mong ilagay sa pagsubok.^ 

(Qur'an 9: 49) 

At si Allah ay nagwika: 

<tWalang alinlangan na sila ay nahulog sa pagsubok.^ (Qur'an 9: 49) 

Samantala, ang iba pa rin ay naliligalig at abala lamang sa 
kanilang kayamanan at mga pamilya: 

<$Kami ay naging abala sa pamamahala ng aming mga ari-arian at sa 
aming pamilya, - maaari bang hingin mo ang kapatawaran tungo sa 
amin?£ (Qur'an 48: 11) 

Ang mga ganitong pag-aalala o pinagkakaabalahan ay mga 
maliliit na bagay (o walang kuwenta) na ang sinuman ay hindi 
marapat na mabahala, - maliban lamang sa kanila, na ang kanilang 
sarili ay walang kuwenta at walang halaga. Kung tungkol naman sa 
mariringal na mga Kasamahan (ng Propeta), sila ay nagnais ng mga 
kagandahang-loob ni Allah at sila ay nagmithi sa Kanyang 
pagkalugod. 

Huwag malungkot, talikdan 
ang pagkabagabag 

Ang kawalan ng pinagkakaabalahan ay mapangwasak, at ang 
karamihan ng mga tao na nagdurusa sa mga pagkabahala at 
pagkabagabag ay yaon ding mga tao na walang ginagawa at hindi 
aktibo. Ang mga tsismis at bali-balita ang tangi lamang dibidendo o 
pakinabang sa kanila na mga bangkarote (o mga nalugi) sa 
makabuluhan at mabungang gawa. 

Abalahin ang iyong sarili sa mga (ilang) bagay-bagay at gawin 
yaon nang mataman. Magbasa, dumalit at lumuwalhati sa iyong 
Panginoon ng may pagpupuri. Magsulat, dumalaw sa mga kaibigan, 



1 50 Huwag Malungkot 

at magkaroon ng kapakinabangan sa iyong oras. Sa maikling salita, 
huwag ibigay ang isa man (sa iyong) sandali sa kawalan ng 
ginagawa. Sa araw na iyong gawin ang ganito, ito ay magiging araw 
na ang mga pagkabagabag at pagkabalisa ay makakatagpo ng landas 
sa iyong buhay Ang pamahiin at masamang mga bulong ay papasok 
sa iyong isipan, na magpapahintulot sa iyo upang maging larangang- 
laruan ng mga laro ng demonyo. 

Huwag magdamdam (o malungkot) sa tao na nakakalimot o 
nagtatatwa sa mga kagandahang-loob na minsan mo nang naibigay 
sa kanya, sapagkat ang iyong ninanais ay marapat lamang na tanging 
para sa gantimpala ni Allah. 

Dalisay at matapat na magsagawa nang mabubuting gawa para 
sa pagkalugod ni Allah, at huwag umasam ng magkapanabay na 
pagbati o pagtanaw ng utang na loob sa kaninumang tao. Huwag 
mong isapuso ang isang kagandahang-loob na iyong ipinagkaloob sa 
sinuman at nangyari na siya ay walang damdamin ng pasasalamat, na 
walang ipinakikitang tanda ng pagpapahalaga sa anumang iyong 
ginawa. Hanapin ang iyong gantimpala kay Allah. Si Allah ay 
nagsabi tungkol sa Kanyang matutuwid na mga alipin: 

i... Habang sila ay naghahanap ng mga biyaya mula kay Allah at 
upang mabigyang-kasiyahan Siya.^ (Qur'an 59: 8) 

^Ipagbadya: 'Hindi ako humihingi sa inyo para rito ng anumang 
kabayaran...'^ (Qur'an 25: 57) 

^At wala siyang iniisip na pag-asam ng ganti sa sinuman [na kanyang 
dinamayan]> (Qur'an 92: 19) 

^Katotohanang kami ay nagpapakain sa inyo para sa kasiyahan ni 
Allah. Kami ay hindi naghahangad ng pabuya [gantimpala], 
gayundin ng pasasalamat mula sa inyo.^ (Qur'an 76: 9) 



Huwag Malungkot 151 

Kaya't gawin mo ang iyong pakikitungo kay Allah lamang, 
sapagkat Siya lamang ang Tanging Isa na nagbibigay ng gantimpala 
sa mga tao para sa mabubuting gawa. Siya ang nagbibigay at Siya 
ang nagkakaloob, o Siya ang nagpaparusa at Siya ang nagpapasulit, 
na nalulugod sa kanila na gumagawa nang mainam at napopoot sa 
mga gumagawa ng kasamaan. 

Ang mga martir ay napatay sa Qandahar, at si Umar (nawa'y 
kalugdan siya ni Allah) ay nagtanong sa mga kasamahan, "Sino ang 
napatay?" Sila ay bumanggit sa kanya ng ilang pangalan at sila ay 
nagsabi, "Ang mga tao na iyong kilala." Ang mga mata ni Umar ay 
napuno ng luha at siya ay nagsabi, "Ngunit si Allah ang nakakaalam 
sa kanila." 

Isang banal na tao ang nagpakain ng pinakamainam at 
pinakapinong pagkain sa isang bulag na tao. Ang kanyang pamilya 
ay nagsabi sa kanya, "Ang bulag na taong ito ay hindi nakakaalam 
kung ano ang kanyang kinakain (kaya't bigyan mo siya ng bagay na 
may mababang kalidad)." Siya ay tumugon, "Ngunit si Allah ang 
nakakaalam!" 

Sapagkat si Allah ang nakakaalam sa iyong mga gawa, na 
nakakaalam ng kabutihan na iyong ginagawa at sa tulong na iyong 
ibinibigay sa iba, manatiling walang inaala-ala at hindi nababalisa 
tungkol sa anumang iisipin ng mga tao. 

Huwag magdalamhati kung ang iba 
ay manisi at humamak sa iyo 

iSila ay hindi makagagawa sa inyo ng kasahulan [kapinsalaan], 
maliban sa walang saysay na pang-iinis...^ (Qur'an 3: 111) 



152 Huwag Malungkot 

iAt huwag kang magdalamhati sa kanila [mga mapagsamba sa diyus- 
diyosan at mga pagano], at huwag kang magkaroon ng lumbay 
dahilan sa kanilang binabalak.) (Qur'an 16: 127) 

^Nguni't sila ay huwag mong saktan [pahirapan], at magtiwala ka 
kay Allah...) (Qur'an 33: 48) 

^Datapuwa't si Allah ang nagpatunay ng kanyang kawalang- 
kasalanan sa mga ibinibintang sa kanya...) (Qur'an 33: 69) 

Ang isang Arabong makata ay nagsabi: 

(iAna malawak na karaaatan au walana 

naaaramana mpanamamn, 

Kuna ana batanq lalaki au maanaais sa loov nito na vato. 

Sa isang hadith na may grado (antas) na hasan, ang Propeta 
(saws) ay nagsabi: 

"Huwag magsalita ng masama sa akin tungkol sa aking mga 
Kasamahan, sapagkat katotohanang aking nagugustuhan na iwanan 
kayo na may magaling na dibdib." 

Huwag malungkot kung (ikaw ay) mahirap 

Habang mas high na nasisiyahan ang katawan, ang kaluluwa 
ay higit na nadudumihan, at mayroong kaligtasan sa pagkakaroon 
lamang ng ilan o kakaunti. Ang pagtatamasa lamang ng bagay na 
iyong kinakailangan sa mundong ito ay isang maagang ginhawa na 
ipinagkakaloob sa kanila ni Allah na Kanyang kinalulugdan sa Upon 
ng Kanyang mga alipin. 

^Katotohanang Kami ang magmamana sa kalupaan at anumang 
naroroon, at sa Amin ang kanilang pagbabalik.) (Qur'an 19: 40) 



Huwag Malungkot 153 

Isang makata ang nagsabi: 

eAna tuvig, tinapau, at (ilim, 

ana mga ito ana himuiuo nana niait na kaligauakan, 

aking itinatwa ana maa Kaaanaanana-looO na aking Tanainoon, 

kung sasavihin ko na am au mauroona kakaunti lamana. 

Ano ba sa mundong ito ang tunay na mahalaga, maliban sa 
malamig na tubig, mainit na tinapay, at saganang lilim! 

Huwag malungkot sa mga pangamba 
(sa) kung ano ang maaaring mangyari 

Sa Torah (mga Batas), ang sumusunod ay isinaad: 

"Ang karamihan sa mga pinangangambahan na mangyayari ay 
hindi kailanman nagaganap!" 

Ito ay nangangahulugan na ang karamihan sa mga pag-aatubili 
at pangamba nang napipintong kahirapan ay hindi nangyayari na 
magkahugis tungo sa realidad o katotohanan. Ang mga haka-haka ng 
isipan ay higit na marami sa bilang at sa nasasakop kaysa sa mga 
bagay na talagang nagaganap sa buhay. 

Isang Arabong makata ang nagsabi: 

zAkina sinavi sa akina puso nana ito au salakauin 

na simvuuo na paakavaaavaa: 

magina masaua, sapagkat ang karamihan 

ng pangamva au hindi tunau. 

Ito ay nagbabadya na kung ikaw ay makarinig nang 
napipintong kalamidad, o makarinig nang paparating na malaking 
kapahamakan, huwag masyadong maalarma, sapagkat natatangi na 



1 54 Huwag Malungkot 

ang karamihan ng mga prediksyon o hula tungkol sa napipintong 
kapinsalaan ay hindi totoo. 

^'Ang aking [sariling] pangyayari [kahahantungan] ay inilalaan ko 
kay Allah; sapagkat si Allah ay Lagi nang Nagmamasid sa Kanyang 
mga alipin.' Kaya't pinangalagaan siya ni Allah sa mga kasamaan na 
kanilang binalak [laban sa kanya]...^ (Qur'an 40: 44-45) 

Huwag malungkot sa pamumuna mula sa 
mainggitin at may mahinang pag-iisip 

Ikaw ay gagantimpalaan kung ikaw ay magpapakita ng 
pagbabata sa kanilang pamimintas at sa kanilang walang galang na 
pamumuna. Habang higit ka nilang pinipintasan, mas higit na 
nadaragdagan ang iyong halaga, sapagkat siya lamang na walang 
natatamo ang isa na hindi kinaiinggitan (o walang naiinggit sa 
kanya), at sang-ayon sa salitain ng Arabo: "Ang mga tao ay hindi 
naninipa ng isang patay na aso." 

Isang makata ang nagsabi: 

Sila au naiinggit sa karma na nakahihigit sa kanila, 

arm mga tao au nagpapakita sa karma ng pagkamuhi at pagtutol, 

katulaa na lamang ng mga nagmamaktol na vavae, 

na nagsasalita tungkol sa maganaang aalaga, 

nang mau pagkainqgit at mau masamang nangarin, 

- na siua au mula sa mau mavava at kamak na pag-uugali. 

Si Zuhayr ay nagsabi: 

Sila au naiinggit sa mga vagau na ivinagkaloov sa kanua, 

si oAllak au ninai kukuha sa kanua (ng lianuana ivinagkalootj 

na fsiuang) sanni ng kanilang paqhihinanak.it. 



Huwag Malungkot 155 

Ang isa pa ay nagsabi: 

liaiinaaitan niia ana akina kamatauan, 
anona kavuktutan ito, kanit na sa akina kamatauan, 
ako au fundi niia pinaliatas sa kanilana paakainaait. 
Ang iba pang makata ay nagsabi: 

oAko au dumaaaina tunakol sa kawalana-Katarunaan 

na maa mapaakalat na tsismis, 

at tiinai ka makakataavo na karanaal-ranaal 

at mataaumvau na tao na nakatakas sa vaakainaait, 

ikaw au nananatili, 

U kaaaiana-aaiana at mau nalaaana 

kaiviaan na viktima nito, aauunman, 

waianq sinuman ana naahininanakit sa kanua 

na kanavaa-navaa at uvoa na soma. 

Sa isa pang tula: 

liuna ana isana tao au makaratina sa lanait aanil 

sa kanuana karinaalan, kuna aauon, 

ana kanuana maa kaawau au katulaa na faami sa) 

vilana na maa vituin sa lanait, 

sua au tumutuaia sa kanua na aumaaamit na pana na mau 

taalau na (anat-lanat na uri na paamamalupit, 

maakaaauunman, ana kanilana maa pana-aavuso 

au tiinai maananantona sa kanila sa antas 

na kanuana paakamarinqal. 



156 Huwag Malungkot 

Si Propeta Moises (Moosa) ay humiling sa kanyang 
Panginoon na pagbawalan ang mga tao sa pang-aabuso sa kanya sa 
pamamagitan ng kanilang dila. Si Allah ay nagwika, "O' Moises, 
hindi Ko ito ginawa sa Aking Sarili, Ako ang lumikha sa kanila at 
nagkaloob sa kanila (ng kanilang ikabubuhay), at sila ay 
lumapastangan at tumungayaw sa Akin!" 

Dito ay mapapanaligan na isinalaysay na ang Propeta (saws) 
ay nagsabi: 

"Si Allah ay nagwika, 'Ang anak ni Adan ay tumungayaw sa Akin at 
lumapastangan sa Akin, at siya ay walang karapatan na gawin ito. 
At sa kanyang pagtutungayaw sa Akin, siya ay nagtutungayaw sa 
panahon, at Ako ang panahon: Aking pinagsasalit-salit ang araw at 
gabi sa Aking nais. At sa kanilang panglalapastangan sa Akin, sila 
ay nagsasabi na Ako ay may asawa at anak, at Ako ay (parehong) 
walang asawa gayundin ng anak.'" 

Hindi mo marahil magagawa na mapigilan ang mga tao na 
sumalakay sa iyong karangalan, ngunit magagawa mo na maging 
mahusay, at sa kalaunan, huwag pansinin at lumayo sa kanilang 
pamumuna at pang-uuyam. 

Ang iba pang makata ay nagsabi: 

oAko ail Kumiicilos na naaaaan sa (wrap na) 

nanaal na tumutunaauaw sa akin, 

at am ail naapatulou sa akina aatina aaan na naasasak: 

siua au walana kinalaman sa akin! 

Ang mga hangal at luku-luko ay maliwanag na naiinsulto ng 
mga nagniningning, sila na mariringal, at sila na nagpapamalas ng 
katalinuhan. 



Huwag Malungkot 157 

tiuna ana lams at mabubutinq vuntos na akinq taqlau 

au akinq mqa kasalanan, kunq qauon, 

vakisuuo ('arm na inuonq) saiinin sa akin, 

vaano ako makaqaqawa nq mqa paqvavaqo. 

^Kasawian [sa kaparusahan] ang bawat makakating dila na 
naninirang-puri sa talikuran; na nagtitipon ng mga kayamanan at 
abalang-abala sa pagbibilang nito; na nagpapalagay na ang kanyang 
kayamanan ay makapagpapahaba ng kanyang buhay nang walang 
hanggan! Hindi [ito tulad ng kanyang pag-aakala]! Katotohanang 
siya ay ihahagis sa Dumudurog na Apoy^ (Qur'an 104: 1-4) 

Ang isang bantog na Kanluraning manunulat ay nagsabi: 

"Gawin kung ano ang tama, at matapos ay italikod mo ang iyong 
likuran sa bawat bulgar o mahalay na pamimintas." 

Huwag tumugon sa isang mapaminsalang pahayag na ginawa 
tungkol sa iyo. Ang pagbabata ay nakapaglilibing sa mga kamalian, 
ang pagkamapagparaya ay mataas, ang katahimikan ay nakatatalo sa 
kaaway, ang pagpapatawad ay karangalan, na rito ikaw ay 
gagantimpalaan. Kung ang mapanirang pamumuna ay isinulat 
tungkol sa iyo, iyong maalaman na ang kalahati nang mga 
nakakabasa ng gayong bagay ay mabilis na nakakalimot sa mga ito, 
samantalang ang ibang kalahati, sa una pa lang ay hindi na 
interesado. Kaya't huwag lumikha ng higit pang ingay at kuskos- 
balungos sa pamamagitan nang pagpapabulaan sa anumang sinabi. 

Ang isang matalinong tao ay nagsabi: 

"Ang mga tao ay malilimutin sa iyo at sa akin, at abala sa 
pagsusumikap para sa kanilang tinapay At kung ang isa sa kanila 
ay nauuhaw, makakalimutan niya ang aking kamatayan at ang sa 
iyo." 



1 58 Huwag Malungkot 

Isang makata ang nagsabi: 

Jtuwaa mona ipanauaa ana iwna Imnau-vunau 

sa iwna msamanan na katavi sa toman, 

savaakat sila ait naiinaqit at maasasaua 

sa iuonu kasamaana-valad. 

Ang isang bahay na sa loob nito ay may kapayapaan at tinapay 
ay higit na mainam kaysa sa isang bahay na sagana sa maraming uri 
nang mamahaling pagkain, magkagayunman, ito ay isang lugar ng 
kaguluhan at pagkabalisa. 

Huminto upang magnihy-nilay 

Huwag malungkot: sapagkat ang karamdaman ay isang 
pansamantalang kalagayan ng pagkatao; ang kasalanan ay maaaring 
mapatawad; ang pagkakautang ay mababayaran; ang bihag ay 
mapapakawalan; ang minamahal na nangibang bansa ay magbabalik; 
ang makasalanan ay magsisisi; at ang mahirap ay daragdagan sa 
kanilang kayamanan. 

Huwag malungkot, dahil, hindi mo ba nakikita kung paano 
ang mga itim na ulap ay nagsisipangalat at ang marahas na hangin ay 
humuhupa? Ang iyong paghihirap ay masusundan ng ginhawa at ang 
iyong kinabukasan ay magliliwanag. 

Huwag malungkot, sapagkat ang lagablab ng araw ay 
mapapawi sa pamamagitan nang malabay na lilim; ang uhaw ng 
katanghalian ay mapapaginhawa nang sariwang tubig; ang matinding 
kirot ng gutom ay makakatagpo ng lunas sa mainit na tinapay; at ang 
pagkabalisa sa kawalan ng tulog ay masusundan nang mahinahong 
tulog; ang mga kirot ng karamdaman ay kagyat na malilimutan 
matapos na magbalik ang kalusugan. Nakasalalay lamang sa iyo na 



Huwag Malungkot 159 

magtiis na muna sa maigsing oras at maging matiyaga sa mga ilang 
sandali. 

Huwag malungkot, sapagkat kahit na nga ang mga doktor, ang 
matatalinong tao, ang mga pantas, ang mga makata, ay mahihina at 
walang kakayahan na tutulan o baguhin ang kung anuman ang 
nakatakda. 

Si Ali ibn Jabla ay nagsabi: 

jRarakil ana daang palavas au aaratina, maranil, 

atina pinagiginnawa ana atina sarili sa pag-aakala (maranil sa isipan), 

kaua t huwag mawalan na pag~asa kunq ikaw au nakatagpo 

na kanirapan o karamaaman na nakapagpapanina na iuong espiritu, 

sapagkat ang pinakamalapit au aumating upang magpaginnawa, 

ito au nana mawalan siua na lanat ng pag-asa. 

Huwag malungkot: piliin mo para sa iyong sarili kung anuman 
ang pinili ni Allah para sa iyo. 

Tumindig kung Kanyang ninais na ikaw ay tumindig, at 
umupo kung ipinag-utos Niya na ikaw ay umupo. Magpamalas ng 
pagtitiyaga kung ginawa Niya na ikaw ay maging mahirap, at maging 
mapagpasalamat kung ginawa Niya na ikaw ay maging mayaman. 
Ang ganitong mga puntos ay nauunawaan mula sa pahayag na, "Ako 
ay nalulugod kay Allah bilang aking Panginoon, sa Islam bilang 
isang Relihiyon, at kay Muhammad bilang isang Sugo." 
At isang Arabong makata ang nagsabi: 

Jtuwag numavi ng piano para sa iuong sarili, 

ang mga tao ng pagpapakana au winasak, 

maging kuntento sa lAming pagtatakaa, 

Kami au higit na karapat-dapat na magpiano para 

sa iuo kausa sa iuong sarili. 



1 60 Huwag Malungkot 

Huwag malungkot: palagpasin ang mga gawa ng iba. 

Hindi sila makapaglalatag ng pag-aangkin na sila ay 
makapagbibigay ng kapakinabangan o kapinsalaan, kamatayan o 
buhay, gantimpala o kaparusahan. 

Si Ibraheem ibn Adham ay nagsabi: 

"Kami ay namuhay ng gayong buhay (ng kamangha-manghang 
kasiyahan sa pagsamba kay Allah) na kung ang mga hari ay 
makakaalam nito, sila ay lalaban sa amin dahil dito ng may mga 
espada." 

Si Ibn Taymiyah ay nagsabi: 

"Kung minsan ang puso ay nasa gayong kalagayan, na aking 
masasabi: kung ang mga tao ng Paraiso ay makakaranas ng 
ganito, kung gayon, katiyakang nagkaroon sila ng kamangha- 
manghang buhay." 

Kanyang sinabi sa isa pang okasyon: 

"Kung minsan ang puso ay nagsasayaw nang may masidhing 
kagalakan, sa kaligayahan nang pag-aala-ala kay Allah at ang 
pakiramdam na malapit sa Kanya." 

Kanya ring sinabi nang siya ay pumapasok sa bilangguan, 
habang ang mga bantay ay nagsasara ng mga pintuan para sa kanya: 

^Kaya't isang dingding ang ititindig sa pagitan nila na rito ay may 
tarangkahan. Sa loob nito ay naroroon ang walang maliw na Habag, 
at sa labas nito ay naroroon ang Kaparusahan!^ (Qur'an 57: 13) 

Kanyang sinabi habang siya ay nasa bilangguan: 

"Ano ang magagawa ng aking mga kaaway sa akin! Ang aking 
halamanan at aking paraiso ay nasa loob ng aking dibdib, saan 
man ako magpunta, sila ay kasama ko. Kung ang aking mga 



Huwag Malungkot 161 

kaaway ay pumatay sa akin, ako ay magiging isang martir at kung 
ako ay itaboy nila sa aking bansa, ako ay pupunta sa ibang bansa 
bilang isang turista; at sa pagkukulong nila sa akin, hinayaan nila 
na ako ay mapag-isa (upang ako ay makasamba kay Allah)." 

Ang isang matalinong tao ay minsang nagsabi: 

"Ano ang kanyang natagpuan, siya na nawalan ng (Panginoong) 
Allah, at ano ang kanyang natuklasan, siya na nakatagpo ng 
(Panginoong) Allah? Sila kailanman ay hindi magiging 
magkapantay; siya na nakatagpo kay Allah ay nakatagpo ng 
lahat-lahat, at siya na iwinala si Allah ay nawalan ng lahat-lahat." 

Huwag maging bulag na damhin ang pagdurusa; sa halip, 
tiyakin na iyong nalalaman ang halaga ng bagay kung bakit ikaw ay 
nakadarama ng kalungkutan. 

Ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Para sa akin na sabihin, 'Gaano haperpekto si Allah, ang lahat ng 
papuri ay para sa Kanya, wala ng iba pa ang karapat-dapat pag- 
ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya, at si Allah ang 
pinakadakila\ ay higit na mahal sa akin kaysa sa lahat nang 
sinisikatan ng araw." 

Sa mayayamang tao, sa kanilang mga kastilyo, mga bahay, at 
kayamanan, ang isa sa ating mga banal na sinundang henerasyon ay 
nagsabi: 

"Tayo ay kumakain at sila ay kumakain. Tayo ay umiinom at sila 
ay umiinom. Tayo ay nakakakita at sila ay nakakakita. Tayo ay 
hindi tatawagin upang magsulit at sila ay pananagutin (alalaong 
baga, sa kanilang kayamanan, kung paano ito nakamit at kung 
paano ito ginugol)." 

Sa mga salita ng isang makata: 



162 Huwag Malungkot 

<±Anq unarm qavi sa (ivinqan au nakapanquari 
sa karma na makalimot sa mqa kastiluo ni 
Khosrau at sa mqa kauamanan ni Laesar. 

Si Allah ay nagwika: 

iA.t katotohanan, kayong lahat ay dumating sa Amin na nag-iisa [na 
walang kayamanan, mga kasama o anupamang bagay], katulad nang 
kayo ay Aming likhain sa pasimula.^ (Qur'an 6: 94) 

Ang mga nananampalataya ay nagsabi: 

<|lto ang ipinangako sa atin ni Allah at ng Kanyang Sugo 
[Muhammad], at si Allah at ang Kanyang Sugo ay nagsabi ng 
katotohanan.^ (Qur'an 33: 22) 

At ang mga mapagkunwari ay nagsasabi: 

^Si Allah at ang Kanyang Sugo ay walang ipinangako sa atin maliban 
sa kahibangan!> (Qur'an 33: 12) 

Ang iyong buhay ay produkto ng iyong kaisipan. Ang kaisipan 
na iyong pinamumuhanan ay magkakaroon ng hindi mapapawing 
epekto sa iyong buhay, maging ito man ay masayang kaisipan o 
malungkot na kaisipan. 

Isang makata ang nagsabi: 

<^Anq takot au hindi pumupuno sa akinq puso vaqo 

ana panquauari na akinq kinatatakutan, 

at ako au hindi luvhanq naliiiqaliq kunq 

ana qauonq panquauari au hindi naqanap. 



Huwag Malungkot 1 63 

Huwag malungkot, 

— gumawa nang mabuti sa iba 

Ang maging lingkod sa iba ay naghahantong sa kaligayahan. 
Sa isang mapapanaligang hadith, ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Katotohanang si Allah ay magwiwika sa Kanyang alipin habang 
Siya ay kumukuha ngpagsusulit sa kanya sa Araw ng Paghuhukom, 
'O' anak ni Adan, Ako ay nagugutom atAko ay hindi mo pinakain. ' 
Siya ay sasagot, 'Paano ko Kayo pakakainin, Ikaw (po) ang 
Panginoon ng sandaigdigan!' Siya (Allah) ay magsasabi, 'Hindi mo 
ba alam na ang Aking alipin na si ganoon at si ganito na anak ni 
ganoon at ni ganito ay nakadama ng pagkagutom, at hindi mo siya 
pinakain. Alas! Kung pinakain mo lamang siya, iyong matatagpuan 
ito (alalaong baga, ang gantimpala) na nasa Akin. O ' anak ni Adan, 
Ako ay nauuhaw at hindi mo binigyan ng anumang maiinom.' Siya 
ay magsasabi, 'Paano ko Kayo mabibigyan ng inumin, at Ikaw (po) 
ang Panginoon ng sandaigdigan !' Siya (Allah) ay magsasabi, 'Hindi 
mo ba alam ang Aking alipin na si ganoon at si ganito, ang anak ni 
ganoon at ni ganito ay nauuhaw at hindi mo siya binigyan ng 
inumin. Alas! Kung binigyan mo lamang siya, iyong matatagpuan 
yaon (alalaong baga, ang gantimpala) na nasa Akin. O ' anak ni 
Adan, Ako ay nagkasakit at hindi mo Ako dinalaw.' Siya ay 
magsasabi, 'Paano ko Kayo dadalawin, at Ikaw (po) ang Panginoon 
ng sandaigdigan!' Siya (Allah) ay magsasabi, 'Hindi mo ba alam 
ang Aking alipin na si ganoon at si ganito, ang anak ni ganoon at ni 
ganito ay nagkasakit at hindi mo siya dinalaw. Alas! Kung dinalaw 
mo lamang siya, matatagpuan mo Ako na nasa kanya." 

Narito ang isang interesadong puntos; ang panghuling isang 
katlo ng hadith ay ang salitang: "...matatagpuan mo Ako na nasa 
kanya." 



164 Huwag Malungkot 

Ito ay hindi katulad ng unang dalawang bahagi ng hadith: 
"Iyong matatagpuan yaon (alalaong baga, ang gantimpala sa 
pagpapakain at pagbibigay ng inumin) sa Akin." 

Ang dahilan ng pagkakaiba ay dahil si Allah, ang Lubos na 
Mahabagin, ay nasa piling ng mga tao (sa Kanyang karunungan) na 
ang puso ay naguguluhan, na (di) gaya ng tao na may sakit. At sa 
ibang hadith, ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Mayroong gantimpala sa bawat namamasang atay (alalaong baga, 
anggumawa ng paglilingkod sa anumang nabubuhay na nilikha ay 
gagantimpalaan). " 

Gayundin, (iyong) maalaman na si Allah ay tumanggap sa 
puta na mula sa angkan ng Israel sa Paraiso sapagkat siya ay 
nagbigay ng maiinom sa isang aso na nauuhaw. Kaya't ano ang 
magiging turing para sa kanya na nagpapakain ng tao, na nagbibigay 
sa kanila ng inumin at nag-aalis ng kanilang kahirapan! 

Sa isang mapapanaligang hadith, ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Sinuman ang may labis na ikinabubuhay ay marapat na magbigay 
nito sa kanya na walang ikinabubuhay. At sinuman ang may labis na 
sasakyang hayop ay marapat na magbigay nito sa kanya na walang 
sasakyang hayop." 

Ipinag-utos niya sa kanyang katulong na hanapin ang mga 
panauhin, si Hatim ay nagsabi sa ilan sa kanyang magagandang 
talata: 

laaliuavin ana ulina, sapaakat katiuakana 
ana aavi au mau nanunuot na lamia, 
kuna aaaalnan mo am na panauhin, 
kuna Qauon ikaw au napalaua ko na. 

At sinabi niya sa kanyang asawa: 



Huwag Malungkot 1 65 

liailanma t ikaw au naqnananaa nq vaqkain, 

kunq qauon, nanapin siua na naququtom, 

sapaqkat ako au hinai kumakain nana maq-isa. 

Ang kapitbahay ni Ibn Mubarak ay isang Hudyo. Siya ay lagi 
niyang pinakakain bago niya pakainin ang sarili niyang mga anak at 
una siyang nagkakaloob sa kanya ng damit, at matapos ay ang 
kanyang mga anak. Ang ilang tao ay nagsabi sa Hudyo, "Ipagbili mo 
sa amin ang iyong bahay" Siya ay sumagot, "Ang aking bahay ay 
dalawang libong dinar. Ang isang libo ay para sa halaga ng bahay at 
ang isang libo ay dahil sa pagkakaroon ko ng isang kapitbahay na si 
Ibn Mubarak!" Si Ibn Mubarak ay nakarinig ng ganito at siya ay 
napabulalas, "O' Allah, patnubayan Mo (po) siya sa Islam." At 
nangyari, sa kapahintulutan ni Allah, siya ay tumanggap sa Islam. 

Sa isa pang okasyon, si Ibn Mubarak ay naparaan sa isang karaban 
(sasakyang pambiyahe) ng mga tao na naglalakbay upang 
magsagawa ng pilgrimahe sa Makkah, at siya rin ay nasa gayong daan 
upang gawin din ang gayon. Nakita niya ang isa sa kababaihan mula 
sa karaban na kumukuha ng patay na baka sa isang lambak (hukay 
para sa basura). Ipinadala niya ang kanyang katulong upang mag- 
usisa tungkol dito, at nang kanyang tanungin siya (ang babae), siya ay 
sumagot, "Wala kaming anuman sa loob ng tatlong araw maliban sa 
bagay na napasok sa ilalim nito." Nang marinig ni Ibn Mubarak ang 
ganito, ang kanyang mga mata ay natigmak ng luha. Ipinag-utos niya 
na ang lahat ng kanyang pagkain o ikinabubuhay ay ipamahagi sa 
kanila na nasa karaban, at dahil wala ng natira pa sa kanya upang 
ipagpatuloy ang paglalakbay, siya ay nagbalik sa kanyang tahanan at 
ipinagpaliban niya ang pagsasagawa ng pilgrimahe sa taong yaon. 
Hindi naglaon, siya ay nakakita ng isang tao sa panaginip na 
nagsasabi: "Ang iyong pilgrimahe ay tinanggap, gayundin ang iyong 
mga ritwal, at ang iyong mga kasalanan ay pinatawad." 



166 Huwag Malungkot 

Si Allah ay nagwika: 

^At sila ay nagbigay [sa kanila] nang higit na pagkiling [o pagtatangi] 
kaysa sa kanilang sarili, bagama't sila sa kanilang sarili ay 
nangangailangan ng gayon.^ (Qur'an 59: 9) 

Isang makata ang nagsabi: 

lianit na naa ako au isana tao na maiauo, 

Sa kanuana kaiviaan kuna paa-uusapan ana aawat, 

Sniaaum ko sa kanua ana akina tulona at naananais 

na mapaainkawa ana kanuana kanirapan, 

cAt tinuaon ko ana kanuana paanuaua 

at kanuana panawaaan na tulona sa akin, 

cAt kuna siua au maasuot nana kamanana-manana 

at vaaona kasuutan, kinai ko sasavikin, 

cAlas, sana ako au paapalain na 
mamauan na damit na kanuana suot. 

Sa (Ngalan) ni Allah, gaano kamangha-mangha ang 
mabubuting gawa at isang mapagbigay na kaluluwa! 

Walang sinuman ang nagsisisi kung nakagawa nang mainam 
maging siya (man) ay naging maluho sa paggawa ng gayon. Ang 
pagsisisi ay para lamang sa kamalian o para sa kasahulan na nagawa, 
kahit na ang gayong kamalian ay maliit lamang. 

Ang pagkainggit ay Hindi isang bagong bagay 

Kung iyong naririnig ang hampas nang naghihinanakit na mga 
salita sa iyong mga tainga, huwag mag-alala, - ang pagkainggit ay 
hindi isang bagay na bago. Gaya na nga nang sinabi ng isang makata: 



Huwag Malungkot 167 

Siaan mo ana iuonq sarili sa paqtitipon 

nq mavutinq paq-uuqali, at maqtravano, 

oAt italikoa mo ana iuonq likoa sa kanua na naqpapalamia 

nq kanuanq paqkainqqit sa paqviviaau sa iuo na pamimintas, 

(Suonq) maaiaman na ana nam 

na iuonq vunau au siuanq pananon nq mammtinq qawa, 

Dito, anq mqa ito au maaarinq tanqqapin, 

at matapos (ito) au kamatauan, 

(ana oras) na anq paqkainqqit au numininto. 

Isang matalinong tao ang nagsabi: 

"Kung ikaw ay nakakaharap ng pamumuna o ng walang 
katarungang pangbubulyaw, yaong may mararamdaming 
kalooban ay marapat na magbuhos ng ilang dami ng lamig sa 
kanilang nerbiyos (ugat o litid) nang sapilitan." 

Ang isa pa ay nagsabi: 

"Ang duwag ay namamatay sa maraming kamatayan at ang 
matapang na tao ay namamatay nang minsan." 

Kung si Allah ay magnais nang mabuti sa isa sa Kanyang mga 
alipin, Kanyang kinukublihan siya ng pagkaidlip bilang isang 
seguridad, na gaya nang nangyari kay Talha (nawa'y kalugdan siya 
ni Allah) bago ang digmaan ng Uhud. Sa maigsing panahon bago ang 
labanan, habang ang mga hindi nananampalataya ay naghihintay na 
may nerbiyos ng pag-aatubili, siya ay nabalutan ng pagkaidlip na 
nakapangyari sa kanya sa ilang pagkakataon, na mabitawan ang 
kanyang espada, napakatahimik at napakahinahon ang kanyang 
naramdaman. 

Si Allah, ang Pinakamakapangyarihan ay nagwika: 



1 68 Huwag Malungkot 

^Ipagbadya: 'Kayo ba ay naghihintay sa amin [sa anumang bagay] 
maliban sa isa sa dalawang pinakamainam na bagay [ang pagiging 
martir o tagumpay]; at kami ay naghihintay sa inyo, na si Allah ay 
maggagawad sa inyo ng kaparusahan mula sa Kanyang Sarili [o ng 
kaparusahan] mula sa aming mga kamay. Kaya't magsipag-antabay 
kayo, kami ay nag-aantabay sa inyo.'^ (Qur'an 9: 52) 

iAt walang sinuman ang maaaring mamatay maliban kung 
kapahintulutan ito ni Allah at sa natataningang araw.^ (Qur 'an 3: 145) 

Si Ali (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay nagsabi: 

"Alin sa dalawang araw ng kamatayan ang aking kinatatakutan? 
Ang araw na hindi itinakda sa akin na mamatay o ang araw na ang 
kamatayan ay itinadhana sa akin. Kung tungkol sa una, hindi ko 
ito kinatatakutan. At tungkol sa huli, ito ay nakatakda na 
mangyari, at maging yaong maingat ay hindi maililigtas sa 
gayong araw." 

Si Abu Bakr (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay nagsabi: 

"Maghanap ng kamatayan (alalaong baga, maging matapang) at 
ikaw ay pagkakalooban ng buhay." 

Huminto upang magni\ay-nilay 

Huwag malungkot, sapagkat si Allah ay nagtatanggol sa iyo at 
ang mga anghel ay humihingi ng kapatawaran para sa iyo; ang mga 
nananampalataya ay nagbabahagi sa iyo ng kanilang mga 
pagdalangin sa bawat pagdarasal; ang Propeta (saws) ay 
mamamagitan sa mga nananampalataya (sa araw ng Paghuhukom 
sa kapahintulutan ni Allah); ang Qur'an ay hitik sa magagandang 
pangako; at high sa lahat ay ang habag ng (Tanging) Isa na Siyang 
Pinakamahabagin. 



Huwag Malungkot 169 

Huwag malungkot: ang mabuting gawa ay nadaragdagan 
upang ang halaga nito ay dumami ng sampung beses o pitong daang 
beses o higit pa, at higit pa. Samantala, ang masamang gawa ay 
hinahalagahan ng walang dagdag o pagpaparami, at ang iyong 
Panginoon ay makapagpapatawad kahit na ang gayon. Gaano 
karaming beses na ating nasasaksihan ang pagkamapagbigay ni 
Allah, ang pagkamapagbigay na hindi mapaparisan ng sinuman! At 
ang kagandahang-loob ng sinuman ay hindi man lang malapit sa 
Kanyang kagandahang-loob. 

Kung ikaw ay hindi nag-aakibat ng mga katambal kay Allah, 
kung ikaw ay naniniwala sa tunay na relihiyon, at kung minamahal 
mo si Allah at ang Kanyang Sugo (saws), huwag makadama ng 
kalungkutan. Kung ikaw ay nakadarama ng pagsisisi sa iyong 
masasamang gawa at nagagalak kung ikaw ay nakagawa ng may 
kabuluhang gawa, huwag makadama ng kalungkutan. Ikaw ay may 
higit na maraming kabutihan na hindi mo napag-aakala. 

Kung sakaling sa iyong buhay, kung ikaw ay nakagawa na 
maitatag ang kalagayan ng balanseng pagkakasundo na 
pinatutungkulan sa sumusunod na hadith, huwag makadama ng 
kalungkutan: 

"Gaano kamangha-mangha ang kalagayan ng nananampalataya. 
Ang lahat ng kanyang buhay-buhay opangyayari ay mabutipara sa 
kanyal At hindi ito gayon (sa lahat), maliban lamang sa 
nananampalataya. Kung siya ay mayroong dahilan na maging 
maligaya, siya ay mapagpasalamat, at ito ay mabuti sa kanya. At 
kung siya ay dinapuan ng kahirapan, siya ay mapagbata, at ito ay 
mabuti para sa kanya." 

Huwag malungkot: ang pagbabata sa panahon ng pagkabahala 
ay siyang landas kapwa sa tagumpay at kaligayahan. 



1 70 Huwag Malungkot 

iAt ikaw ay maging matimtiman sa pagtitiyaga, at ang iyong 
pagtitiyaga ay para kay Allah.l* (Qur'an 16: 127) 

^Kaya't [para sa akin] ang pagbabata ay mabuti [at higit na 
naaangkop]! At si Allah lamang ang maaari [kong] mahingan ng 
tulong sa bagay na inyong pinangangatwiranan.|> (Qur'an 12: 18) 

^Kaya't maging matiyaga ka nang may magiliw na pagtitiyaga.^ 

(Qur'an 70: 5) 

^Salamun alaykum [Ang kapayapaan ay sumainyo] sapagkat kayo ay 
nagsipagtiyaga sa pagbabata!^ (Qur'an 13: 24) 

AAX ikaw ay maging matimtiman sa pagtitiyaga sa anupamang 
dumatal sa iyo.^ (Qur'an 31: 17) 

^Magsipagbata kayo at higit na magtiyaga [nang higit sa inyong 
kaaway], at bantayan ninyo ang inyong nasasakupan sa pamamagitan 
nang pagtatalaga ng pangkat na sandatahan sa mga lugar na ang 
kaaway ay maaaring lumusob sa inyo...^ (Qur'an 3: 200) 

Si Umar (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay nagsabi: 

"Sa pamamagitan ng pagtitiyaga, atin na ngayong natamo ang 
mabuting buhay." 

Para sa mga tao ng Sunnah, mayroong tatlong bagay na 
kanilang dinudulugan kung nakakaharap ng kalamidad: pagtitiyaga, 
pananalangin, at paghihintay ng may pag-asam sa isang mabuting 
kalalabasan. 

Isang makata ang nagsabi: 

Kami au nagvunos sa tcanila na isang vaso, 

gauunain sila au naavunos na isang (vaso) 

sa amin (na nagvavahiwatig sa augo na ivinuvunos 



Huwag Malungkot 1 71 

na mqa kaawau sa vawat isa sa kanila sa aiamaan), 

Datapuwa t sa narap na kamatauan, 

mmi ana niait na matiuaaa. 

Sa isang mapapanaligang hadith, ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Walang isa man ang higit na matiyaga kung siya ay nakakarinig ng 
bagay na nakakasugat ng damdamin kaysa kay Allah. Sila ay 
nagpapamarali na Siya ay may anak at asawa, gayunpaman, Siya ay 
nagbibigay sa kanila ng kalusugan at ikabubuhay." 

Ang Propeta (saws) ay nagsabi rin: 

"Nawa'y ipagkaloob ni Allah ang Kanyang habag kay Moises 
(Moosa). Siya ay sinubukan nang higit pa rito (alalaong baga, nang 
higit pa sa pagsubok sa akin), at siya ay patuloy pa rin na 
matiyaga." 

At siya (saws) ay nagsabi: 

"Sinuman ang matiyaga, si Allah ay magbibigay sa kanya ng higit 
pang lakas upang maipagtuloy niya ang pagiging matiyaga." 

Isang makata ang nagsabi: 

hinavanq ko ana akina landas upang maging natatangi, 

at uaong mga nagsumikap au narating uaon, 

ba pamamagitan na paggawa at pagtatravano, 

at sa kindi vagvavalagvas ng maliit mang pagsisiknau, 

eJllarami ang nagtangica na marating uaon, 

at ang Karaminan au navagot o navagoa 

sa vananon ng Kaniiang pagiaiaKbau, 

oAt sila au uumamv sa pagiging tangi 

na nananatiiing matapat at matiuaga, 



1 72 Huwag Malungkot 

diuwaa iturina ana paaiaina tanai 

na isana mansanas na iuona kinakain, 

Skaw au ninai makapaqkakamit 

na paqiqinq tanqi hanqqa t ninai mo natatalo 

ana kahirapan na iuona paqtitiuaqa. 

Ang mataas na mithiin ay hindi natatamo sa pamamagitan ng 
pananaginip o pagpapantasya; ito ay maaari lamang marating sa 
pamamagitan ng dedikasyon at pagsusumakit. 

Huwag magdalamhati kung paano ang mga tao ay nagtuturing 
sa iyo. At matutuhan ang ganitong aral sa pamamagitan nang 
pagmamasid kung paano sila nakikitungo kay Allah." 

Si Imam Ahmad ay nag-ulat sa isang hadith sa aklat ng Zuhd, 
kung saan ang Propeta (saws) ay nagsalaysay ng sumusunod na 
salitain mula kay Allah: 

"Pambihira ka, O ' anak ni Adanl Ako ang lumikha sa iyo at ikaw ay 
sumamba sa iba pa sa Akin. Ako ang nagkaloob sa iyo (ng iyong 
ikabubuhay) at ikaw ay nagpapasalamat sa kanila bukodpa sa Akin. 
Ipinakita Ko sa iyo ang pagmamahalsa pamamagitan ngpagbibigay 
sa iyo ng mga biyaya at ikaw ay hindi Ko (naman) kailangan, 
habang ipinamamalas mo sa Akin ang iyong matinding pagkapoot sa 
pamamagitan ng iyong mga kasalanan, at para sa Akin, ikaw ay 
mahirap. Ang Aking kabutihan ay pumapanaog sa iyo, at ang iyong 
kasamaan ay pumapanhik sa Akin." 

Doon ay nabanggit sa talambuhay ni Propeta Eesa (Hesus) 
[sumakanya nawa ang kapayapaan], sa kapahintulutan ni Allah, na 
siya ay nagpagaling ng tatlumpung tao na may sakit at nagpagaling 
nang marami na dinapuan ng pagkabulag. Matapos ito, sila ay 
bumaling sa kanya bilang mga kaaway. 



Huwag Malungkot 173 

Huwag malungkot dahil sa 
pangangailangan ng sapat na ikabubuhay 

Katotohanang ang Tanging Isa na nagkakaloob ng ikabubuhay 
ay si Allah. Ginawa Niyang kapanagutan sa Kanyang Sarili na kung 
anuman ang ikabubuhay na Kanyang isinulat sa Kanyang mga alipin 
ay makakarating sa kanila. 

^At sa kalangitan ay naroroon ang inyong biyaya na sa inyo ay 
ipinangako.^ (Qur'an 51: 22) 

Kung si Allah ang Tanging Isa na nagkakaloob sa mga nilikha, 
bakit magbibigay ng pabor sa mga tao? At bakit ang isa ay 
magbababa ng kanyang sarili sa harapan ng ibang tao sa pag-asa na 
makukuha niya mula sa kanya ang kanyang panustos? 

Si Allah ay nagwika: 

iAt walang [gumagalaw] na nilikha ang naririto sa kalupaan na ang 
ikinabubuhay ay hindi nanggaling kay Allah.]* (Qur'an 11: 6) 

^Anumang maibigan ni Allah mula sa Kanyang Habag [Kabutihan], 
na nais Niyang ipagkaloob sa sangkatauhan, walang sinuman ang 
makapipigil; at ang anumang Kanyang pigilan, walang sinuman ang 
makapagkakaloob [liban sa Kanya]. ^ (Qur'an 35: 2) 

Huwag malungkot, sapagkat mayroong mga pamamaraan 
upang mapadali na mapagtiisan ang kalamidad. Ang ilan sa mga ito 
ay ang mga sumusunod: 

1 . Umasam ng gantimpala at kabayaran mula kay Allah, ang Kataas- 
taasan: 

^Sila lamang na matitiyaga ang tatanggap nang ganap ng kanilang 
gantimpala ng walang pagbibilang [alalaong baga, walang 
hangganan].^ (Qur'an 39: 10) 



1 74 Huwag Malungkot 

2. Pagdalaw sa kanila na mga nahihirapan at paghahanap ng ginhawa 
na ikaw pala ay higit na mainam kaysa sa iba. 

Isang makata ang nagsabi: 

Kung hindi lamang sa maraming 

nagaaaalamnati sa akinq paliqia, 

Jia nanananais sa Kanitanq mga kapatia, 

sana au kinuha ko na ana sarili konq vunau. 

Kaya't tumingin sa kanila na nakapaligid sa iyo. Walang 
sinuman kahit na isa, na ang kahirapan at kasawiang-palad ay hindi 
nakasaling sa kanya. 

Pahalagahan ang gayon, ihambing sa iba, 
ang iyong pagsubok ay magaan 

Kung iyong batid na ang iyong pagsubok ay wala sa iyong 
relihiyon, bagkus ito ay nasa mga makamundong bagay, kung gayon, 
maging kuntento. 

Maalaman na walang salatnangka o artipisyo (linlang o 
panggaganyo) ang maaaring gamitin upang ibalik sa dati ang 
nangyari na. Isang makata ang nagsabi: 

Jtuwaq gumamit ng salamangka fo panlalansi) 

upang vagunin ang panguauari, 

bapaqkat ang tangi lamang salamangka au iwanan 

ang ianat ng mga panlalansi fpanlilinlang) . 

Pahalagahan na ang pamimili sa kung ano ang mabuti para sa 
iyo o ang hindi mabuti para sa iyo ay tanging angkin lamang ni Allah: 



Huwag Malungkot 1 75 

^Maaaring ang isang bagay na hindi ninyo naiibigan, ito ay mainam 
[makabubuti] sa inyo.^ (Qur'an 2: 216) 

Huwag gagarin ang personalidad ng iba 

iSa bawat pamayanan ay mayroong direksyon kung saan nila 
ibinabaling ang kanilang mukha [sa pagdarasal]. Kaya't 
magpaligsahan kayo sa paggawa ng mga kabutihan.^ (Qur 'an 2: 148) 

<CAt Siya ang gumawa sa inyo sa maraming sali't saling lahi, na 
nagpapalit sa bawat isa [sa mga henerasyon] sa kalupaan. At 
Kanyang itinaas ang ilan sa inyo na higit na nakakaangat sa iba sa 
maraming antas [kapangyarihan at kayamanan]...^ (Qur'an 6:165) 

iAng bawat [pangkat] ng mga tao ay nakakaalam ng kaniyang lugar 
ng tubig> (Qur'an 2: 60) 

Ang bawat tao ay may kanya-kanya lipon ng talento, abilidad, 
kaalaman, at kinikilingan o tinatangi. Ang isa sa aspeto ng pag-uugali 
ng Propeta (saws) ay ang kanyang kakayahan na mamuno: kanyang 
inilagay sa gawain ang kanyang mga Kasamahan ayon sa kanyang 
talento at pagkabihasa. Si Ali ay parehong makatarungan at matalino, 
kaya't ang Propeta (saws) ay nagluklok sa kanya na maging isang 
hukom. Ang Propeta (saws) ay gumamit kay Mu'aadh dahil sa 
kanyang karunungan; si Ubaee para sa Qur'an; si Zayd para sa 
pagbibigay ng pasya sa pamana; si Khalid para sa jihad (maka-Diyos 
na pakikipagtunggali); si Hassan para sa tulain; at si Qays ibn Thaabit 
para sa pampublikong talumpati (nawa'y kalugdan silang lahat ni 
Allah). 

Ang malusaw (o unti-unting maparam) sa personalidad ng iba, 
sa anumang kadahilanan, ay maituturing na isang pagpapakamatay 
At ang gayahin ang likas na pag-uugali o kilos ng iba ay ang 



1 76 Huwag Malungkot 

maghatid ng pamatay-suntok sa sarili. Ang ilan sa mga tanda ni Allah 
na marapat na kamanghaan ay ang sari-saring pag-uugali ng mga tao, 
- gaya na lamang ng kanilang mga talento, ang iba't ibang wika na 
kanilang nasasalita, at ang kanilang iba't ibang kulay Si Abu Bakr 
(nawa'y kalugdan siya ni Allah), halimbawa, sa pamamagitan ng 
kanyang pagkamaginoo at pagkamahinahon, ay nagbigay nang 
malaking kapakinabangan sa Islam at sa Bansa (Bayang) ito. Si 
Umar, sa isang banda, ay tumulong sa Islam at sa mga sumusunod 
dito na maging matagumpay sa pamamagitan ng kanyang mahigpit 
na pagkilos at kahigpitan. Samakatuwid, maging panatag sa iyong 
mga likas na talento at kakayahan. Paunlarin ang mga ito, palawakin 
ito, at makinabang dito. 

{Walang sinumang kaluluwa ang binigyan ni Allah ng pasanin na 
hindi niya kayang dalhin> (Qur'an 2: 286) 

Ang ganap na pagkakahiwalay at 
ang mga positibong epekto nito 

Kung i-aaplay ng may tamang pang-unawa, ang pagiging 
ganap na hiwalay ay maaaring ganap na maging kapaki-pakinabang. 

Si Ibn Taymiyah ay nagsabi: 

"Sa maraming oras, kinakailangan sa sumasamba na mapag-isa sa 
iba upang magsagawa ng pagdarasal, alalahanin si Allah, dumalit 
ng Qur'an, at magsaalang-alang sa kanyang sarili at sa kanyang 
mga gawa. Gayundin, ang pagiging lubos na hiwalay ay 
nagpapahintulot sa isa na manikluhod, humanap ng 
pagpapatawad, lumayo sa kasamaan, at marami pang iba." 

Si Ibn Al-Jawzi ay nag-alay ng tatlong kapitulo sa kanyang 
bantog na aklat, ang Sayd Al-Khatir sa ganitong paksa. Siya ay 
nagsabi: 



Huwag Malungkot 177 

"Hindi ako nakakita o nakarinig ng anuman na magbibigay ng 
kapanatagan, karangalan at dignidad na mas higit sa nagagawa ng 
pagiging ganap na hiwalay o pag-iisa. Ito ay nakatutulong sa 
kaninuman na manatiling maiayo sa kasamaan, ito ay 
nangangalaga sa karangalan niya, at ito ay matipid sa oras. 
Ito ay nagpapalayo sa sinuman sa mainggiting isipan at sa kanila 
na nagtatamo ng kasiyahan sa iyong kasawiang palad. Ito ay 
nagpapaunlad sa pag-aala-ala sa Kabilang Buhay, at ito ay 
nagpapahintulot sa sinuman na magnilay-nilay sa kanyang 
pakikipagtagpo kay Allah. Sa panahon ng pag-iisa, ang isipan ng 
sinuman ay maaaring gumala sa bagay na kapaki-pakinabang, sa 
bagay na nagtataglay ng karunungan." 

Tanging si Allah ang nakakaalam ng mga kapakinabangan ng 
pagiging ganap na hiwalay, sapagkat sa pag-iisa, ang isipan ng 
sinuman ay umuunlad, ang mga pananaw ay nahihinog, ang puso ay 
nakakatagpo ng kapanatagan, at ang sinuman ay nakakatagpo sa 
kanyang sarili ng isang huwarang atmospera para sa pagsamba. Sa 
pananatiling hiwalay o nag-iisa sa maraming oras, ang sinuman ay 
naglalayo sa kanyang sarili sa mga pagsubok, sa pambobola sa tao na 
hindi marapat na papurihan, at sa mga mata ng mga mainggitin at 
mapanaghiling tao. Ang sinuman ay ligtas sa kapalaluan ng 
kayabangan at sa mga kahibangan ng hangal. Sa pag-iisa, ang mga 
kamalian ng sinuman, ang kanyang mga gawa at mga sinasabi ay 
ganap na nakahiwalay sa likod ng lambong o belo. 

Sa panahon ng pag-iisa, ang sinuman ay makagagawa na 
manaliksik nang malalim sa isang dagat ng mga ideya at mga 
konsepto. Sa gayong kalagayan, ang isipan ay malaya na humugis sa 
kanyang mga opinyon. Kung maging ganap na hiwalay sa Upon ng 
iba, ang kaluluwa ay malaya na makapagtamo ng kalagayan ng 
matinding kagalakan at upang mangaso ng nakapagpapasiglang 
kaisipan. Kung nag-iisa, ang sinuman ay hindi gumagawa para sa 



1 78 Huwag Malungkot 

palabas o pagpaparangya, sapagkat walang iba maliban kay Allah 
ang nakakakita sa kanya, at sapagkat wala ng iba ang nakakarinig sa 
kanya maliban kay Allah. 

Ang bawat tao na isang matalino, na may dakilang kaisipan, o 
dakilang tagapag-ambag sa lipi ng tao ay nagdilig ng mga buto ng 
kanyang kadakilaan mula sa balon ng pag-iisa, hanggang ang buto ay 
maging isang halaman, at sa kalaunan, ay naging matibay na 
punongkahoy. 

Si Al-Qadi Ali ibn Abdul-aziz Al-Jurjani ay nagsabi: 

Jtinai ko kailanman nalasap ana tamis na lunau nanaaana 

ako au maaina kasama na tananan at aldat, 

Wala na iva pa ana hiait na kaaatana-aalana kausa sa karununaan, 

liaua t ako au tiinai tiumanap sa iva na makakasama, 

liatiuakan, ana tanging namak na pamumunau au 

ana pakikinaiuvilo sa maa tao, 

vamakatuwia, iwanan sua at mamunau 

nana marinaal at kapita-pitaaan. 

Ang isa pa ay nagsabi: 

<tAko au nakataapo na kasama sa akina paa-iisa at ako 

au maalav na nanatili sa akina tananan, 

Kaua t ang katanimimn au tuiuu-tuiou sa akin at 

ana akina kaiigauanan au uumavong, 

oAking pinutoi ang pakikipaa-ugnauan 

sa tao at tiinai ko ito aiintana, 

liatiit na ang sanaatanan au pumaiaot 

o ang pangulo au aumalaw! 



Huwag Malungkot 1 79 

Si Ahmad ibn Khaleel Al-Hanbali ay nagsabi: 

binuman ana maqsumikap para sa aianiaaa at qinnawa 

dKuw. sa matiava at matinainq paqkavalisa, 

ojtauaan siua au maqinq isa sa mqa tao, 

oAt maaina kuntento sa kakaunti. 

eJtavana ana isa au namumunau nq walana kapakinavanaan, 

laano siua mamkataapo na kasiuanan sa vunaui 

<va paaitan na masusunaot na mapanaiinlana 

at sa paaviviaau na pamvovola sa naamamapuri (sa sarilij, 

<va paaitan na paapaparaua sa nananaanili 

at paatitiis sa kuripot 

Kasawian na maaina maalam sa maa 

tao, at sa lanat na kanuana maa paraan at maa kahivanqan. 

Isa pang makata ang nagsabi: 

cAna pakikipaataapo au tiinai nakapaaaaaala na kapakinavanaan, 

iDdatiban sa karaqaaqan nq aito au sinavi , at kanuanq sinavi . 

liaua t qumuqot nq kauntinq oras sa pakikipaq-usap sa iva, 

kakit na ito au nakakanaalanq, 

va paqtatamo na karununqan o sa paqpapaumaa 

nq kunaisuon nq sinuman. 

Si Ibn Faris ay nagsabi: 

Stinanonq nita kunq paano (ana kalaqauan) ko, 

at akinq sinavi, mavuti, at salamat sa iuo, 

<?Anq isanq panqanqaiianqan au natuqunan, 

at ana iva au napavauaan, 



1 80 Huwag Malungkot 

Ilung ang kasawiang-palad au katulad ng gauon na 

ang aking vuso au naging masikip, 

eAking sinavi na maranil isang araw, 

au magaaaala rito na ilang tulong, 

tAna akina kasama au ana akina pusa at 

ana kasamahan na akina kaluluwa au ana akina mga aklat, 

sAt ana lawn na akina paa-wia au 

ana akina lampara o parol sa aavi. 

Huwag mayanig sa mga kahirapan 

Ang kahirapan ay nakapagpapatibay sa iyong puso, 
nakapagpapawalang-sala sa iyong mga kasalanan, at nakatutulong 
na sansalain ang pagkahilig tungo sa pagmamalaki at 
pagmamayabang. Maaaring natatandaan mo na sa mga oras ng 
kahirapan ay iyong iniiwan ang walang katuturang kahibangan at 
naaala-ala mo si Allah. Kung ikaw ay dinatnan ng kasawiang-palad, 
ang iba ay nag-uunat ng malakapatid na pagtingin sa iyo, at ikaw ay 
naging mapalad na tagatanggap sa mga panikluhod ng matutuwid. Sa 
gayong mga sandali, ikaw ay kusa at nagpapakumbabang nagsuko ng 
iyong sarili sa kalooban ni Allah at ipinaubaya mo ang iyong sarili sa 
Kanyang pagtatakda. Ang kasawiang-palad ay nanganganak ng 
pagkamaingat at nagbibigay sa sawing-palad ng maagang babala 
laban sa pagsunod sa landas ng kasamaan. Siya na nabagsakan ng 
kalamidad ay makapagpapakita ng katapangan at pagtitiyaga; ang 
kanyang kalagayan, na di tulad ng isa na nalango sa makamundong 
kasiyahan, ay nagpahintulot sa kanya na mataimtim na 
makapaghanda tungo sa pakikipagtipan sa kanyang Panginoon. 
Siya ay nakagawa na humatol ng pagpapasya sa mundong ito ng may 
walang kinikilingang tuntunin, at samakatuwid ay mangyayari na 



Huwag Malungkot 181 

kanyang malalaman ito na isang bagay na walang kuwenta upang 
daganan. Ang iba pang puntos na may kinalaman sa karunungan at 
mga kapakinabangan nang paminsan-minsang pagharap sa 
kahirapan, kahit na nga ito ay maaaring makawala sa ating 
pang-unawa, ay tiyak na nananatili at batid ng Panginoon ng lahat ng 
mga nilalang. 

Huminto at mag-isip tungkol sa mga kahirapan 

Huwag malungkot, sapagkat ang kalungkutan ay 
nakapagpapahina sa iyong determinasyon at sa kalidad ng iyong 
pagsamba. Ang isa sa supling ng pagkabalisa ay yaong madalas na 
ito ang sanhi sa sinuman na maging pesimistiko (palaisip sa 
masamang mangyayari), na humanap ng paninisi sa bawat isa na 
kasama (niya), - at kami ay napapakanlong kay Allah, - kay Allah sa 
Kanyang Sarili. 

Huwag malungkot, sapagkat ang kalungkutan, ang pagdurusa, 
at pagkabagabag ay siyang mga ugat ng suliraning pang-isip, ang 
pinagbubuhatan nang matinding pagkabalisa. 

Huwag malungkot, sapagkat nasa sa iyo ang Qur'an, 
panawagan, pag-aala-ala, at dasal. Mapapagaan mo ang pasanin ng 
iyong pagkabagabag sa pamamagitan nang pagbibigay sa iba, sa 
paggawa ng mabuti, at sa pagiging kapaki-pakinabang o produktibo. 

Huwag malungkot, at huwag sumuko sa kalungkutan sa 
pamamagitan nang pagkuha sa madaling landas ng pagkabatugan at 
kawalan nang ginagawa (o pagiging tuod), datapuwa't magdasal, 
lumuwalhati sa iyong Panginoon, magbasa, magsulat, dumalaw sa 
mga kamag-anak at mga kaibigan, at magnilay-nilay. 

^Dumalangin kayo sa Akin; diringgin Ko ang inyong panalangin.l* 

(Qur'an 40: 60) 



182 Huwag Malungkot 

^Panikluhuran ninyo ang inyong Panginoon ng may kapakumbabaan 
at sa lihim. Katotohanang Siya ay hindi nalulugod sa mga lumalabag 
sa pag-uutos.^ (Qur'an 7: 55) 

^Kaya't tawagan ninyo si Allah ng may matimtimang debosyon sa 
Kanya [sa pamamagitan nang pagsamba lamang sa Kanya at sa 
paggawa ng mga pangrelihiyong gawain nang may katapatan alang- 
alang kay Allah at hindi bilang pagpapakitang-tao lamang at huwag 
mag-akibat ng anumang karibal sa pagsamba sa Kanya].^ 

(Qur'an 40: 14) 

^Panikluhuran ninyo si Allah o panikluhuran ninyo ang 
Pinakamahabagin [Allah], sa anumang pangalan na inyong 
tawagin Siya [ito ay magkatulad lamang] para sa Kanya, sapagkat 
Siya ang nag-aangkin ng Pinakamagagandang Pangalan.^ 

(Qur'an 17: 110) 

Huwag malungkot, — (narito) 
ang mga saligan ng kaligayahan 

1. Maalaman na kung ikaw ay hindi mamumuhay sa nasasakop ng 
ngayon, ang iyong kaisipan ay magsisipangalat, ang iyong buhay- 
buhay ay magiging nakalilito, at ang iyong pag-aagam-agam ay 
madaragdagan, - ang ganitong realidad o katotohanan ang 
magpapaliwanag sa hadith: 

"Kung ikaw ay nasa (oras) ng umaga, huwag akalain na makikita mo 
ang gabi, at kung ikaw ay nasa (oras) ng gabi, huwag akalain na 
makikita mo ang umaga." 

2. Kalimutan ang nakaraan at ang lahat ng taglay nito. Ang pagiging 
abala sa mga bagay na nakaraan na ay manipis na kabaliwan. 

3. Huwag maging abala sa hinaharap (kinabukasan). Sapagkat ang 



Huwag Malungkot 183 

hinaharap ay nasa mundo ng nalilingid, huwag hayaang 
makagambala ito sa iyo hanggang sa ito ay dumating. 

4. Huwag mayanig sa mga pamimintas, sa halip, maging matatag. At 
maalaman na ayon sa proporsyon (tumbasan) ng iyong kahalagahan, 
ang antas ng pamimintas ng mga tao ay tumataas. 

5. Ang pananampalataya kay Allah at mabubuting gawa: ito ang mga 
sangkap na nakagagawa ng mabuti at maligayang buhay. 

6. Sinuman ang magnais ng kapayapaan, katahimikan, at ginhawa, 
matatagpuan (niyang) lahat ito sa pag-aala-ala kay Allah. 

7. Dapat mong malaman nang may katiyakan na ang lahat-lahat ng 
nangyayari ay naganap nang may banal na pagtatakda. 

8. Huwag umasam nang pasasalamat sa kaninuman. 

9. Sanayin mo ang iyong sarili na maging handa at maghanda sa 
pinakamasamang mangyayari. 

10. Marahil kung anuman ang nangyari ay siyang pinakamabuti sa 
iyong kapakanan (bagama't hindi mo madalumat kung paano ito). 

11. Ang lahat-lahat ng itinakda para sa Muslim ay siyang 
pinakamabuti sa kanya. 

12. Isa-isahin ang mga biyaya ni Allah at maging mapagpasalamat sa 
mga (biyayang) ito. 

13. Dcaw ay higit na nasa mabuting kalagayan kaysa sa iba. 

14. Ang ginhawa ay dumarating mula sa isang oras hanggang sa 
susunod. 

15. Sa parehong oras ng kahirapan at ginhawa, siya ay marapat na 
bumaling sa paninikluhod at pagdarasal. 



184 Huwag Malungkot 

16. Ang mga kalamidad ay marapat na makapagpatibay ng iyong 
puso at magpanibagong hugis sa iyong pananaw sa positibong 
kaisipan. 

17. Katotohanan, sa bawat kahirapan ay mayroong ginhawa. 

18. Huwag hayaan ang maliliit o walang kuwentang bagay ay 
maging sanhi ng iyong pagkawasak. 

19. Katotohanan, ang iyong Panginoon ay Lagi nang Nagpapatawad. 

20. Huwag magalit... Huwag magalit... Huwag magalit. 

21. Ang buhay ay tinapay, tubig, at lilim; kaya't huwag maligalig sa 
kawalan ng iba pang materyal na bagay. 

^At sa kalangitan ay naroroon ang inyong biyaya na sa inyo ay 
ipinangako> (Qur'an 51: 22) 

22. Ang karamihan ng kasamaan na hinihinuhang mangyayari ay 
hindi kailanman nagaganap. 

23. Tumingin sa kanila na mga sawing-palad at maging 
mapagpasalamat. 

24. Kung si Allah ay nagmamahal sa mga tao, ginagawa Niya na sila 
ay makatagal sa mga pagsubok. 

25. Marapat kang magpatuloy na ulit-ulitin ang mga gayong 
panalangin na itinuro ng Propeta (saws) sa atin na usalin sa mga 
panahon ng paghihirap. 

26. Gumawa nang masikap sa bagay na kapaki-pakinabang, at ihagis 
ang pagkabatugan o kawalan ng ginagawa. 

27. Huwag magkalat ng mga tsismis at huwag makinig sa mga ito. 
Kung ikaw ay nakarinig ng tsismis nang hindi sinasadya, kung 
gayon, huwag paniwalaan ito. 



Huwag Malungkot 1 85 

28. Ang iyong masidhing hinanakit at ang iyong pagsisikap na 
maghanap ng paghihiganti ay higit na nakapipinsala sa iyong 
kalusugan kaysa sa iyong katalo. 

29. Ang mga paghihirap na bumagsak sa iyo ay nakapagpapawalang- 
sala ng iyong mga kasalanan. 

Bakit magdadalamhati kung nasa 
iyo ang anim na sangkap? 

Ang may-akda ng Ease After Difficulty (Ginhawa Matapos ang 
Kahirapan) ay bumanggit sa kasaysayan ng isang matalinong tao na 
sinawing-palad ng kalamidad. Ang kanyang kapatid ay pumaroon sa 
kanya at sumubok na paglubagin siya dahil sa kanyang kasahulan. 
Siya ay sumagot, 'Aking inilagay nang magkakasama ang isang 
lunas na binubuo ng anim na sangkap.' Sila ay nagtanong sa kanya 
kung ano ang mga sangkap na yaon, at siya ay tumugon: 

"Ang una ay magkaroon ng matatag na pagtitiwala kay Allah, ang 
Pinakamakapangyarihan. Ang pangalawa ay ang pagpapaubaya 
sa sarili sa hindi matatakasang katotohanan na ang lahat-lahat 
nang nakatakda ay mangyayari at tatahak sa hindi mababagong 
landas nito. Ang pangatlo ay yaong ang pagtitiyaga ay walang 
pamalit para sa positibong apekto na taglay nito para sa 
nasasawing-palad. Ang pang-apat ay ang hindi nagmamaliw na 
paniniwala sa ibig ipakahulugan ng ganitong parirala: 'Kung 
walang pagpapakita ng pagbabata, ano ang aking 
maisasakatuparan?' Ang panglima ay tanungin ang aking 
sarili, 'Bakit ako ay marapat na nagkukusang bahagi sa aking 
sariling pagkawasak?' Ang pang-anim ay makaalam na mula sa 
isang oras hanggang sa susunod, ang mga pangyayari ay 
nababago at ang mga kahirapan ay naglalaho." 



1 86 Huwag Malungkot 

Huwag magdalamhati kung ang iba ay naggawad sa iyo ng 
pinsala o kirot, gayundin, huwag kang magdalamhati kung ikaw ay 
inaapi at ikaw ang layon ng pagkainggit. 

Si Shaykh Al-Islam (Ibn Taymiyah) ay nagsabi: 

"Ang nananampalataya ay hindi naghahanap ng gulo o 
paghihiganti; gayundin, siya ay hindi naghahanap ng sisi o 
kamalian sa mga iba." 

Huwag mawalan ng pag-asa kung ikaw ay nakakaharap ng 
mga balakid o mga suliranin; bagkus, magbata at maging matiyaga. 

U oras, kung ikaw au mauroong anuman ng gauong tira-tirahan, 

Kung saan mo ivinavava ana mau naiaaa, 

kuna aauon, nauaan mono magkaroon ako nito. 

Ang pagtitiyaga, bilang kasalungat ng pagkabagabag, ay 
namumunga ng (bunga ng) ginhawa; at siya na hindi boluntaryong 
nagpapakita ng pagtitiyaga ay mangyayari na ipipilit sa kanya (ang 
gayon) ayon sa mga pangyayari. Si Al-Mutanabbi ay nagsabi: 

zAna variation au naadilia sa akin na kagulunan tianagang 

ana mga siiat sa akina puso au naafiuais ng isang pananggalana, 

Ma sa ngauon, nang ako au masivat ng isang sivat, 

tAng talim nito au numanampas sa loov ng tagaan na iva pa, 

digauon, ako au navubuhau nana walang pag-aala-ala sa mga kagmuhan, 

Sapagkat hindi ako nakinavang sa pagvikgau ng panganaaiaga. 

Huwag mabahala kung ang sinuman ay tumanggi na 
magbigay sa iyo ng pabor, o kung ikaw ay kinunutan ng noo, o kung 
ang kuripot o maramot na tao ay tumanggi sa iyo. 

Kung sa pamamagitan ng pagpipigil na humingi sa iba, iyong 
napigilan ang pawis ng pagkaaba na umagos sa iyong mukha, kung 



Huwag Malungkot 187 

gayon, ang isang kahoy na kubo o isang tolda ng tela ay higit na 
mainam sa iyo kaysa sa malawak na bahay at isang magandang 
halamanan, mga materyal na bagay na magbibigay lamang sa iyo ng 
pagkabalisa at kawalan ng katahimikan. 

Ang malaking paghihirap ay nakakawangis ng karamdaman; 
marapat itong tumakbo sa kanyang landas bago ito umalis, at siya na 
nag-aapura sa pagtatangka na maalis ito ay madalas na (siyang) 
nagiging sanhi nito upang magpuno at magdagdag. Dito ay 
kinakailangan na ang sinuman na dinapuan ng kahirapan ay maging 
matiyaga; siya ay marapat na maghintay ng may pag-asa sa ginhawa, 
at siya ay marapat na mapilit sa kanyang mga pagdarasal. 

Ang mga saligan ng kaligayahan, — 
mga Talata na mapagninilay-nilay 

i\t huwag kailanman mawalan ng pag-asa sa Habag ni Allah. 
Katiyakang walang nawawalan ng pag-asa sa Habag ni Allah, 
maliban sa mga tao na hindi sumasampalataya.^ (Qur'an 12: 87) 

iAt sino naman ang nawawalan ng pag-asa sa Habag ng kanyang 
Panginoon maliban lamang sa mga napapaligaw [sa tuwid na 
landas]?^ (Qur'an 15: 56) 

^Katiyakan, ang Habag ni Allah ay [laging] malapit sa mga 
gumagawa ng kabutihan.^ (Qur'an 7: 56) 

$Cayo ay hindi nakakaalam, baka sakaling si Allah ay magkaloob 
pagkaraan ng ganito ng isang [naiibang] bagay ^ (Qur'an 65: 1) 

^Bagama't ito ay hindi ninyo nais; nguni't, maaaring ang isang bagay 
na hindi ninyo naiibigan, ito ay mainam [makabubuti] sa inyo, at 
maaaring ang isang bagay na inyong naiibigan, ito ay masama [hindi 
makabubuti] sa inyo> (Qur'an 2: 216) 



188 Huwag Malungkot 

iSi Allah ang Pinakamapagbigay [Pinakamabuti] sa Kanyang mga 
alipin.^ (Qur'an 42: 19) 

^Datapuwa't ang Aking Habag ay nakasasakop sa lahat ng bagay.)* 

(Qur'an 7: 156) 

CHuwag kang malumbay [o mangamba], katotohanang si Allah ay 
kasama [Tagapagtangkilik] natin.^ (Qur'an 9: 40) 

^[At gunitain] nang kayo ay humingi ng tulong ng inyong Panginoon 
at Kanyang tinugon kayo.j^ (Qur'an 8: 9) 

iAt Siya ang nagpapamalisbis ng ulan [kahima't] ang [mga tao] ay 
nawalan na nang lahat ng pag-asa at nagpapamudmod ng Kanyang 
Habag [nang malayo at malawak].^ (Qur'an 42: 28) 

i,At sila ay laging naninikluhod sa Amin ng may pag-asa [sa Aming 
biyaya] at pangangamba [sa Aming kaparusahan], at sila ay lagi nang 
nagpapakumbaba sa Aming harapan.^ (Qur'an 21: 90) 

Ang iyong pinakamabuting kasama ay aklat 

Ang isang aktibidad na naghahatid ng tungkol sa kagalakan 
para sa iyo ay magbasa ng aklat at paunlarin ang iyong isipan sa 
pamamagitan nang pagtatamo ng karunungan. 

Si Al-Jaahiz, isang Arabong manunulat ng nakaraang mga 
dantaon, ay nagpayo sa isa na talikdan ang pagkabagabag sa 
pamamagitan ng pagbabasa ng mga aklat: 

"Ang aklat ay isang kasama na hindi pumupuri sa iyo at hindi 
nanghihikayat sa iyo sa kasamaan. Ito ay isang kaibigan na hindi 
bumabagot sa iyo, at ito ay isang kapitbahay na hindi gumagawa 
sa iyo ng kapinsalaan. Ito ay isang kakilala na nagnanais na 
huwag kumuha sa iyo ng mga pabor sa pamamagitan ng 



Huwag Malungkot 1 89 

mabubulaklak na pananalita, at ito ay hindi nanlilinlang sa iyo ng 
may panloloko at kasinungalingan. Kung ikaw ay tumititig sa 
mga pahina ng isang aklat, ang iyong pandama ay naaantig at ang 
iyong katalinuhan ay tumatalas... Sa pamamagitan ng pagbabasa 
sa talambuhay ng iba, ikaw ay nagkakamit ng pagpapahalaga sa 
mga pangkaraniwang tao habang iyong natututuhan ang mga 
pamamaraan ng mga hari. Masasabi pa nga na kung minsan ikaw 
ay natututo mula sa mga pahina ng isang aklat sa loob ng isang 
buwan, sa mga bagay na hindi mo natutuhan sa dila ng mga tao sa 
isang dantaon. Ang lahat ng kapakinabangang ito, gayunman, ay 
walang pagkalugi sa kayamanan at hindi kailangan na tumayo sa 
pintuan ng guro na naghihintay sa kanyang bayad o ang matuto sa 
kaninuman na higit na mababa sa iyo sa pag-uugali. Ang aklat ay 
sumusunod sa iyo sa gabi na gaya rin ng sa araw, na pareho kung 
ikaw ay naglalakbay o kung ikaw ay nasa tahanan. Ang aklat ay 
hindi humihina sa pagtulog, gayundin ito ay hindi napapagod sa 
mga huling oras ng gabi. Ito ang guro na naririyan sa iyo 
kailanma't ikaw ay nangangailangan nito, at ito ang guro na kung 
ikaw ay tumanggi sa kanya, ay hindi naman tumatanggi na 
magbigay sa iyo. Kung ito ay iyong iiwan, ito ay hindi 
nababawasan sa pagkamasunurin. At kung ang lahat ay 
kumalaban sa iyo, na nagpapakita sa iyo ng pagkagalit, ito ay 
nananatili sa iyong tabi. Habang ikaw, kahit na nga may kalayuan, 
ay nakakabit pa rin sa aklat, ito ay sapat na sa iyo sa pagpapanatili 
ng kasama kaysa ang nasa Upon ng mga batugan. Ito ay 
humahadlang sa iyo na maupo sa iyong pintuan at magmasid sa 
kanila na nagdaraan. Ito ay nakapagliligtas sa iyo sa 
pakikihalubilo sa kanila na mga hangal sa kanilang pag- 
uugali, na malaswa sa kanilang pananalita, at namimighati sa 
kanilang kamangmangan. Kung ang tangi lamang pakinabang ng 
aklat ay panatilihin kang malayo sa kahangalan ng pananaginip sa 
araw at hadlangan ka sa kalokohan, katiyakang ito ay maituturing 



1 90 Huwag Malungkot 

na isang tunay na kaibigan na nagbigay sa iyo ng malaking 
pabor." 

Mga salitain na tumatalakay 
sa kagalingan ng mga aklat 

Si Abu Ubaydah ay nagsabi: 

"Si Al-Huhallab ay nagbigay sa kanyang anak ng sumusunod na 
payo: 'O' anak, huwag gumala sa pamilihan maliban na lamang 
na ikaw ay dumadalaw sa tagagawa ng baluti (kutamaya) o 
tagapagtinda ng aklat.'" 

Si Al-Hasan Al-Lulu'ee ay nagsabi: 

"Apatnapung taon ang lumipas, at ako ay hindi nakakatulog sa 
araw o sa gabi... maliban na lamang na isang aklat ang 
nakapatong sa aking dibdib." 

Si Ibn Al-Jahm ay nagsabi: 

"Kung ako ay nakakaramdam ng antok kung oras na para 
matulog, - at sayang ang tulog na lumalagpas sa pangangailangan 
ng sinuman, - ako ay kumukuha ng isang aklat mula sa mga aklat 
ng karunungan at ako ay nakakatagpo ng matinding kaligayahan 
kapag aking naraanan ang isang perlas (ng karunungan)... Ako ay 
higit na alerto kung ako ay masaya't abala sa pagbabasa at pag- 
aaral, kaysa kung aking napapakinggan ang unga ng asno o ang 
nakatutulig na ingay ng isang bagay na nababasag." 

Siya rin ay nagsabi: 

"Kung ako ay makatagpo ng aklat na katanggap-tanggap at 
kasiya-siya, at kung inaakala ko na ito ay kapaki-pakinabang, 
makikita mo na sa bawat oras ako ay tumitingin kung ilan pang 
pahina ang nalalabi, dahil sa pangamba na malapit na itong 



Huwag Malungkot 1 91 

matapos. At kung ito ay nasa maraming tomo (o maraming set) na 
may maraming bilang ng mga pahina, ang aking buhay at aking 
kaligayahan ay kumpleto." 

At ang pinakamainam, pinakamataas, at pinakamahalaga sa 
mga aklat ay: 

^[Ito ang] Aklat [ang Qur'an] na ipinanaog sa iyo [O' Muhammad], 
kaya't huwag hayaan ang iyong dibdib dahilan dito ay mabagabag, 
upang ikaw ay magbigay ng babala [sa mga hindi sumasampalataya] 
at isang Paala-ala [sa mga sumasampalataya].^ (Qur'an 7: 2) 

Ang kapakinabangan ng pagbabasa 

1. Ang pagbabasa ay nakapag-aalis ng pagkabalisa at dalamhati. 

2. Habang abala sa pagbabasa, ang sinuman ay nahahadlangan na 
usisain ang kasinungalingan o kahuwaran. 

3. Ang palagiang pagbabasa ay nakagagawa sa sinuman na maging 
lubhang abala upang hindi mapasama sa Upon ng mga walang 
ginagawa at hindi aktibo. 

4. Sa pagbabasa nang malimit, ang sinuman ay umuunlad sa 
kahusayan ng pananalita at pagiging malinaw ng pangungusap. 

5. Ang pagbabasa ay nakatutulong na umunlad ang isipan at 
nagpapadalisay sa kaisipan nito. 

6. Ang pagbabasa ay nakapagdaragdag sa sinuman sa karunungan at 
parehong nakapagpapaunlad ng memorya at pang-unawa. 

7. Sa pagbabasa, ang sinuman ay nakikinabang sa mga karanasan ng 
iba: ang karunungan ng matatalino at ang pang-unawa ng mga 
pantas. 



1 92 Huwag Malungkot 

8. Sa pagbabasa nang madalas, ang sinuman ay nakapagpapaunlad sa 
kakayahan na parehong magtamo at magproseso ng karunungan at 
matutuhan ang tungkol sa iba't ibang larangan ng karunungan at ang 
aplikasyon nito sa buhay. 

9. Ang pananampalataya ng sinuman ay nadaragdagan kung siya ay 
nagbabasa ng kapaki-pakinabang na mga aklat, tangi na nga ang mga 
aklat na sinulat ng mga masunuring Muslim. Ang aklat ang 
pinakamahusay na tagapagbigay ng mga sermon o pangaral at ito ay 
may mapuwersang epekto sa pamamatnubay sa kanya tungo sa 
kabutihan at malayo sa kasamaan. 

10. Ang pagbabasa ay nakatutulong sa sinuman upang magrelaks (o 
maginhawahan) ang isipan sa pagkalito o pagkataranta at upang 
mailigtas ang oras sa pag-aaksaya. 

11. Sa pagbabasa nang madalas, ang sinuman ay nagiging bihasa sa 
maraming salita at natututo sa iba't ibang paraan ng paggawa ng mga 
pangungusap; higit pa rito, ang sinuman ay nakapagpapaunlad ng 
kanyang kakayahan na madalumat ang mga konsepto (o kaisipan) at 
upang maunawaan kung ano ang nasusulat 'sa pagitan ng mga linya o 
guhit'. 

oAna paakain o panustos na kaiuiuwa 

au nasa maa konsepto at maa kanuluaan, 

at wala sa paakain at inumin. 

Huminto upang magnihy-nilay 

Si Umar (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay nagsabi: 

"Aming natagpuan na ang pinakamainam na buhay ay yaong 
sinasamahan ng pagtitiyaga." 



Huwag Malungkot 1 93 

Siya rin ay nagsabi: 

"Ang pinakamainam na buhay na aming naranasan ay yaong may 
pagtitiyaga, at kung ang matiyaga ay isang lalaki, siya ay 
magiging pinakamapagbigay" 

Si Ali (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay nagsabi: 

"Katotohanan, ang pagtitiyaga ay para sa pananampalataya, kung 
paano ang ulo ay para sa katawan. Kung ang ulo ay maputol, ang 
katawan ay nasayang." 

At matapos, siya ay nagtaas ng kanyang tinig at nagsabi: 

"Katotohanan, walang pananampalataya sa tao na walang 
pagtitiyaga." 

Siya rin ay nagsabi: 

"Ang pagtitiyaga ay isang sasakyang hayop na hindi nadadapa o 
natitisod." 

Si Al-Hasan ay nagsabi: 

"Ang pagtitiyaga ay isang yaman mula sa kayamanan ng 
kabutihan, isang yaman na hindi ipinamimigay ni Allah maliban 
sa isang alipin (Niya) na Kanyang itinuturing na karapat-dapat." 

Si Umar ibn Abdul Aziz ay nagsabi: 

"Kailanma't si Allah ay nagbibigay ng biyaya sa isa sa Kanyang 
mga alipin at matapos ay inalis Niya ito sa kanya at pinalitan ng 
pagtitiyaga, kung gayon, yaong ipinalit ay higit na mainam kaysa 
sa bagay na pinalitan." 

Si Sulayman ibn Al-Qaasim ay nagsabi: 

"Ang gantimpala para sa bawat gawa maliban sa pagtitiyaga ay 
alam na." 

Si Allah, ang Kataas-taasan ay nagwika: 



1 94 Huwag Malungkot 

^Sila lamang na matitiyaga ang tatanggap nang ganap ng kanilang 
gantimpala ng walang pagbibilang [alalaong baga, walang 
hangganan]> (Qur'an 39: 10) 

Huwag magdalamhati, — mayroon 
pang ibang buhay na darating 

Ang araw ay darating na si Allah ay magtitipon nang sama- 
sama sa una sa mga nilikha at sa panghuli sa kanila. Ang kamnungan 
lang ng pangyayaring ito ay marapat na magbigay-katiyakan sa iyo 
ng katarungan ni Allah. Kaya't kaninumang salapi ang kinamkam 
dito, ito ay matatagpuan doon; sinuman ang pinagmalupitan dito ay 
makakatagpo na ang hustisya ay ipinatutupad doon; at sinuman ang 
nagmamalupit dito ay matatagpuan niya ang kanyang kaparusahan 
doon. 

Si Immanuel Kant, isang Alemang pilosopo, ay nagsabi: 

"Ang drama ng buhay na ito ay hindi kumpleto, marapat na may 
pangalawang tagpo rito, sapagkat ating nakikita ang pinunong 
malupit at ang kanyang mga biktima na wala tayong nakikitang 
hustisya na ipinatutupad. Nakikita natin ang manlulupig at ang 
kanyang nasasakupan, na walang nakikitang paghihiganti ng huli. 
Samakatuwid, marapat na may iba pang mundo, kung saan ang 
hustisya ay ipatutupad." 

Si Shaykh Ali At-Tantawi na nagkomento rito ay nagsabi: 

"Ang ganitong pahayag ay nagsasaad ng isang kumpisal mula sa 
banyagang ito (sa Islam), ng pagkakaroon ng Kabilang Buhay 
kung saan ang paghatol ay mangyayari." 

Isang makatang Arabo ang nagsabi: 



Huwag Malungkot 1 95 

tluna ana ministro at kanuana mqa aeleaaao 

au namuno nana mau paniniil, 

iAt ana kukom sa katupaan au ninai makatarunaan 

sa kanuana maa paanatoi, 

tluna aauon au kasawian, 

na sinundan na kasawian matapos ana kasawian, 

e)a nukom na kalupaan mula sa Jtukom na nasa itaas. 

iSa Araw na yaon ang bawat tao [kaluluwa] ay babayaran sa 
anumang kanyang ginawa. Walang anumang di-katarungan ang 
mananaig sa Araw na yaon sapagkat si Allah ay Maagap sa 
Pagsusulit.^ (Qur'an 40: 17) 

Huwag damdamin na (parang) lubhang 
nabibigatan kung ang gawain ay natatambak 

Si Robert Louis Stevenson ay nagsabi: 

"Ang bawat tao ay may kakayahan na magsagawa ng kanyang 
mga pang-araw-araw na tungkulin, kahit na nga gaano pa ito 
kahirap, at ang bawat tao ay may kakayahan na mamuhay nang 
maligaya sa oras ng kanyang maghapon hanggang sa lumubog 
ang araw; at ito ang kahulugan ng buhay" 

Si Stephen Leacock ay nagsabi: 

"Ang maliit na bata ay nagsabi: kailan kaya ako magiging 
malaking bata? Ang malaking bata ay nagsabi: kung ako ay 
maging binatilyo na, at kung ang panahong yaon ay dumating, 
siya ay magsasabi: kailan ako mag-aasawa? Ano naman ang 
pagkatapos ng pag-aasawa? At ano ang susunod matapos ang 
lahat ng mga yugtong ito? Ang kaninumang pag-iisip ay patuloy 



1 96 Huwag Malungkot 

na nakasusunod sa pagpapalagayan ng sumusunod: kailan ko 
magagawa na magretiro? Subalit kung siya ay aktuwal nang 
sumapit sa matandang gulang at lumingon sa nakaraan, siya ay 
napaso ng malamig na hangin. Siya ay nawala (o nalugi) sa 
kanyang buong buhay na lumiit ng lumiit nang palayo na hindi 
man lamang namuhay kahit na minsan sa loob nito. Kaya't ating 
natutuhan, kung ito ay lubhang huli na, na ang buhay ay dapat 
ipamuhay sa bawat minuto at oras ng paghinga." 

Yaon ang kalagayan ng mga nagpapaliban na pagsisihan ang 
kanilang mga kasalanan. 

Ang isa sa mga banal ng ating sinundang henerasyon ay nagsabi: 

"Ikaw ay aking binabalaan sa pagpapatagal at pagsasabi ng 'saka 
ko na gagawin yaon', sapagkat ito ang parirala na humahadlang sa 
sinuman sa paggawa ng mabuti at nagiging sanhi upang ang 
sinuman ay mangulelat sa mga gawa ng katuwiran." 

^Hayaan sila na kumain at magpakasaya, at [hayaan sila] na maging 
abala [sa huwad] na pag-asa. Katiyakang ito ay kanilang mapag- 
aalaman!^ (Qur'an 15: 3) 

Ang pilosopong Pranses na si Montaigne ay nagsabi: 

"Ang aking buhay ay batbat ng masamang kapalaran na hindi 
kailanman nagpakita ng habag." 

Aking tinitiyak na sa kabila ng kanilang kaalaman at 
katalinuhan, ang maraming kilalang mang-iisip ay walang alam kung 
ano ang karunungan sa likod ng kanilang pagkalikha. Sila ay hindi 
napatnubayan ng mga aral ni Allah na ipinadala Niya sa 
pamamagitan ng Kanyang Sugo na si Muhammad (saws), 

^At siya na hindi ginawaran ni Allah ng liwanag, sa kanya ay walang 
magiging liwanag.^ (Qur'an 24: 40) 



Huwag Malungkot 197 

^Katotohanang Aming ginabayan siya sa [tamang] landas, kahima't 
siya ay may pagtanaw ng pasasalamat o walang pagtanaw ng 
pasasalamat.^ (Qur'an 76: 3) 

Si Dante ay nagsabi: 

"Ituring na ang araw na ito ay hindi na muling mangyayari." 

Ang high na mainam at mas maganda at kumpleto ay ang 
hadith na: 

"Magdasal na wari bang ito na ang iyong dasal ng pamamaalam." 

Sinuman ang maglagay nito sa kanyang isipan na ang ngayon 
ang kanyang huling araw ay gagawa ng bagong pagsisisi, gagawa ng 
mabubuting gawa, at magsisikap na maging masunurin sa kanyang 
Panginoon, ang Pinakamakapangyarihan, at sa Kanyang Sugo 
(saws). 

Huwag magdalamhati at tanungin ang iyong 
sarili ng sumusunod na mga katanungan 

1 . Akin bang ipinagpaliban na mamuhay sa kasalukuyan, dahilan sa 
mga pangamba at pag-aatubili tungkol sa hinaharap, o dahilan kaya 
sa pag-asa na may madyik na halamanan na lagpas sa panginorin 
(kawalang hanggan ng himpapawid)? 

2. Aking bang pinasasama ang kalooban ko sa pangkasalukuyan kong 
buhay sa pag-iisip-isip sa mga pangyayari na nangyari na noon pa? 

3. Ako ba ay gumigising sa umaga na may intensyon na gugulin ang 
aking araw sa makabuluhang (gawain)? 

4. Nakikita ko ba na ako ay nakikinabang sa aking buhay nang ako ay 
sumubok na tumutok sa aking pangkasalukuyang sitwasyon o 
gawain? 



1 98 Huwag Malungkot 

5. Kailan ako magsisimulang mamuhay sa pangkasalukuyang 
sandali, nang hindi lubhang nag-aalala tungkol sa nakaraan at sa 
hinaharap? Sa susunod na linggo? Bukas? O ngayon? 

Huwag mawalan ng pag-asa kung ikaw 
ay nakaharap ng mahirap na sitwasyon 

Kung nakita mo ang iyong sarili na nasa matinding sitwasyon, 
gawin ang sumusunod: 

1. Tanungin ang iyong sarili, ano ang pinakamasahol na maaaring 
mangyari? 

2. Hianda ang iyong sarili na makaya at matugunan ang gayong 
masahol na senaryo (tagpo). 

3. Kung ang masamang bagay ay nangyari, harapin ito ng may 
kalmanteng nerbiyos upang maharap nang mainam ang sitwasyon. 

CAng [mga mapagkunwari] na nagsabi sa mga tao [na 
sumasampalataya]: 'Katotohanan, ang mga tao [pagano] ay 
nagtipun-tipon laban sa inyo [na malaking sandatahan], kung gayon, 
inyong katakutan sila.' Datapuwa't ito ay lalo [lamang] nagpasidhi sa 
kanilang Pananampalataya, at sila ay nagsabi: 'Si Allah [lamang] ay 
sapat na sa amin, at Siya ang Pinakamahusay sa pagsasaayos ng lahat 
ng pangyayari [para sa amin]> (Qur'an 3: 173) 

Pagnilay-nilayin ang mga talatang ito 

4At sinuman ang mangamba kay Allah, Siya ang magbibigay sa 
kanya ng lunas sa lahat ng mga kahirapan, at ipagkakaloob [Niya] sa 
kanya mula [sa panggagalingan] na hindi niya napag-aakala. At kung 
sinuman ang magtiwala kay Allah, kung gayon, sapat na si Allah 
para sa kanya> (Qur'an 65: 2-3) 



Huwag Malungkot 1 99 

iAt si Allah ang magkakaloob, matapos ang kahirapan, ng 
kaginhawahan.!* (Qur'an 65: 7) 

Ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"At maalaman na ang tagumpay ay dumarating na kasama ang 
pagtitiyaga, at sa kahirapan ay mayroong daang palabas, at sa 
kahirapan ay dumarating ang ginhawa." 

Sa iba pang hadith, ang Propeta (saws) ay nagsalaysay na si 
Allah ay nagwika: 

"Ako ay nasa kaisipan ng Aking alipin tungkol sa Akin, kaya't 
hayaan siya na nasa Akin sa ganang kanya." 

^[Kung gayon], Sapat na si Allah sa inyo laban sa kanila. At Siya ang 
Ganap na Nakakarinig, ang Tigib ng Kaalaman.^ (Qur'an 2: 137) 

iAt ilagay mo ang iyong pagtitiwala sa Kanya na Laging Buhay at 
Walang Kamatayan...^ (Qur'an 25: 58) 

{Marahil, si Allah ay maghahatid sa kanila [na mga Muslim] ng isang 
tagumpay o isang pasya ayon sa Kanyang Kalooban.|> (Qur'an 5: 52) 

#Wala ng iba pa maliban kay Allah ang makahahadlang dito [o 
makapagpapauna rito o makakaantala rito].^ (Qur'an 53: 58) 

Ang kalungkutan ay nakapagpapahina 
sa katawan at sa kaluluwa 

Si Dr. Alexis Carlyle, isang Nobel-laureate sa medisina, ay nagsabi: 

"Ang mga tao na nagtatrabaho na hindi marunong kung paano 
haharapin ang pagkabalisa at kabigatan (ng buhay) ay high na 
nahihilig kaysa sa iba na (hangarin ang) hindi pa napapanahong 
kamatayan." 



200 Huwag Malungkot 

Katiyakan, ang lahat-lahat nang nangyayari ay nagaganap 
alinsunod sa banal na pagtatakda. Magkagayunman, ang isang tao ay 
marapat na gumawa ng mga kinakailangang hakbang upang 
maiwasan ang mga kahirapan, kaya't si Carlyle ay matuwid na 
nagbigay-diin na ang pagkabalisa ay isa sa mga dahilan na 
naghahantong sa katawan upang masira. 

Ang kalungkutan: isang sanhi ng mga ulser 

"Dcaw ay hindi dadapuan ng mga ulser dahilan lamang sa iyong 
kinakain, datapuwa't dahil sa kung ano ang kumakain sa iyo." 

Ito ay isang sipi na kinuha sa aklat ni Dr. Joseph F. Mantagno, sa The 
Problem of Nervousness. 

Ang isang bantog na Arabong makata na si Al-Mutanabbi ay 
nagsabi: 

zAna kaviaatan (na vunauj au numunuvoa 

sa sovrana katavaan tunao sa paqkapauat. 

S-to au nakapaapapaputi sa vunok na kavataan 

at aumaaawa sa kanua sa marumina auos. 

At ayon sa babasahin (o magasing) Life, ang mga ulser ay nasa 
pansampung ranggo sa listahan ng mga nakamamatay na 
karamdaman. 

Ang ilan sa mga epekto ng kalungkutan 

Kailan ko lamang nabasa ang salin ng aklat ni Dr. Edward 
Bodowlski na Stop Worrying and Seek Betterment. Narito ang ilan sa 
mga kapitulo na galing sa kanyang aklat: 



Huwag Malungkot 201 

— Ano ang ginagawa ng pagkabalisa sa puso 

— Ang mataas na presyon ng dugo ay kumakain mula sa pagkabalisa 

— Ang pagkabalisa ay maaaring sanhi ng ilan sa mga anyo ng 
rayuma 

— Bilang pabor sa loob (ng katawan) mo, maghanap upang 
mabawasan ang antas ng iyong pagkabahala 

— Paanong ang pagkabalisa ay maituturing na isang sanhi ng 
pangkaraniwang sipon 

— Ang pagkabalisa at ang thyroid gland 

Si Dr. Carl Maninger, isang espesyalista sa sikolohika ay 
sumulat ng isang aklat na pinamagatang Man Against Himself. Dito 
ay kanyang sinabi: 

"Si Dr. Maninger ay hindi magbibigay sa inyo ng mga prinsipyo 
kung paano maiiwasan ang pagkabalisa, sa halip, siya ay 
magbibigay sa inyo ng kamangha-manghang ulat kung paano 
natin winawasak ang ating sariling katawan at isipan sa 
pamamagitan ng pagkabalisa at pagkakanerbiyos, masamang 
hangarin at matinding hinanakit, pagkatakot, at damdamin ng 
paghihiganti." 

^At sila na nagpapatawad ng mga tao; katotohanang si Allah ay 
nagmamahal sa mga gumagawa ng kabutihan.^ (Qur'an 3: 134) 

Ang ilan sa higit na namumukod na mga aral na marapat natin 
matutuhan mula sa ganitong talata ay yaong marapat na magkaroon 
tayo ng malusog na puso, kapayapaan ng isipan, kalmadong 
nerbiyos, at isang pakiramdam ng kaligayahan. 

Ang pilosopong Pranses na si Montaigne ay minsang nagsabi: 



202 Huwag Malungkot 

"Nais kong tulungan kayo sa pagtugon sa inyong mga suliranin 
(sa pamamagitan) ng aking mga kamay, ngunit hindi ng aking 
atay at mga baga." 

Ano ang magagawa ng kalungkutan at galit? 

Si Dr. Russell Cecil ng Cornell University ay bumanggit ng 
apat na kilalang sanhi ng arthritis (isang uri ng rayuma): 

1. Awayan sa buhay may-asawa 

2. Kahirapan at kalungkutan sa pananalapi 

3. Kalumbayan at pagkabalisa 

4. Masamang hangarin at matinding hinanakit 

Si Dr. William Mark Gaungil, habang nagpapahayag sa 
Federation of American Dentists, ay nagbigay-diin: 

"Ang hindi masayang pakiramdam na tulad ng pagkabalisa at 
pagkatakot ay posibleng nakakaapekto sa pamamahagi (o 
sirkulasyon) ng kalsyum sa katawan, at dahil dito, ito ay 
naghahantong sa pagkasira ng ngipin." 

Tiisin ang iyong mga kahirapan 
ng may katahimikan 

Si Dale Carnegie ay nagsabi: 

"Ang mga Aprikano-Amerikano na naninirahan sa Timog na 
kasama ang mga Intsik ay bihirang mahulog sa pain ng mga 
gayong sakit sa puso na bunga ng pagkabalisa. Ito ay 
maipapalagay (na galing) sa kanilang tahimik at pangkaraniwang 
paraan kung paano nila pinamumunuan ang kanilang buhay." 



Huwag Malungkot 203 



Sinabi rin niya: 



"Ang bilang ng mga Amerikano na nagtangka na magpakamatay 
ay higit na marami kaysa sa bilang ng mga namatay sanhi ng 
limang pinaka-nakamamatay na karamdaman kung pagsasama- 
samahin." 

Ito ay isang nakagugulat na datos na hindi marapat na 
tanggapin nang magaan. 

Magtangan ng mabuting 
opinyon sa iyong Panginoon 

Si William James ay nagsabi: 

"Ang Diyos ay nagpapatawad sa ating mga kasalanan, ngunit ang 
ating sistemang nerbosa ay hindi." 

Si Ibn Al-Wazeer ay sumulat sa kanyang aklat na Al-Awaasim 
wa al-Qawaasim: 

"Katotohanan, ang umasa sa habag ni Allah ay nagbubukas sa 
mga pintuan ng optimismo (o pagiging maganda ng hinaharap) sa 
isa sa Kanyang mga alipin, na gumagawa sa kanya na maging 
sabik sa pagsamba, at nagbibigay ng inspirasyon sa kanya na higit 
na maging masigla sa pagsasagawa ng mga boluntaryong gawa ng 
pagsamba at nagmamadali sa pagsasagawa ng mabubuting 
gawa." 

Ito ay totoo, tangi na nga na may ilang tao ang hindi natitinag 
na gumawa ng mabubuting gawa kung kanilang nagugunita ang 
habag ni Allah, ang (Kanyang) pagpapatawad, at pagkamapagbigay. 
Bilang isang bunga ng pagninilay-nilay sa mga gayong katangian, 
sila ay humahanap ng pagkamalapit kay Allah sa pamamagitan ng 
masikap na pagsasagawa ng mabubuting gawain. 



204 Huwag Malungkot 

Kung ang iyong isipan ay gumagala-gala 

Si Thomas Edison ay nagsabi: "Walang pagkukunwari o 
panlilinlang ang maaaring gawin ng sinuman upang siya ay 
makatakas sa kanyang isipan." 

Ang sinuman ay makapagpapatotoo ng ganitong pahayag 
mula sa karanasan, na kahit na nga sa pagbabasa o pagsusulat, ang 
sinuman ay patuloy na naitataboy ng hindi angkop na mga isipin. 
Ang isa sa pinakamainam na paraan upang makontrol ang gayong 
kaisipan ay gumawa sa isang bagay na noon pa ay minsan nang 
nakakahikayat at kapaki-pakinabang. 

Yumakap sa nakatutulong na pamumuna 

Si Andre Moro ay nagsabi: 

"Ang lahat ng bagay na kasundo ng ating personal na mga hilig ay 
lumilitaw sa atin bilang isang katotohanan, at lahat ng iba pa ay 
nagsisilbi lamang upang pukawin ang ating galit." 

Ang isa sa pangunahing halimbawa ng ganito ay yaong kung 
tayo ay mabigyan ng payo o pamumuna. Sa higit na maraming 
bahagi, gustung-gusto natin ang papuri at ang ating espiritu ay 
umaangat kung tayo ang layon ng gayong atensyon, kahit na nga tayo 
ay pinupuri para sa mga maling dahilan. Sa isang banda, 
kinamumuhian natin ang pamumuna at pangmamata, kahit na nga 
ang nasabi sa atin ay nagkataon na totoo naman. 

4At kung sila ay inaanyayahan kay Allah [alalaong baga, sa Kanyang 
mga Salita, sa Qur'an] at sa Kanyang Sugo, upang humatol sa 
pagitan nila, kapagdaka, ang isang pangkat sa Upon nila ay 
tumatanggi [na lumapit] at lumalayo. Datapuwa't kung ang 
katuwiran ay nasa kanila, sila ay lumalapit sa kanya nang kusang- 
loob at may pagtanggap> (Qur'an 24: 48-49) 



Huwag Malungkot 205 

Si William James ay nagsabi: 

"Kung ikaw ay gumagawa ng matatag na desisyon na gumawa sa 
anumang piling araw, ikaw ay ganap na maiibsan ng mga 
pagkabalisa na sumusukol at nagpapailalim sa iyo tungkol sa 
kinalabasan ng iyong pagpupunyagi." 

Ang ibig niyang sabihin ay yaong kung ikaw ay gumagawa ng 
makatarungang desisyon na salig sa katwiran at sa mainam na 
batayan, kung gayon, dapat mong isakatuparan ang gayong desisyon. 
Higit pa roon, hindi ka marapat na madala ng mga pagdududa, 
sapagkat ang mga pagdududa ay hindi nanganganak ng iba pa 
maliban sa marami pang pagdududa. At matapos ito, huwag nang 
lumingon sa likuran. Isang Arabong makata ang nagsabi: 

Kung ikaw au nasa mainam na pagpapasua, 

magvakita ng katatagan (ng pasua), 

sapagkat ang masamang pagnatoi au nasa pag-aapura. 

Ang pagpapakita ng katapangan sa paggawa ng desisyon ay 
makapagliligtas sa iyo sa pagkabalisa at pagkalito. 

iA.t kung ang mga bagay-bagay [ang paghahanda sa Jihad, ang 
maka-Diyos na pakikidigma] ay napagpasyahan na, kung gayon, ito 
ay higit na makabubuti sa kanila kung sila ay tapat kay Allah.)* 

(Qur'an 47: 21) 

Si Dr. Richard Cabot ng Harvard University ay sumulat sa 
kanyang aklat na How Humans Live ng: 

"Bilang isang manggagamot, ako ay isang tagapagtaguyod 
(proponente) ng trabaho bilang panglunas sa mga nagdurusa sa 
nerbiyos na nagmula sa mga pagdududa, pagkatakot, at pag- 
uurong-sulong (pagsasalawahan). Ang trabaho ay nagbibigay- 
inspirasyon sa katapangan; ang pagtitiwala sa sarili ang gumawa 
kay Emerson na maging napakagaling." 



206 Huwag Malungkot 

AAX kung ang pagdarasal [Jumuah o ang pang-Biyernes na sama- 
samang pagdarasal] ay natapos na, kayo ay malaya na magsipangalat 
sa kalupaan at magsihanap ng Kanyang mga Biyaya [sa 
pamamagitan ng pagtatrabaho, atbp.]...^ (Qur'an 62: 10) 

Si Bernard Shaw ay nagsabi: 

"Marahil, ang lihim ng kalungkutan ay sa pagpapahintulot sa 
iyong sarili na magkaroon ng oras para sa malabis na isipin, tangi 
na nga kung ikaw ay masaya o hindi. Huwag hayaan ang gayong 
mga isipin ay gumapang sa iyong isipan; manapa, marapat kang 
manatili na matimtiman sa iyong pagtatrabaho. Kung ini-a-aplay 
mo ang iyong sarili sa seryosong gawain, ang iyong dugo ay 
magsisimula na dumaloy at ang iyong isipan ay mauudyukan sa 
paggawa. Iyong makikita na ang iyong bagong buhay ay mabilis 
na natanggalan ng pagkabalisa at mga nakababahalang isipin. 
Magtrabaho, at gawin ito na tuluy-tuloy; sapagkat ito ang 
pinakamurang lunas na handa sa ibabaw ng mundo at ang 
pinakaepektibo." 

<|At ipagbadya [O' Muhammad]: 'Magsigawa kayo! Si Allah ay 
magmamasid ng inyong mga gawa at [sa Araw ng Pagsusulit, ito ay 
matatambad] sa Kanyang Sugo at sa mga sumasampalataya.'^ 

(Qur'an 9: 105) 

At ang isang matalinong salitain ng mga Arabo ay ganito: 

"Ang buhay ay lubhang maigsi upang gawin pa ito na higit pang 
umigsi (dahilan) sa mga pagtatalo." 

<|At Siya [Allah] ay magwiwika: 'Hang taon ba kayong nanatili sa 
lupa?' Sila ay magsasabi: 'Kami ay nanatili ng isang araw o bahagi 
ng isang araw. Tanungin ang mga nagtatala [nagbibilang].' Siya 
[Allah] ay magwiwika: 'Nanatili lamang kayo nang ilang sandali, - 
kung inyo lamang nalalaman.'^ (Qur'an 23: 112-114) 



Huwag Malungkot 207 

Ang karamihan sa mga tsismis 
ay walang batayan 

Si General George Kruk na kilala sa kanyang panlulupig sa 
katutubong Indiano ay sumulat sa pahina bilang 77 sa kanyang 
bantog na pahayagan ng sumusunod: 

"Ang lahat halos ng kalungkutan at pagkabalisa ng mga Indiano 
ay nagmumula sa kanilang imahinasyon at hindi sa katotohanan." 

^Sila ay nag-aakala na ang bawat panambitan ay laban sa kanila.^ 

(Qur'an 63: 4) 

iAt kung sila [man] ay nagsihayo [patungo sa labanan] na kasama 
ninyo, sila ay walang maidadagdag sa inyo liban lamang sa 
kaguluhan, at sila ay nagsisipagmadali sa gitna ninyo [sa pagkakalat 
ng kabuktutan], at nagtatanim ng panunulsol laban sa isa't isa sa 
inyo...^ (Qur'an 9: 47) 

Si Professor Hawks ng Columbia University ay nagsabi: 

"Maaaring mayroon o walang lunas sa isang lantad na suliranin. 
Kung may lunas para sa tanging suliranin, hanapin ito; at kung 
wala, kung gayon, huwag gambalain ang iyong sarili tungkol 
dito." 

At sa isang mapapanaligang hadith, ang Propeta (saws) ay 
nagsabi: 

"Si Allah ay hindi nagpanaog ng karamdaman maliban na Siya ay 
nagpanaog din ng lunas nito. Batid Niya ito kung sino ang 
nakakaalam nito, at siya na mangmang sa ganito ay siya na walang- 
kabatiran tungkol dito (kaya 't kahit na ang pinakabantog na doktor 
ay walang-kaalaman tungkol dito, ito [ang lunas] ay naririto pa 
tin)." 



208 Huwag Malungkot 

Ang kahinahunan ay nakapagpapaiwas 
sa konprontasyon (pakikipagharap) 

Isang gurong Hapones ang nagsabi sa kanyang mag-aaral: 

"Ang yumukod ay wari bang maging katulad ng willow (isang uri 
ng punongkahoy), at ang hindi magsauli ng lakas (o puwersa) ay 
katulad ng maging puno ng oak." 

At sa isang hadith, ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Ang isang nananampalataya ay katulad ng luntiang halaman; ang 
hangin ay umihip dito sa kaliwa at sa kanan." 

Ang isang matalinong tao ay tulad ng tubig, sapagkat ang 
tubig ay hindi lumalagapak sa loob ng bato, na nagtatangka na 
makaraan doon. Sa halip, ito ay dumarating doon mula sa kaliwa at 
mula sa kanan, mula sa itaas at mula sa ibaba. 

Sa isa pang hadith, ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Ang nananampalataya ay tulad ng kamelyo na ang renda ay nasa 
Hong nito. Kapag ito aypinagawa na lumuhodsa ibabaw ng bato, ito 
ay gagawa ng gayon." 

Ang kahapon ay hindi na 
kailanman magbabalik 

^Upang kayo ay hindi mahapis sa mga bagay na nabigo ninyong 
kamtim..> (Qur'an 57: 23) 

Si Adam ay nagsabi kay Moises (Moosa), nawa'y ang 
kapayapaan ay sumakanila: 

"Sinisisi mo ba ako sa anumang itinakda sa akin ni Allah, 
apatnapung taon pa bago ako ay likhain Niya." 



Huwag Malungkot 209 

Tungkol sa ganitong huling salitain, ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Nadaig ni Adam si Moises sa kanyang argumento, - Nadaig ni 
Adam si Moises sa kanyang argumento, - Nadaig ni Adam si Moises 
sa kanyang argumento." 

Maghanap ng kaligayahan sa iyong loob, at hindi sa iyong 
paligid o sa labas mo. 

Ang malikhaing Inglis na makata na si Milton ay nagsabi: 

liatotonanan, ana isip sa kanuana sariii 

au mau kakauanan na vaaunin 

ana paraiso tunao sa impiuerno at 

ana impiuerno tunao sa paraiso! 

Si Al-Mutanabbi ay sumulat: 

"Siya na may talento ay nagdurusa dahilan sa (kanyang hindi 
balanseng katalinuhan) habang siya ay mayaman, 
Samantala, ang mangmang ay mahirap, gayunman, siya ay 
ngumingiti." 

Ang buhay na ito ay hindi karapat-dapat 
sa ating dalamhati 

Si Napoleon ay bumulalas kay Santa Helena: 

"Hindi ako nakaalam (kahit na) ng anim na maliligayang araw sa 
aking buong buhay." 

Ang Kalip (Pinuno) na si Hisham ibn Abdul-Malik ay nagsabi: 

"Ako ay nagtangka na gunitain at isa-isahin ang bilang ng 
maliligayang araw sa aking buhay, at aking natagpuan na ang mga 
ito ay labingtatlo sa kabuuan." 



210 Huwag Malungkot 

At ang kanyang ama ay madalas na dumaraing at nagsasabi: 

"Sana ay hindi ako naging Kalip (Pinuno) kailanman." 

Ang dakilang mangangaral na si Ibn Sammack ay minsang 
dumalaw kay Haroon Ar-Rasheed. Ang huli ay nakaramdam ng 
pagkauhaw at humingi ng tubig na maiinom. Si Ibn Sammack ay 
nagsabi, "O' tagapamahala ng matatapat, kung itatanggi sa iyo ang 
ganitong inumin, ipagpapalit mo ba rito ang kalahati ng iyong 
imperyo?" Siya ay nagsabi, "Oo." Nang matapos siyang uminom, 
sinundan ito ni Ibn Sammack ng iba pang katanungan, "Kung dahilan 
sa ilang karamdaman, hindi mo nagawang mailabas ang inuming ito 
(sa pamamagitan nang pag-ihi), ibabayad mo ba ang kalahati ng 
yaman ng iyong imperyo upang maalis ito sa iyong katawan?" Siya 
ay sumagot, "Oo." Sa gayon, si Ibn Sammack ay nagsabi, 
"Samakatuwid, walang kabutihan sa isang kaharian na hindi man 
lamang katumbas ng isang pag-inom ng tubig." 

Ang buong mundo at anumang nasa loob nito ay walang 
halaga, timbang, o kahulugan kung ito ay hubad sa pananampalataya. 
Si Iqbal ay nagsabi: 

luina ana pananampalataua au nawala, 

aauon din ana kapauapaan, 

oAt walana durum para sa kaninuman, 

na hindi naaaaalak (o sumisiala) sa reliniuon, 

ainuman ana naluluaod sa bunau na ulila sa pananampalataua, 

qAu aumawa na ana aanap na paakawasak 

ana kalamnan na vunau. 

Si Emerson ay tumapos sa kanyang sanaysay na ang 
pagtitiwala sa sarili ay ang sumusunod: 



Huwag Malungkot 21 1 

"Ang tagumpay sa pulitika, ang paglaki ng suweldo, ang lunas sa 
iyong karamdaman, o ang pagbabalik ng masasayang araw, - ang 
lahat ng ito ay wari bang nanganganinag sa iyo sa guhit-tagpuan. 
Ngunit huwag maniwala sa lahat sapagkat ang mga bagay ay 
hindi katulad nang iyong inaasahan na mangyayari, at sapagkat 
walang makapagbibigay sa iyo ng kapayapaan maliban sa iyong 
sarili." 

^Magbalik ka sa iyong Panginoon na [ikaw ay nalulugod], at 
kinalulugdan [Niya]! Halika, pumasok ka sa lipon ng Aking 
mararangal na alipin.l* (Qur'an 89: 28-29) 

Isang kilalang pilosopo at nobelista ang nagsabi: 

"Ang hindi maiiwasang pangangailangan nang pag-aalis sa 
masamang guni-guni sa ating isipan ay higit na kritikal kaysa sa 
pag-aalis ng tumor (o bukol) at mga karamdaman sa ating 
katawan." 

At mayroon pang maraming babala sa Qur'an tungkol sa mga 
sakit ng ideya (pananaw) at paniniwala kaysa patungkol sa mga sakit 
ng katawan. 

Ang Pranses na pilosopo na si Montaigne ay nagsabi: 

"Ang tao ay hindi naiimpluwensyahan kung ano ang nangyayari 
habang siya sa pamamagitan ng kanyang opinyon ay nagtuturing 
(kung) ano ang nangyayari." 

At sa sumusunod na hadith, ang Propeta (saws) ay nanalangin: 

"O' Allah, gawin Mo (po) ako na nalulugod sa Inyong pagtatakda, 
upang aking maalaman na ang anumang sumapit sa akin ay hindi 
nalalayon na makaiwas sa akin, at kung anuntan ang lumagpas sa 
akin, ay hindi nalalayon na ito ay nasa kapalaran ko." 



21 2 Huwag Malungkot 

Magbulay-bulay sa mga puntos na ito 

Huwag malungkot, sapagkat ang kalungkutan ay nagiging 
sanhi upang panghinayangan ang nakaraan, ang magkaroon ng 
agam-agam tungkol sa hinaharap, at gumagawa na iyong aksayahin 
ang iyong kasalukuyan. 

Huwag malungkot, sapagkat ito ang nagiging sanhi na ang 
puso ay humigpit, ang mukha ay sumimangot, ang espiritu ay 
manghina, at ang pag-asa ay maglaho. 

Huwag malungkot, sapagkat ang iyong kalungkutan ay 
nakalulugod sa iyong kaaway, nakapagpapagalit sa iyong kaibigan, 
at nakagagawa na ang naiinggit ay magalak. 

Huwag malungkot, sapagkat sa pagiging malungkot, ikaw ay 
dumaraing laban sa banal na pagtatakda at nagpapakita ng pagkagalit 
sa kung anuman ang nakasulat para sa iyo. 

Huwag malungkot, sapagkat ang pagdadalamhati ay hindi 
makapagpapabalik sa bagay na nawala o umalis sa iyo. Ito ay hindi 
makapagpapabangon sa patay, hindi ito makapagpapabago sa 
tadhana, o makapagbibigay ng anumang kapakinabangan. 

Huwag malungkot, sapagkat ang kalungkutan ay madalas na 
galing sa demonyo at isang uri ng kawalang-pag-asa. 

^Hindi baga Aming binuksan [ginawang maginhawa] ang iyong 
dibdib [O' Muhammad]? At Aming pinawi sa iyo ang pasan mong 
hirap, na nagpapabigat sa iyong likuran? At kayo ay ginawa Namin 
na kapuri-puri? Katotohanan! Ang kasunod ng [bawat] kahirapan ay 
kaginhawahan. Katotohanan, ang kasunod ng kahirapan ay 
kaginhawahan. Kaya't kung ikaw ay matapos na [sa iyong 
paghahanap-buhay o pinagkakaabalahan], ikaw ay tumindig sa 
pagsamba kay Allah. At sa iyong Panginoon [mo lamang] ibaling 
[ang lahat mong pansin at pag-asa].^ (Qur'an 94: 1-8) 



Huwag Malungkot 213 

Habang ikaw ay may pananampalataya 
kay Allah, huwag malungkot 

Ang pananampalataya kay Allah, ang Pinakamakapangyarihan, 
ay tungo sa kaligayahan at kapayapaan, samantalang ang kawalan ng 
pananampalataya ay tungo sa kalituhan at kahirapan. Ako ay 
nakabasa tungkol sa maraming matatalinong tao na may natatanging 
uri, ang iba ay maaaring matawag na mga henyo, (ngunit) henyo man 
sila, ang kanilang puso ay ulila sa liwanag ng patnubay At dahil sa 
gayon, sila ay nagsasalita ng masasamang salita tungkol sa Shari 'ah 
(Batas Islamiko). Ito ang dalawang halimbawa na pumapasok sa 
isipan: Si Abu Al-Ulaa Al-Ma'arri ay nagsabi tungkol sa Shari 'ah, 
"Ang pagkakasalungatan, tungkol dito, wala tayong magagawa 
maliban sa manatiling tahimik." Ang pangalawa ay ang salitain ni 
Ibn Seena, "Ang elemento na nakakaimpluwensya sa kalikasan ay 
ang aktibong katalinuhan." 

Akin ngang naalaman na sa (gayong) antas, ang sinuman na 
may pananampalataya sa kanyang puso ay siyang magiging 
maligaya. Ang mas high na pangkasalukuyang salitain, na 
nakakatulad sa kahulugan ng dalawa sa itaas, ay ang bunga ng 
masasamang salita noong unang panahon na sinalita ni Fir'aun 
(Paraon). 

^Si Fir'aun [Paraon] ay nagsabi: 'O mga pinuno! Wala akong alam na 
diyos para sa inyo maliban sa aking sarili...'^ (Qur'an 28: 38) 

iSi Paraon ay nagsabi: 'Ako ang inyong panginoon, ang kataas- 
taasan.'^ (Qur'an 79: 24) 

Si James Allen, ang may-akda ng How Man Thinks, ay nagsabi: 

"Ang tao ay sasapit na makakaalam na sa bawat oras na 
nagbabago ang kanyang mga opinyon at isipin tungkol sa mga 
bagay at sa ibang tao, yaong magkatulad na gayong mga bagay at 



214 Huwag Malungkot 

mga tao, sa kanilang bahagi ay magbabago rin... Ipagpalagay na 
ang isa ay nagbago ng kanyang iniisip, at tayo ay mamamangha 
na matutuhan kung gaano kabilis ang estado (o kalagayan) ng 
kanyang materyal na buhay ay nababago. Samakatuwid, ang 
sagradong bagay na humubog sa ating mga layunin ay ang ating 
sarili." 

Tungkol naman sa maling pag-iisip at ang mga epekto nito, si 
Allah, ang Kataas-taasan ay nagwika: 

^Datapuwa't napag-akala ninyo na ang Sugo at ang mga 
sumasampalataya ay hindi na kailanman makababalik sa kanilang 
mga pamilya, at ito ay naghatid ng kasiyahan sa inyong puso, at kayo 
ay nag-isip nang masamang pagpapalagay, sapagkat kayo ay mga 
walang halagang tao na tutungo sa pagkawasak.^ (Qur 'an 48: 12) 

^At sila ay ginigiyagis ng [kanilang] maling hinala kay Allah [na 
salat sa katotohanan], - sa sapantaha ng kawalang-muwang, na 
nagsasabi: 'Mayroon ba kaming kinalaman [na aming nagawa] sa 
ganitong pangyayari?' Ipagbadya [O' Muhammad]: 'Katotohanan, 
ang bagay [pangyayari] na ito ay ganap na nasa pag-aangkin ni 
Allah. '|> (Qur 'an 3: 154) 

Si James Allen ay nagsabi rin: 

"Ang lahat-lahat nang naisakatuparan ng isang tao ay tuwirang 
bunga ng kanyang personal na pag-iisip... At ang tao ay may 
kakayahan na makapagwagi at makapagtamo ng kanyang mga 
nilalayon sa pamamagitan ng kanyang pag-iisip; siya ay 
mananatiling mahina at malungkot kung siya ay tatanggi na 
tanggapin ito." 

Si Allah, ang Pinakamakapangyarihan, ay nagsabi sa tunay na 
determinasyon at tamang pag-iisip: 

^At kung sila ay [tunay] na nagnanais na sumama [sa labanan], 
katiyakang sila ay gagawa ng ilang paghahanda para rito, datapuwa't 



Huwag Malungkot 215 

si Allah ay tutol na sila ay isugod, kaya't Kanyang ginawa na maiwan 
sila..> (Qur'an 9: 46) 

^Kung si Allah ay nakaalam man lamang ng anumang mabuti sa 
kanila, tunay Niyang magagawa na sila ay makinig...^ (Qur'an 8: 23) 

^Batid Niya ang nasa kanilang puso at Siya ang nagpapanaog ng 
katahimikan [at kapanatagan] sa kanila at Kanyang ginantimpalaan 
sila ng abot-kamay na Tagumpay...^ (Qur'an 48: 18) 

Huwag magdalamhati sa mga walang halaga 
sapagkat ang buong mundo ay walang halaga 

Isang matuwid na tao ang minsan nang inihagis sa kulungan 
ng leon, at si Allah ay nagligtas sa kanya sa mga kuko nito. Sa huli, 
siya ay tinanong, "Ano ang iyong naiisip sa oras na yaon?" Siya ay 
nagsabi, "Ako ay nagsasaalang-alang sa laway ng leon, - kung ito ay 
itinuturing ng mga pantas na dalisay o hindi dalisay (alalaong baga, 
kung ako ay mamamatay, ako ba ay nasa kalagayan ng kadalisayan o 
hindi)." 

Si Allah ay naglarawan sa kanila na kasama ng Propeta (saws) 
ng ayon sa kanilang intensyon: 

iSa lipon ninyo ay mayroong nagnanais sa mundong ito, at ang iba 
ay naghahangad sa Kabilang Buhay.^ (Qur'an 3: 152) 

Si Ibn Al-Qayyim ay bumanggit na ang halaga ng tao ay 
nasusukat ayon sa kanyang determinasyon at kanyang mga layunin. 
Isang matalinong tao ang minsang nagsabi ng mga salita na may 
gayunding epekto: 

"Ipaalam mo sa akin ang determinasyon ng isang tao at sasabihin 
ko sa inyo kung anong uri ng tao siya." 



216 Huwag Malungkot 

Isang barko ang lumubog sa dagat, at ang isang sumasamba ay 
inihagis sa tubig. Siya ay nagsimulang magsagawa ng ablusyon (o 
paghuhugas bago ang pagdarasal), isang bisig ang una at matapos 
ang isa pa. Nagawa niyang makalapit sa dalampasigan at siya ay 
naligtas. Siya ay tinanong tungkol sa ablusyon at bakit niya ginawa 
ito, sa gayon siya ay tumugon, "Ninais ko na magsagawa ng 
ablusyon upang ako ay mamamatay sa kalagayan ng kadalisayan." 

Si Imam Ahmad, sa sandali ng matinding kirot ng kamatayan, 
ay tumuturo sa kanyang balbas habang ang iba ay nagsasagawa ng 
ablusyon para sa kanya, na nagpapaala-ala sa kanila na huwag 
kaligtaan ang anumang bahagi. 

^Kaya't ibinigay ni Allah sa kanila ang gantimpala sa mundong ito at 
ang pinakamainam na gantimpala sa Kabilang Buhay.^ 

(Qur'an 3: 148) 

Huwag magdalamhati kung ikaw ay pinakitaan ng lantad na 
pagkapoot, sapagkat kung ikaw ay magpapatawad at lilimot, iyong 
makakamtan ang pagkamaringal sa mundong ito at karangalan sa 
kabilang buhay. 

^Datapuwa't sinumang magpatawad at makipagkasundo, ang 
kanyang gantimpala ay mula kay Allah. ^ (Qur'an 42: 40) 

Si Shakespeare ay nagsabi ng mga salita na may gayon ding epekto: 

"Huwag mong sindihan ng labis ang iyong pugon para sa iyong 
kaaway upang ang iyong sarili ay hindi mo masunog ng 
lagablab." 

Ang isa ay nagsabi kay Saalim ibn Abdullah ibn Umar, isang 
pantas sa mga unang henerasyon ng Muslim, "Ikaw ay isang 
masamang tao." Siya ay kagyat na tumugon, "Walang ibang 
nakakakilala sa akin maliban sa iyo." 



Huwag Malungkot 21 7 

Isang tao ang nagsabi sa pasalakay na pananalita kay Abu 
Bakr (nawa'y kalugdan siya ni Allah): 

"Sa (Ngalan) ni Allah, ikaw ay susumpain ko ng mga gayong 
sumpa na papasok na kasama mo sa iyong libingan." Siya (Abu 
Bakr) ay mahinahong sumagot, "Hindi, ngunit ito ay papasok na 
kasama mo sa iyo (ring libingan)." 

At ang isa ay nagsabi kay Amr ibn Al-Aas, 

"Itutuon ko ang aking sarili sa pagtataguyod ng digmaan laban sa 
iyo. " Si Amr ay tumugon, "Ngayon, ikaw ay nahulog sa anumang 
sinundan ng lahat ng iba pa, at ito ay papasok sa iyong 
pinagkakaabalahan (alalaong baga, kahirapan o kalungkutan)." 

Si Heneral Eisenhower ay minsang bumulalas: 

"Huwag nating sayangin ang isang minuto ng pag-iisip sa kanya 
na hindi natin minamahal." 

Ang lamok ay nagsabi sa punongkahoy: 

"Manatiling matatag, sapagkat ako ay nagnanais na lumipad na 
palayo at iwan ka." Ang punongkahoy ay sumagot, "Sa (Ngalan) 
ni Allah, hindi ko naramdaman ang iyong pagdapo sa akin! Kung 
gayon, paano ko mararamdaman kung ikaw ay lumipad nang 
palayo." 

Si Hatim ay nagsabi: 

"Pinatatawad ko siya na mapagbigay kung kanyang tinitipid ang 
ilan sa kanyang kayamanan, at ako ay lumalayo sa mga sumpa ng 
(isa) na labis na isinumpa." 

tAt sila na hindi sumasaksi sa kabulaanan [o kasinungalingan], at 
kung sila ay napaparaan [nang malapit] sa masamang pag-uusap, sila 
ay dumaraan doon ng may dangal.^ (Qur'an 25: 72) 



21 8 Huwag Malungkot 

iAt kung ang mga luku-luko [ignorante] ay nangungusap sa kanila 
[nang masasamang salita], sila ay sumasagot sa pangungusap ng 
salita ng kapayapaan.^ (Qur'an 25: 63) 

Si Confucius ay nagsabi: 

"Ang nagagalit na tao ay lagi nang hitik sa lason." 

Isang tao ang nagtanong sa Propeta (saws) na bigyan siya ng 
payo nang tatlong ulit. Siya (saws) ay sumagot sa bawat oras: 
"Huwag magalit." 

Ang Propeta (saws) ay nagsabi tungkol sa pagkagalit sa 
sumusunod na hadith: "Ang galit ay isang baga mula sa apoy." 

Ang demonyo ay nakapapanaig sa tao sa tatlong pagkakataon: 
kung siya ay nagagalit, kung siya ay nakadarama ng kalaswaan, at 
kung siya ay nasa kalagayan ng pagkalimot. 

Ganito kung paano ang mundo 

Si Marcus Aurelius, ang isa sa higit na matalino sa mga 
Romanong Emperador, isang araw ay nagsabi: 

"Ngayon, ako ay hindi haharap sa mga tao na lubhang maraming 
sinasabi, na makasarili, kasuklam-suklam, at minamahal lamang 
nila ang kanilang sarili. Gayunman, ako ay hindi maiinis o 
matataranta sa kanila, sapagkat hindi ko iniisip na ang natitira 
pang bahagi ng mundo (o ang buong mundo) ay naiiba (sa 
kanila)." 

Magsumikap upang makatulong sa iba 

Si Aristotle ay nagsabi: 



Huwag Malungkot 21 9 

"Ang huwarang tao ay siya na nakadarama nang pagkalugod sa 
pagsisilbi sa iba, at nahihiya kung ang iba ay gumagawa ng mga 
bagay-bagay para sa kanya, sapagkat ang pagpapamalas ng 
pagkahabag ay isang tanda ng pagiging mataas, samantalang ang 
pagtanggap nito ay isang tanda ng pagkabigo." 

Ang higit na maigsi at tuwiran ay ang sumusunod na hadith: 

"Ang Mataas na Kamay ay higit na mainam kaysa sa Mababang 
Kamay." 

Ang mataas na kamay ay tumutukoy sa kamay na nagbibigay, 
at ang mababang kamay ay tumutukoy sa tumatanggap na kamay. 

Huwag madama na pinagkakaitan habang 
ikaw ay may pan (o pandeunan) ng tinapay, 
isang baso ng tubig at damit sa iyong likuran 

Isang marino ang nawala sa dagat, at nanatiling nawawala sa 
loob ng dalawampu't isang araw. Nang siya ay mailigtas, ang isa ay 
nagtanong kung ano ang pinakadakilang aral na kanyang nakuha sa 
kanyang karanasan. Siya ay sumagot: 

"Ang pinakamalaking aral na aking natutuhan doon ay yaong 
kapag ikaw ay mayroong sariwang tubig at sapat na pagkain, 
hindi ka marapat na magreklamo." 

Sinasabi na, "Ang buhay sa kabuuan nito ay isang subo ng 
pagkain at isang inom ng tubig. Ang ano mang sobra rito ay 
kalabisan." 

Si Jonathan Swift ay nagsabi na ang pinakamagagaling na 
doktor sa mundo ay sila na "doktor ng tumpak na pagdidiyeta", 
"doktor ng pamamahinga", at "doktor ng kaligayahan..." 



220 Huwag Malungkot 

Ang dahilan sa likod ng kumento (o puna) ni Swift ay yaong 
ang katabaan ay isang masisising karamdaman na siyang nagiging 
sanhi upang ang antas ng katalinuhan ay mabawasan. Samantala, ang 
pamamahinga, pagiging katamtaman at kaligayahan ay mga 
nakasisiyang anyo ng panustos (o pagkain) para sa isipan, puso, at 
kaluluwa. 

Ang mga biyaya na nagkukubli 

Si Dr. Samuel Johnson ay nagsabi: 

"Ang gawi (o ugali) nang pagtingin sa makislap na bahagi ng 
bawat pangyayari ay higit na mahalaga kaysa sa pagkakaroon ng 
malaking kinita." 

^Hindi baga nila namamasdan na sila [mga Munafik o 
mapagkunwari] ay sinusubukan, minsan o makalawa sa bawat 
taon [sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng kapinsalaan, mga sakit, 
pagkagutom at kasiphayuan], magkagayunman, sila ay hindi 
nagbabalik-loob sa pagtitika, gayundin, sila ay hindi natututo ng aral 
[mula rito]> (Qur'an 9: 126) 

Ang isa sa ating banal na sinundang henerasyon ay nagsabi sa isa: 

"Katotohanang nakikita ko sa iyo ang mga tanda ng mga biyaya, 
at ang aking payo sa iyo ay saraduhan mo ang iyong mga biyaya 
at panatilihin (mo) itong ligtas sa pagiging mapagpasalamat." 

iAt [gunitain] nang ipahayag ng inyong Panginoon sa madia: 'Kung 
kayo ay may utang na loob ng pasasalamat [sa pamamagitan ng 
pagtanggap sa Pananalig at pagsamba lamang kay Allah], kayo ay 
higit Kong pagkakalooban [ng Aking mga Biyaya], subalit kung 
kayo ay walang pasasalamat [alalaong baga, hindi sumasampalataya], 
katotohanan, ang Aking parusa ay tunay na matindi.^ (Qur'an 14: 7) 



Huwag Malungkot 221 

Ate si Allah ay nagtanghal ng halimbawa ng isang pamayanan 
[Makkah] na naninirahan nang panatag at may kasiyahan; ang mga 
panustos na kabuhayan ay dumarating dito nang sagana mula sa lahat 
ng lugar, datapuwa't ito [ang pamayanan] ay nagtatwa sa mga 
Pagpapala [Kagandahang-Loob] ni Allah [sa kawalan ng damdamin 
ng pasasalamat]. Kaya't hinayaan ni Allah na lasapin nito ang 
matinding gutom [salot] at pangamba dahilan sa kanilang 
ginagawang kasamaan [alalaong baga, ang pagtatakwil kay Propeta 
Muhammad]> (Quran 16: 112) 

Ikaw ay nilikha na natatangi 

Si Dr. James Gordon Gilkee ay nagsabi: 

"Ang malagay sa alanganin nang pamimili na makamtan ang 
iyong sariling identidad (pagkatao) ay kasingluma na katulad ng 
Simula ng kasaysayan, at ito ay pangkaraniwan sa lahat ng buhay 
ng tao. Katulad din nito ang problema na ayaw mong angkinin na 
maging iyong sarili, na siyang pinanggagalingan ng lubhang 
maraming personal na di pagiging timbang at kaguluhan." 

Ang isa pa ay nagsabi: 

"Ikaw ay isang natatanging entidad (katauhan) sa lipon ng mga 
nilikha; walang sinuman ang eksaktong katulad mo, gayundin, 
ikaw ay hindi eksaktong katulad ng anupaman, sapagkat ang 
Manlilikha ay nagdala ng pagkakaiba-iba sa mga nilikha." 

^Katotohanan, ang inyong mga pagsusumikap at mga gawa ay 
magkakaiba [may tumpak at may mali]> (Qur'an 92: 4) 

Si Angelo Battero ay sumulat ng labingtatlong aklat at libu- 
libong artikulo na may kaugnayan sa paksa ng edukasyon ng bata. 
Siya ay minsang sumulat: 



222 Huwag Malungkot 

"Wala ng iba ang higit pang malungkot kaysa sa kanya na lumaki 
na wala sa kanyang sariling [kaangkinan], na lumalaki na 
nanggagaya sa iba sa hitsura at kaisipan." 

<|Siya [Allah] ang nagpapamalisbis ng tubig [ulan] mula sa alapaap at 
ang mga lambak ay dinadaluyan ng tubig ayon sa kanilang sukat...^ 

(Qur'an 13: 17) 

Ang bawat tao ay mayroong sariling mga kaugalian, mga 
talento, at mga kakayahan, kaya't walang sinuman ang marapat na 
magsanib ng kanyang personalidad (katauhan) sa iba (pang tao). 

Walang alinlangan, ikaw ay nilikha na may natatakdaang 
pamamaraan at kakayahan na makatutulong sa iyo na 
maisakatuparan ang mga napakatangi at nalilimitahang layunin. 
Dito ay inilagay ng may katalinuhan: Basahin ang iyong sarili at 
alamin ang iyong sarili; iyo ngayong malalaman kung ano ang iyong 
misyon sa buhay. 

Si Emerson ay nagsabi sa kanyang sanaysay tungkol sa pagtitiwala sa 
sarili: 

"Ang panahon ay darating na ang karunungan ng tao ay 
makakaabot sa antas kung saan ang kanyang pananalig ay 
magiging gayon, na ang pagkainggit ay kamangmangan at ang 
panggagaya ay pagpapakamatay At ang isa ay tatanggap sa 
kanyang angking sarili, kung sino siya, kahit na ano pa ang mga 
pangyayari, sapagkat ito ang kanyang bahagi. Gayundin, sa kabila 
ng katotohanan na ang mundo ay batbat ng mabubuting bagay, 
walang maisasakatuparan na anuman ang sinuman hanggang sa 
siya ay magtanim at mag-alaga sa lupa na ipinagkaloob sa kanya. 
Ang mga kubling lakas na nasa loob niya ay hindi bago sa mundo, 
at hindi niya nababatid ang abot ng kanyang mga kakayahan 
hangga't hindi niya ito sinusubukan." 



Huwag Malungkot 223 

4At ipagbadya [O' Muhammad]: 'Magsigawa kayo! Si Allah ay 
magmamasid ng inyong mga gawa at [sa Araw ng Pagsusulit, ito ay 
matatambad] sa Kanyang Sugo at sa mga sumasampalataya.'^ 

(Qur'an 9: 105) 

Pagnilay-nilayin ang mga talatang ito: 

^Ipagbadya: 'O' Aking mga alipin na nagkasala laban sa kanilang 
sarili [sa pamamagitan nang paggawa nang masasamang asal at 
kasalanan]! Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa Habag ni Allah; 
sapagkat katotohanang si Allah ay nagpapatawad ng lahat ng 
kasalanan. Katotohanang Siya ay Lagi nang Nagpapatawad, ang 
Pinakamaawain.'^ (Qur'an 39: 53) 

^At yaong [mga tao] na kung sila ay nakagawa ng Fahisha 
[matinding kasalanan tulad ng pangangalunya o pakikiapid, atbp.] o 
nagpalungi ng kanilang sarili sa kasamaan, ay nakakaala-ala kay 
Allah at humihingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan; - at 
sino pa ba kaya ang magpapatawad ng mga kasalanan maliban kay 
Allah?, - at hindi nagpupumilit na ipagpatuloy ang kamalian na 
kanilang nagawa, at ito'y kanilang nababatid.^ (Qur'an 3: 135) 

iAt sinuman ang gumawa nang masama o nagbigay-kamalian sa 
kanyang sarili, at matapos ito, ay humanap ng kapatawaran ni Allah; 
kanyang matatagpuan na si Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang 
Pinakamaawain.^ (Qur'an 4: 110) 

iAt kung ang Aking mga alipin ay magtanong sa iyo [O' 
Muhammad] tungkol sa Akin, kung gayon [sila ay inyong sagutin]: 
'Tunay na Ako ay malapit [sa kanila]; Ako ay tumutugon sa 
panawagan ng bawat nananawagan kung siya ay tumatawag sa 
Akin.' Hayaan ding sila ay tumalima sa Akin at manampalataya sa 
Akin; upang sila ay magsitahak sa tuwid na landas.^ 

(Qur'an 2: 186) 



224 Huwag Malungkot 

^Hindi baga Siya [high na mainam sa inyong mga diyos], [Siya] na 
sumasaklolo sa mga nalalagay sa panganib kung siya ay 
naninikluhod sa Kanya, at Siya na nag-aalis sa kasamaan at gumawa 
sa inyo na mga tagapagmana ng kalupaan sa maraming henerasyon 
ng mga salit-saling lahi. [Mayroon pa bang] ibang diyos maliban kay 
Allah? Kakarampot lamang ang inyong naaala-ala?|> (Qur'an 27: 62) 

<iA.ng [mga mapagkunwari] na nagsabi sa mga tao [na 
sumasampalataya]: 'Katotohanan, ang mga tao [mga pagano] ay 
nagtipun-tipon laban sa inyo [na malaking sandatahan], kung gayon, 
inyong katakutan sila.' Datapuwa't ito ay lalo [lamang] nagpasidhi sa 
kanilang Pananampalataya, at sila ay nagsabi: 'Si Allah [lamang] ay 
sapat na sa amin, at Siya ang Pinakamahusay sa Pag-aayos ng lahat 
ng pangyayari [sa amin].' Kaya't sila ay nagbalik na taglay ang 
Biyaya at Kasaganaan mula kay Allah. Walang anumang kapinsalaan 
ang sumaling sa kanila; at sila ay sumunod sa mabuting kaluguran ni 
Allah. At si Allah ang nag-aangkin nang Malaking Kasaganaan.^ 

(Qur'an 3: 173-174) 

^'Ang aking [sariling] pangyayari [kahahantungan] ay inilalaan ko 
kay Allah; sapagkat si Allah ay Lagi nang Nagmamasid sa Kanyang 
mga alipin. ' Kaya't pinangalagaan siya ni Allah sa mga kasamaan na 
kanilang binalak..> (Qur'an 40: 44-45) 

Ang marami na sa hitsura ay nakapipinsala 
ay katotohanan na isang biyaya 

Si William James ay nagsabi: 

"Ang ating mga sagabal ay nakatutulong sa atin hanggang sa 
lawak na hindi natin kailanman inaasahan. Kung sina 
Dostoyevski at Tolstoy ay hindi nakapamuhay nang masakit 
na buhay, sila ay hindi magkakaroon ng kakayahan na maisulat 



Huwag Malungkot 225 

ang kanilang walang kamatayang babasahin (pahayagan). Kaya't 
ang pagiging isang ulila, bulag, mahirap, o malayo sa tahanan at 
kaginhawahan ay mga kundisyong lahat na maghahantong sa iyo 
sa pagtatamo (ng mithiin) at pagiging tangi, sa kaunlaran at sa 
naiambag (naibahagi)." 
Isang makata ang nagsabi: 

hi eAlian au makapaaaaaawaa na 

Kanuana maa viuaua sa pamamaaitan 

na maa paasuU na maliit o malaki, 

aAt ana ilan au iniiaiaaau sa paasuvok sa paaviviaau sa kanila na 

lianuana maa viuaua. 

Kahit na nga ang mga anak at kayamanan ay maaaring maging 
sanhi ng kalungkutan (o kahirapan): 

^Kaya't huwag hayaan ang kanilang kayamanan o mga anak ay 
makintal sa iyong isipan [O' Muhammad]. Si Allah ay nagnanais 
lamang na sila ay parusahan sa pamamagitan nito [alalaong baga, ang 
kanilang kayamanan o mga anak] sa buhay sa mundong ito...^ 

(Qur'an 9: 55) 

Nang siya ay malumpo, si Ibn Atheer ay nabigyan ng 
pagkakataon na matapos ang kanyang dalawang bantog na aklat, 
Jam 'ey al-Usool at An-Nihayah. Si As-Sarakhsi ay nakapagsulat ng 
kanyang mabunying aklat, na Al-Mabsoot, sa lahat-lahat ay 
labinglimang bolyum (set ng aklat), habang siya ay nakapiit sa ilalim 
ng balon. 

Si Ibn Al-Qayyim ay nakapagsulat ng Zaad al-Ma 'ad habang 
naglalakbay na nakasakay sa hayop; Si Al-Qurtubi ay nakapagsulat 
ng komentaryo sa Saheeh Muslim habang naglalakbay sa barko; ang 
karamihan sa Fataawa ni Ibn Taymiyah ay naisulat habang siya ay 
nasa piitan. 



226 Huwag Malungkot 

Ang mga pantas ng hadith ay nakapagtipon ng daan-daan at 
libu-libong ahaadeeth (mga hadith): sila ang mga tao na mahihirap, 
mga tao na banyaga sa salitang 'tahanan'. Isang matuwid na tao ang 
nagbigay-alam sa akin na siya ay nabilanggo ng ilang panahon, at sa 
panahon ng kanyang pagkapiit, kanyang naisaulo ang buong Qur'an 
at nakapag-aral ng apatnapung malalaking bolyum (set ng aklat) 
tungkol sa Islamikong pambabatas. 

Si Abu Al-Ulaa ay nagdikta ng kanyang mga aklat sa iba 
sapagkat siya ay bulag. Si Tana Hussain ay nawalan ng paningin, at 
magmula noon, siya ay nagsimulang magsulat ng kanyang mga 
kinikilalang pahayagan at mga aklat. Maraming matatalinong tao, na 
nang matanggal sa kanilang posisyon o trabaho ay nakapag-ambag sa 
mundo sa karunungan at kaisipan nang high na marami kaysa sa una 
nilang nagawa sa kanilang buhay 

Si Francis Bacon ay nagsabi: 

"Ang kaunting pilosopya ay nakagagawa sa isa na humilig tungo 
sa kawalan ng pananampalataya, at ang pagsasaliksik ng 
pilosopya ay nakapaghahantong sa isipan na mapalapit sa 
relihiyon." 

CA.t ang ganitong mga halimbawa [paghahambing] ay Aming 
inihantad sa mga tao, datapuwa't walang makatutukoy ng kanilang 
kahulugan maliban lamang sa may karunungan [tungkol kay Allah at 
sa Kanyang mga Tanda].^ (Qur'an 29: 43) 

«iAng tunay na nangangamba lamang kay Allah sa Kanyang mga 
alipin ay yaong may karunungan.^ (Qur'an 35: 28) 

iAt yaong nagawaran ng karunungan at pananalig ay magsasabi: 
'Katotohanang kayo ay nanatili ayon sa Pagtatakda ni Allah 
hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay..'^ (Qur'an 30: 56) 



Huwag Malungkot 227 

^Ipagbadya sa kanila [O' Muhammad]: 'Kayo ay Aking 
pinaaalalahanan, sila ay hindi nagsitanggap maging ng 
ikasampung bahagi [1/10] ng mga iginawad Namin sa kanila 
[noong una]; datapuwa't sila ay nagpabulaan sa Aking mga Sugo, 
kaya't [pagmasdan] kung gaano katindi ang Aking kaparusahan!'^ 

(Qur'an 34: 46) 

Si Dr. A. A. Brill ay nagsabi: 

"Ang tunay na nananampalataya ay hindi kailanman 
mapapahirapan ng karamdaman sa utak." 

tKatotohanang sila na sumasampalataya [sa Kaisahan ni Allah at 
naniniwala sa Kanyang Sugong si Muhammad] at gumagawa ng mga 
kabutihan, ang Pinakamahabagin [Allah] ay magkakaloob ng 
pagmamahal sa kanila [sa puso ng mga sumasampalataya].)* 

(Qur'an 19: 96) 

<|Sinuman ang gumagawa ng kabutihan, maging lalaki man o babae, 
habang siya ay isang sumasampalataya [sa Kaisahan ni Allah], 
katotohanan, sa kanya ay igagawad Namin ang isang mabuting 
buhay [sa mundong ito], at katiyakan na Aming babayaran sila ng 
gantimpala ng ayon sa pinakamainam sa kanilang ginawa [ang 
Paraiso sa Kabilang Buhay]. ^ (Qur'an 16: 97) 

^At katotohanang si Allah ang Patnubay ng mga sumasampalataya sa 
Matuwid na Landas.^ (Qur'an 22: 54) 

Ang pananampalataya ang 
pinakamalaking lunas! 

Ang isa sa pangunahing eksperto sa sikolohiya ng ating 
panahon na si Dr. Carl Jung ay bumanggit sa pahina 264 ng kanyang 
aklat na The Modern Man in Search of Spirit ng: 



228 Huwag Malungkot 

"Sa loob ng huling tatlumpung taon, ang mga tao sa lahat ng 
panig ng mundo ay pumarito sa akin upang humingi ng payo. 
Aking ginamot ang daan-daang pasyente at ang karamihan sa 
kanila ay nasa katanghaliang-gulang. Ang problema sa bawat isa 
sa kanila ay nagbabalik sa isang isyu (paksa o suliranin), - 
paghanap ng pagpapakanlong sa relihiyon, at sa paggawa ng 
gayon, ay nakagawa na magkaroon ng perspektibo o pananaw sa 
buhay Makatwiran kong masasabi na ang bawat isa sa kanila ay 
nagkaroon ng karamdaman sapagkat kanilang naiwala (o hindi 
nai-aplay) ang maibibigay ng relihiyon sa nananampalataya. At 
ang isa na hindi nagpapaunlad ng tunay na pananampalataya ay 
hindi gagaling." 

^At sinumang sumuway sa Aking Paala-ala [alalaong baga, hindi 
naniniwala sa Qur'an at hindi sumusunod sa mga pag-uutos nito], 
katotohanang sasakanya ang buhay ng kahirapan...^ (Qur'an 20: 124) 

^Kami [Allah] ay maghahasik ng lagim [takot] sa puso ng mga hindi 
sumasampalataya sapagkat sila ay nagtambal ng iba pa sa pagsamba 
kay Allah..> (Qur'an 3: 151) 

C Kadiliman na patung-patong, kung ang isang tao ay mag-uunat 
ng kanyang kamay, hindi niya ito mababanaagan! At siya na hindi 
ginawaran ni Allah ng liwanag, sa kanya ay walang magiging 
liwanag.^ (Qur'an 24: 40) 

Huwag mawalan ng pag-asa 

Si Allah ay tumutugon sa dasal ng hindi nananampalataya na 
nasa kaguluhan (o kahirapan); kaya't gaano pa kaya ang maaasahan 
ng Muslim na hindi nag-aakibat ng mga katambal sa Kanya? Si 
Mahatma Ghandi, marahil, ay pangalawa lamang kay Buddha sa 
India, ay nasa bingit na ng pagkadulas kung hindi lamang sa kanyang 



Huwag Malungkot 229 

pagdedepende sa katatagan ng pagdarasal. At paano ko malalaman 
ito? Sapagkat siya sa kanyang sarili ay nagsabi, "Kung hindi ako 
nagdasal, maaaring noon pa ay naging baliw na ako sa mahabang 
panahon." Ito ang epekto ng dasal, at si Ghandi ay hindi man isang 
Muslim. Hindi na kailangan pang itanong, ang kanyang kahuwaran 
(maling pananampalataya) ay napakalaki, datapuwa't ang 
nakapagpapanatili sa kanya na magpatuloy ay yaong siya ay 
naroon sa landas. 

iAt kung sila ay nakasakay sa barko, sila ay naninikluhod kay Allah, 
na [sila] ay matapat sa Kanya sa pananampalataya [alalaong baga, sa 
pananalig at pag-asa]. Datapuwa't kung sila ay maisadsad na Niya 
nang ligtas [sa tuyong] lupa, [pagmasdan], kapagkaraka, sila ay nag- 
aakibat ng iba pang [mga diyos] sa Kanya!^ (Qur'an 29: 65) 

^Hindi baga Siya [higit na mainam sa inyong mga diyos], [Siya] na 
sumasaklolo sa mga nalalagay sa panganib kung siya ay 
naninikluhod sa Kanya.. .^ (Qur'an 27: 62) 

$At ang malalaking alon ay pumaligid sa kanila, at nang napag-akala 
nila na sila ay lalagumin na [ng dagat], ay pinanikluhuran nila si 
Allah nang matapat at tangi lamang sa Kanya, na nagsasabi: 'Kung 
kami ay Inyong ililigtas, kami ay tunay na tatanaw ng utang na loob 
ng pasasalamat.'^ (Qur'an 10: 22) 

Sa kabila nang masinsinang pananaliksik sa pamamagitan ng 
talambuhay ng mga pantas na Muslim, mga mananalaysay na 
Muslim, mga manunulat na Muslim, bilang isang pangkat, nabigo 
ako na matagpuan kahit na ang isa sa kanila na nahulog sa pagkasila 
ng pagkabalisa, kalituhan, at sa mga karamdaman ng isipan. Ang 
dahilan ay sapagkat sila ay namuhay sa kapayapaan at katahimikan, 
at sila ay nakapamuhay sa buhay na hindi kumplikado na malayo sa 
lahat ng anyo ng pagkaapekto. 



230 Huwag Malungkot 

^Datapuwa't sila na mga sumasampalataya at nagsisigawa ng 
kabutihan at nananalig sa kapahayagan na ipinanaog kay 
Muhammad, - sapagkat ito ang katotohanan mula sa kanilang 
Panginoon, ay papawiin Niya sa kanila ang kanilang mga kasalanan 
at pagdurusa at pag-iibayuhin Niya ang kanilang kalagayan na 
maging mainam.^ (Qur'an 47: 2) 

Pagnilay-nilayin ang sumusunod na pahayag ni Ibn Hazim: 

"Mayroon lamang na isang araw na nagbubukod sa mga hari at sa 
akin. At tungkol sa kahapon, ang kanilang panlasa dito ay naglaho 
na, at parehong sila at ako ay magkapantay na nangangamba kung 
ano ang dadalhin ng bukas. Kaya't mayroon lamang ng ngayon. 
At ano ang dadalhin ng ngayon?" 

Ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"O' Allah, ako ay humihingi sa Inyo ng kabutihan sa araw na ito: sa 
mga biyaya, tagumpay liwanag at patnubay nito." 

$0' kayong nagsisisampalataya! Magsipag-ingat kayo [sa 
pamamagitan nang paghahanda]..> (Qur'an 4: 71) 

4At pagtagubilinan siya na maging maingat at huwag hayaan ang 
sinuman ay makakilala sa inyo.^ (Qur'an 18: 19) 

$At sila ay hindi nagsasabi ng anuman maliban sa: 'Aming 
Panginoon! Patawarin Ninyo ang aming mga kasalanan at ang aming 
paglabag [sa mga tungkulin namin sa Inyo], patatagin Ninyo ang 
aming mga paa at Inyong pagkalooban kami ng tagumpay laban sa 
mga hindi nananampalataya.'^ (Qur'an 3: 147) 



Huwag Malungkot 231 

Huwag malungkot, — ang buhay ay higit 
na maigsi kaysa sa iyong inaakala 

Si Dale Carnegie ay nagsalaysay ng istorya ng isang tao na 
mayroong ulser na naging malubha hanggang sa mapanganib na 
antas. Ang mga doktor ay nagbigay-alam sa kanya na siya ay 
mayroon na lamang kaunting panahon na nalalabi para mabuhay 
Kanilang ipinahiwatig sa kanya na mas mabuti para sa kanya ang 
gumawa ng pagsasaayos sa (kanyang) libing. Walang abug-abog, si 
Hani, ang pasyente, - ay gumawa ng biglaang desisyon. Kanyang 
naisip sa kanyang sarili na kung siya ay mayroon na lamang ng 
gayong kaigsing panahon upang mabuhay, bakit hindi niya gamitin 
ito upang ganap na maging masaya? Iniisip niya, "Gaano kadalas na 
nagnais ako na maglakbay sa buong mundo bago ako mamatay. 
Katiyakang ito na ang pagkakataon upang matupad ang aking mga 
pangarap." Bumili siya ng kanyang tiket at nang malaman ng mga 
doktor ang kanyang mga piano, sila ay nabigla. Sila ay nagsabi sa 
kanya, "Kami ay matibay na tumututol sa iyo at nagbababala sa iyo: 
Kung ipagpapatuloy mo ang iyong paglalakbay na ito, ikaw ay 
malilibing sa kailaliman ng karagatan." Ang kanilang pagtatalo ay 
walang kinasapitan at siya ay sumagot lamang, "Hindi, walang 
anuman ang mangyayari. Ako ay nangako sa aking mga kamag-anak 
na ako ay magbabalik upang mailibing sa libingang-lupa ng 
pamilya." 

Kaya't sinimulan niya ang kanyang paglalakbay ng kasayahan 
at kagalakan. Siya ay sumulat sa kanyang asawa na nagsasabi, "Ako 
ay kumain ng pinakamasarap sa mga pagkain sa barkong 
pangliwaliw. Ako ay bumasa ng tulain, at ako ay kumain ng malalasa 
at matatabang pagkain na hanggang ngayon ay aking iniiwasan. Ako 
ay nasiyahan sa buhay sa kahabaan ng panahong ito nang higit sa 
aking nadama sa aking nakaraang buong buhay" 



232 Huwag Malungkot 

Si Dale Carnegie ay nag-angkin na ang tao ay gumaling sa 
kanyang karamdaman at ang nakapagpapasiglang landas na kanyang 
tinahak ay isang (landas) na matagumpay na nakatalo sa sakit at kirot. 

Ang moral (na aral): ang kaligayahan, pagkamasayahin, at 
pagkamahinahon ay higit na madalas na mabisa kaysa sa mga 
tabletas ng doktor. 

Hangga't ikaw ay may taglay ng 
pangunahing pangangailangan 
sa buhay, — huwag malungkot 

iAt hindi ang inyong mga kayamanan o mga anak na lalaki ang 
magdadala sa inyo upang mapalapit kayo sa Amin; nguni't sila 
lamang na sumasampalataya [sa Kaisahan ni Allah at sa Islam] at 
nagsisigawa ng kabutihan; sila ang gagantimpalaan nang marami [o 
ng dalawang] ulit dahilan sa kanilang ginawa, at sila ay malalagay sa 
matataas na mga silid [ng Paraiso], na ligtas at napapangalagaan.^ 

(Quran 34: 37) 
Si Dale Carnegie ay nagsabi: 

"Ang tala (o istatistika) ay nagpatibay na ang bigat (ng buhay) at 
pagkabalisa ay ang pinakapangunahing mamamatay-tao sa 
Amerika. Bilang naging bunga ng nakaraang digmaang 
pandaigdig, ang ikatlong bahagi ng aming isang milyong 
sundalo ay napatay. Sa parehong (sukat) ng panahon, ang sakit sa 
puso ang sanhi ng dalawang milyong kamatayan. At mula sa 
huling pangkat na ito, ang bigat (ng buhay), pagkabalisa, ang 
pagkakaroon ng higpit ng nerbiyos, ay ang pinagbuhatan ng 
karamdaman ng isang milyong tao." 

Oo, ang sakit sa puso ang isa sa mga pangunahing dahilan 
upang si Dr. Alexis Carlyle ay dagliang magsabi: 



Huwag Malungkot 233 

"Ang mga nagtatrabahong tao na hindi nakakaalam kung paano 
tutugunan ang bigat (ng buhay) ay mamamatay ng wala sa 
panahon (alalaong baga, high na mas maaga)." 

Kahit na nga ang katwiran at lohika na nakagawa kay Carlyle 
na dagliang magsabi ng ganito ay kapani-paniwala, marapat pa rin 
nating gunitain ang: 

^At walang sinuman ang maaaring mamatay maliban kung 
kapahintulutan ito ni Allah at sa natataningang araw.^ (Qur'an 3: 145) 

Ang mga Amerikanong negro at mga Intsik ay bihirang 
mahulog sa pagkasila ng mga sakit sa puso. Sila ang mga tao na 
namumuhay ng buhay ng katahimikan at kahinahunan. Sa isang 
banda, iyong makikita na ang bilang ng mga doktor na namatay sa 
atake sa puso ay dalawampung beses na higit na marami sa bilang 
kaysa sa mga magsasaka na namatay sa magkatulad na sanhi. Ang 
mga doktor ay namumuhay ng mahirap at puno ng bigat na buhay, na 
dahil dito, sila ay nagbabayad ng mabigat na presyo. 

Ang pagiging kuntento ay 
nakapagtataboy sa kalungkutan 

Ang Sugo ni Allah (saws) ay nagsabi: 

"Hindi tayo nagsasabi ng iba pa maliban lamang sa 
nakapagbibigay-lugod sa ating Panginoon." 

Nasa sa iyo ang sagradong tungkulin na isuko ang iyong sarili 
sa kung ano ang itinakda (noong pa mang una) sa iyo. Kung iyong 
matupad ang ganitong tungkulin, sa kalaunan ikaw ay magiging 
matagumpay. 

Ang iyo lamang kaligtasan ay maniwala sa pagtatakda, sapagkat 
kung anuman ang naitakda na ay hindi maiiwasang mangyari. 



234 Huwag Malungkot 

Walang pagkukunwari o panlilinlang ang makapapangalaga sa iyo sa 
ganito. 

Si Emerson ay nagsabi: 

"Saan nagmula ang ideya na dumating sa atin na nagsasabi na ang 
marangya at matatag na buhay, na malaya sa mga sagabal at 
kahirapan, ay nakagagawa nang masagana at mga dakilang tao? 
Ang kaso ay ganap na kabaligtaran. Yaong mga nasanay sa ugali 
na mamuhay ng magaang buhay ay magpapatuloy na higit pang 
paunlarin ang mga tamad na pag-uugali habang sila ay 
nagpapatuloy sa buhay. Ang kasaysayan ay nakakasaksi na ang 
kadakilaan ay nagsuko ng kanyang pamamahala sa mga tao na 
may iba't ibang pinag-ugatan (o karanasan). Mula sa mga pinag- 
ugatan (o karanasang) ito ay mga kapaligiran na kapwa mayroong 
mabuti at masama, o mga kapaligiran na kung saan ang mabuti o 
masama ay hindi mawatasan (o maibukod). At mula sa gayong 
mga kapaligiran ay nagsulputan ang mga lalaki (o mga tao) na 
nagpasan nang malaking pananagutan sa kanilang balikat na kahit 
minsan ay hindi nagtapon sa mga ito ng may pagpapabaya." 

Sino sila na nagpasan ng bandila ng Banal o Makadiyos na 
patnubay sa mga unang araw ng Islam? Sila ang mga pinalayang 
alipin, mga mahihirap, at mga naghihikahos. At ang karamihan ng 
mga tao na tumindig ng may pagtutol laban sa kanila ay yaong 
mariringal, mga pinuno, at mayayaman. 

iM kung ang Aming Malilinaw na mga Talata ay dinadalit sa kanila, 
sila na hindi sumasampalataya [ang mayayaman at malalakas sa 
lipon ng mga paganong Quraish na namumuhay sa kariwasaan at 
luho] ay nagsasabi sa mga sumasampalataya [ang mahihina, mga 
mahihirap na kasamahan ni Propeta Muhammad na naghihikahos sa 
buhay]: 'Alin sa dalawang pangkat [alalaong baga, ang mga 
sumasampalataya at hindi nananampalataya] ang pinakamainam ng 
kalagayan at katayuan [sa lipunan].'^ (Qur'an 19: 73) 



Huwag Malungkot 235 

iAt sila [ang maaalwan, tangi na ang mga taga-Makkah] ay 
nagsasabi: 'Kami ay may high na kayamanan at mga anak na lalaki 
[kaysa sa mga sumasampalataya], at kami ay hindi mapaparusahan.'^ 

(Qur'an 34: 35) 

^Kaya't Aming sinubukan ang ilan sa kanila sa pamamagitan ng iba, 
upang sila [na mga hindi sumasampalataya] ay makapagsabi: 'Sila ba 
ang [mga dukhang sumasampalataya] na higit na biniyayaan ni Allah 
sa aming Upon? Hindi baga talastas na mabuti ni Allah kung sino ang 
mga may damdamin ng pasasalamat.'^ (Qur'an 6: 53) 

^Ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi sa mga 
sumasampalataya: 'Kung ito [ang Qur'an, ang Islam] ay [tunay] 
na mabuti, hindi sila dapat na manguna sa amin tungkol dito!'^ 

(Qur'an 46: 11) 

iAng mga palalo ay nagsabi: 'Katotohanang kami ay hindi 
sumasampalataya sa inyong pinapanaligan.'^ (Qur'an 7: 76) 

AM sila ay nagsasabi: 'Bakit kaya ang Qur'an na ito ay hindi 
ipinanaog sa ilang dakilang lalaki ng dalawang bayan [Makkah at 
Taif]? Sila baga ang naghahati-hati sa Habag ng iyong Panginoon.'^ 

(Qur'an 43: 31-32) 

Madalas kong nagugunita ang mga talata ni Antara, kung saan 
niya itinatag na ang kanyang halaga ay nasa kanyang pag-uugali at 
mga gawa, at hindi sa kanyang lahi o mga kaugnayan. Siya ay 
nagsabi: 

ha Kama na naqiqina ativin, 

ako au isana marinaal na pinuno, 

zAt sa mvila nq naqiqina itim ana miau, 

ako ait mau vutina paq-uuqad. 



236 Huwag Malungkot 

Kung ikaw ay nawalan ng bisig, mayroon ka 
pang ibang (bahagi) na makapupuno nito 

Si Ibn Abbaas (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay nagsabi: 

fauna si zAiiah au mag-aads ng liwanaa sa akina maa mata, 

zAng akina aila at maa tainga, magkagauunman, 

au mauroon pang liwanaa, 

oAna akina puso au mataiino at ana akina pag-iisip au hindi ialuktot, 

zAt ana akina dila au mataias na katulad na espada na isana mandiriama. 

Kung ang pinsala ay sumapit sa iyo, marahil ay mayroong 
pakinabang na kasama nito, isang pakinabang na hindi mo mapag- 
aakala. 

^At maaaring ang isang bagay na hindi ninyo naiibigan, ito ay 
mainam [makabubuti] sa inyo..> (Qur'an 2: 216) 

Si Bashhar ibn Burd ay nagsabi: 

zAna akina maa kaawau au humahamak sa akin, 

at ana devekto au nasa kanila, 

Jtindi isana kawalana-karanaaian ana matawaa na mau depekto. 

fauna ana tao au makakakita na katapangan at katotohanan, 

zAng pagkavulag ng maa mata au hindi magiging sagavat. 

Sa pagkavutag ako au nakakakita ng maa gantimpala, 

mga inimpok, at pangangalaaa, 

oAt para sa tationg ito, ako ang mas digit na nangangailangan. 

Pagmasdan ang pagkakaiba sa pagitan ng kung ano ang sinabi 
ni Ibn Abbaas o Bashhar sa kung ano ang sinabi ni Saaleh ibn Abdul 
Quddoos nang siya ay maging bulag: 



Huwag Malungkot 237 

Faalam na sa munao, ana matanaanq lalaki na vulaq 

au walana anumanq vahaqi sa vunau na ito. 

viua au namatau at ana mqa tao au naqturinq sa kanua 

na (siua) au nasa mqa navuvunau, 

zAnq mqa malinq paq-asa au naqkaluno sa karma mula sa simula. 

Ang lahat ng Makadiyos na pagtatakda ay darating na 
matupad, kapwa sa kanya na tumatanggap sa mga ito at sa kanya na 
nagtatakwil sa mga ito. Ang pagkakaiba ay yaong una ay 
makakatagpo ng gantimpala at kaligayahan samantalang ang huli ay 
makakatagpo lamang ng kasalanan at paghihirap. 

Si Umar ibn Abdul-Aziz ay sumulat kay Maymoon ibn 
Mehran: 

"Dcaw ay sumulat sa akin upang ako ay paglubagin sa pagkawala 
ni Abdul-Malik. Sa ganitong bagay, ako ay noon pa naghihintay, 
at nang sa wakas ito ay maganap, ako ay walang agam-agam 
tungkol dito." 

Ang mga araw (maghapon) ay umiinog 
sa pagdadala ng mabuti at masama 

Naisalaysay na noon, na si Imam Ahmad ay dumalaw kay 
Baqi ibn Mukhalid habang siya ay maysakit at nagsabi sa kanya: 

"O' Baqi, magalak ka sa gantimpala ni Allah. Ang mga araw ng 
kalusugan ay hubad sa karamdaman at ang mga araw ng 
karamdaman ay hubad sa kalusugan." 

Ito ay nangangahulugan na sa panahon ng mga araw ng 
kalusugan, ang isa ay hindi kailanman nagmumuni-muni sa 
karamdaman, sapagkat ang mga balak at mga ambisyon ay 



238 Huwag Malungkot 

nadaragdagan, gayundin ang mga pag-asa at mga pagnanasa. Sa 
panahon ng mga araw ng matinding karamdaman, gayon pa man, ang 
isa ay nakakalimot sa mga bagay na may kinalaman sa panahon ng 
kalusugan; ang mahinang kawalan ng pag-asa ay nagkakampo sa 
loob ng may sakit na kaluluwa, kaya't ang kawalang pag-asa ay 
nananaig. Si Allah, ang Pinakamakapangyarihan, ay nagwika: 

iAt kung iginawad na Namin sa tao na lasapin ang Habag mula sa 
Amin, at matapos ay alisin sa kanya ito, katotohanang siya ay 
nawawalan ng pag-asa at walang utang na loob ng pasasalamat. 
Datapuwa't kung Aming hayaan siya na lasapin ang magandang 
biyaya, pagkaraang ang kasamaan [kahirapan at kasiphayuan] ay 
dumapo sa kanya, walang pagsala na siya ay magsasabi: 'Ang 
kamalasan at kasahulan ay lumisan sa akin.' Katotohanan, siya ay 
tandisang galak na galak at nagmamayabang [walang utang na loob 
ng pasasalamat kay Allah], maliban sa kanila na matitiyaga at 
gumagawa ng mga kabutihan, sila ang magkakamit ng kapatawaran 
at malaking gantimpala [Paraiso]> (Qur'an 11: 9-11) 

Sa pagkukomentaiyo sa ganitong talata, si Ibn Katheer ay sumulat: 

"Si Allah ay naglalarawan sa tao at sa mababang katangian na 
siya (ang tao) ang naghahawak nito (maliban sa kanila na 
nananampalataya na ginawaran ni Allah ng Kanyang habag). Sa 
kalahatan, kung ang tao ay nadapuan ng kahirapan pagkaraan ng 
ginhawa, siya ay nawawalan ng pag-asa na makakakita pa siya ng 
anumang mabuti sa hinaharap; siya ay nagpapakita ng 
panghahamak sa nakaraan, - na wari bang kailanman ay hindi siya 
nakaranas nang mabubuting araw, - at nawawalan ng pag-asa sa 
hinaharap na wari bang hindi siya nakaranas kailanman ng 
saklolo at ginhawa." 

May pagkakahawig sa kanyang pag-uugali kung siya ay 
nakakaranas ng ginhawa matapos ang kahirapan: 



Huwag Malungkot 239 

iAng kamalasan at kasahulan ay lumisan sa akin$(Qur'an 11: 10) 

O sa ibang mga salita: "Walang masama o hindi mabuti ang sasapit sa 
akin matapos ito." 

^Katotohanan, siya ay tandisang galak na galak at nagmamayabang 
[walang utang na loob ng pasasalamat kay Allah]. ^ (Qur'an 11: 10) 

^Maliban sa kanila na matitiyaga at gumagawa ng mga kabutihan, 
sila ang magkakamit ng kapatawaran at malaking gantimpala 
[Paraiso]> (Qur'an 11: 11) 



Maglakbay sa buong kalawakan 
ng kalupaan ni Allah 

Noon pa ay tumpak nang nasabi na ang paglalakbay ay 
nakapagpapaalis ng mga pagkabagabag. Inisa-isa ni Ramhumuzi sa 
kanyang aklat na The Noble Scholar of Hadeeth ang iba't ibang 
kapakinabangan ng paglalakbay para sa layunin ng paghahanap ng 
karunungan. Siya ay nagpapabulaan sa kanila na nag-iisip na walang 
tunay na pakinabang ang maaaring makuha sa pamamagitan ng 
paglalakbay sa kalupaan. Siya ay nagsabi: 

"Napakaraming pakinabang na maaaring makuha sa pagmamasid 
sa mga bagong lupain at mga bagong bahay, sa pagmamasid sa 
magagandang halamanan at bukirin, sa pagmamasid sa iba't ibang 
mukha at makasalamuha ang iba't ibang wika at kulay, at 
masaksihan ang mga kamangha-manghang bagay ng iba't ibang 
bansa. Ang kapayapaan na natatagpuan ng sinuman sa ilalim ng 
lilim ng malalaking punongkahoy ay hindi mapaparisan. Ang 
pagkain sa mga moske (masj'id o bahay-dalanginan sa Islam), 
pag-inom sa mga batis, at pagtulog kung saan man makatagpo ng 
lugar kung dumatal na ang gabi, - ang lahat ng ito ay nagtatanim 



240 Huwag Malungkot 

ng kabaitan at pagpapakumbaba sa tao. Ang isang naglalakbay ay 
nakikipagkaibigan sa lahat ng kanyang minamahal alang-alang 
kay Allah at wala siyang dahilan upang mambola o maging 
artipisyal. Idagdag pa sa mga kapakinabangang ito ang lahat ng 
kaligayahan na nadarama sa puso ng naglalakbay kung siya ay 
makarating na sa kanyang patutunguhan, at ang pangingilig na 
kanyang nararanasan matapos na malampasang lahat ang mga 
balakid na nasa kanyang daan. Kung ang lahat ng tumututol na 
iwan ang kanilang tinubuang lupa ay nakakaalam ng lahat ng ito, 
kanilang matututuhan na ang lahat ng pang-indibidwal na mga 
kasiyahan ng mundo ay napagsasama-sama sa maringal na 
paglilibang ng paglalakbay. Wala ng iba pang higit na kasiya-siya 
sa isang naglalakbay kaysa sa magagandang tanawin at sa 
kamangha-manghang gawain na bahagi ng paglalakbay sa buong 
kalawakan ng kalupaan ni Allah. At ang isa na hindi naglalakbay 
ay napagkaitan ng lahat ng ito." 

Pagnilay-nilayin ang mga salitain ng Propeta 

"Kung minamahal ni Allah ang mga tao, sila ay Kanyang 
sinusubukan. Ang sinuman na nalulugod, para sa kanya ay 
mayroong kasiyahan, at sinuman ang nagagalit, nasa kanya ang 
pagkapoot." 

"Ang mga tao na higit na marahas na sinusubukan ay ang mga 
Propeta, na sinundan ng mga sumunod (na henerasyon) ng mga tao 
na siyang pinakamahusay pagkaraan nila. Ang tao ay sinusubukan 
ayon sa kanyang relihiyon. Kung ang kanyang relihiyon ay matatag 
sa kanya, ang kanyang pagsubok ay higit na matindi. Kung ang 
kanyang relihiyon ay mahina sa kanya, siya ay susubukan ayon sa 
antas ng kanyang relihiyon. Ang alipin (ni Allah) ay patuloy na 
susubukan hanggangsa siya ay iwanan na maglakad sa kalupaan na 
walang pagkakamali (upang ipagsulit ito)." 



Huwag Malungkot 241 

"Kamangha-mangha angsitwasyon ng isang nananampalataya. Ang 
lahat ng kanyang mga bagay-bagay (gawain o pangyayari) ay 
mabuti (para sa kanya)! At ito ay para lamangsa nananampalataya. 
Kung mabuti ang sumapit sa kanya, siya ay mapagpasalamat, at ito 
ay mabuti para sa kanya. Kung ang pinsala ay sumapit sa kanya, 
siya ay matiyaga, at ito ay mabuti para sa kanya." 

"At maalaman na kung ang buong bansa ay magtipun-tipon upang 
magbigay sa iyo ng anumang mapapakinabang, makapagbibigay 
lamang sila ng kapakinabangan sa bagay na (noon pa) ay isinulat na 
ni Allah para sa iyo. At kung sila ay magtipun-tipon upang magbigay 
sa iyo ng anumang makapipinsala, makapagbibigay lamang sila ng 
kapinsalaan sa bagay na (noon pa) ay isinulat na ni Allah para sa 
iyo." 

"Ang matutuwid (na tao) ay susubukan: una, ang pinakamahusay sa 
kanila, at matapos ay ang susunod (na mahusay), at ang susunod 
pa. 

"Ang nananampalataya ay tulad ng isang maliit na sanga; ang 
hangin ay umihip dito sa kanan at sa kaliwa." 

Sa mga huling sandali ng buhay... 

Si Abu Ar-Reyhaan Al-Bayrooni ay isang malikhaing mang- 
iisip at manunulat na ang pluma ay bihirang mapahiwalay sa kanyang 
kamay Siya ay nabuhay hanggang sa hinog na gulang na pitumpu't 
walo at sa kanyang buong buhay, kailanman siya ay hindi kumuha ng 
hindi kinakailangang pahinga sa (kanyang) pagbabasa, pagsusulat, at 
pagtuturo. 

Si Abul Hasan Ali ibn Eesa ay nagsabi: 

"Aking dinalaw si Abu Ar-Reyhaan nang siya ay nasa kanyang 
kama ng kamatayan. Sa aking pagpasok, kaagad kong nahalata na 



242 Huwag Malungkot 

siya ay nasa bingit na nang paglisan sa kanyang buhay. Habang 
nasa gayong kalagayan, sinabi niya sa akin na mayroong isang 
isyu (o usapin) sa (Islamikong) pagpapamana na aming napag- 
usapan noong huling sandali na kami ay nagkatagpo, at ako ay 
nakapagsabi noon sa kanya (tungkol doon) na ngayon ay 
napagtanto niya na isang pagkakamali. Ako ay nakadama ng 
habag sa kanya, at tinanong ko siya kung tama ba para sa kanya na 
pag-usapan ang bagay na katulad ng gayon, (habang) siya ay may 
malalang karamdaman. Siya ay sumagot, 'Alam ko na ako ay 
lilisan na sa mundong ito, subalit hindi mo ba naiisip na high na 
mabuti para sa akin na maunawaan ang isyu na itinatanong kaysa 
ang maging mangmang tungkol dito?' Sa gayon, aking inulit ang 
isyu, at siya ay nagsimulang magpaliwanag nito sa akin. 
Pagkaraang matapos namin ang pag-uusap, ako ay umalis, at sa 
aking paglabas, ako ay nakarinig ng daing at alam ko na siya ay 
namatay na. Yaon lamang matataas na kaluluwa na katulad ng sa 
kanya ang nananatiling malakas hanggang sa katapusan." 

Nang si Umar ay nagdurugo tungo sa kamatayan matapos na 
masaksak, tinanong niya ang kanyang mga kasamahan kung 
nakumpleto na niya ang pagdarasal o hindi. 

Si Ibraheem ibn Al-Jarrah ay nagsabi: 

"Si Abu Yusuf ay nagkasakit at nag-uurong-sulong (nag- 
aalanganin) sa pagitan ng pagiging gising at walang malay Nang 
manumbalik ang kanyang malay, ako ay tinanong niya tungkol sa 
pangrelihiyong isyu (usapin o paksa). Nang kanyang makita ang 
(aking) pagkamangha kung paano ko tinanggap ang kanyang 
katanungan, siya ay nagsabi sa akin, 'Kab.it ano pa ang mangyari, 
pag-aaralan natin ang isyung ito, sa pag-asa na ang karunungan 
dito ay magpapatuloy hanggang sa ito ay maging sanhi nang 
pagliligtas sa sinuman.'" 



Huwag Malungkot 243 

Ito kung papaano noon ang ating mga banal na sinundang 
henerasyon. Sa bawat pagkakataon na muling bumubuti ang kanilang 
kalagayan, habang sila ay nasa kama ng kamatayan, sila ay 
nagsasalita tungkol sa Islamikong karunungan, maging sila man ay 
isang guro o isang mag-aaral. Gaano kamahal ang karunungan sa 
kanilang puso. Sa huling mga sandali ng kanilang buhay, hindi nila 
naaala-ala ang kanilang pamilya o ang kayamanan; naaala-ala 
lamang nila ang karunungan na siyang mabigat na gawain ng 
kanilang buhay. Nawa'y ang habag ni Allah ay sumakanila. 

Huwag hayaan ang kalamidad 
ay yumanig sa iyo 

Si Ahmad ibn Yusuf ay sumulat na ang tao ay positibong 
nakakaalam na ang ginhawa ay dumarating matapos ang kahirapan, 
na katulad kung paano ang liwanag ng araw ay dumarating matapos 
ang kadiliman ng gabi. Sa kabila ng ganitong karunungan, ang 
mahinang bahagi ng kanyang kalikasan ang humahalili kung ang 
kalamidad ay humampas. Ang tao na nagdaraan sa mga pagsubok ay 
marapat na magsagawa ng hakbang upang malunasan ang kanyang 
sitwasyon, kung hindi, ang kawalang-pag-asa ay kumokontrol sa 
kanya. Ang pagmumuni-muni sa katiyagaan niyaong mga sinubukan 
ng nakaraang panahon ay isang paraan nang pagpapatibay ng 
determinasyon ng sinuman. 

Sa huli ay kanyang binanggit na ang kahirapan bago ang 
ginhawa ay maihahambing sa gutom bago ang pagkain: ang pagkain 
ay dumating sa oras na ang panlasa ay nasa matinding epekto. 

Si Plato ay nagsabi: 

"Ang kahirapan ay kapaki-pakinabang sa kaluluwa sapagkat ito 
ay hindi katanggap-tanggap sa buhay ng sinuman. Ang ginhawa 



244 Huwag Malungkot 

ay nakapipinsala sa kaluluwa sapagkat ito ay sinasalubong sa 
buhay." 

Kung ang sinuman ay nagsimulang makaunawa ng kanyang 
layunin sa buhay, mapag-aalaman niya na siya ay sinusubukan upang 
magtamo ng gantimpala mula kay Allah o di kaya ay magbayad-puri 
(o mapatawad) ang kanyang mga kasalanan. 

Matapos na mabasa ang aklat na sinulat ni At-Tanooki, ako ay 
nakakuha ng tatlong konklusyon: 

1 . Ang ginhawa ay dumarating matapos ang kahirapan. Ito ay isang 
nagpapatuloy na huwaran sa buhay ng tao, na nagpapatuloy na tulad 
nang pagdatal ng umaga matapos ang kadiliman. 

2. Ang kahirapan ay kapaki-pakinabang sa kaluluwa ng tao kaysa sa 
ginhawa at kagaanan. 

3. Ang Tanging Isa na nagdadala ng kabutihan at nagtataboy ng 
kasamaan ay si Allah. Maalaman na ang anumang nangyayari sa iyo 
ay itinakda para sa iyo, at anumang iyong nalampasan (o nakawala sa 
iyo) ay hindi kailanman nauukol para sa iyo. 

Huwag magdalamhati, — ang mundong ito ay 
hindi kasinghalaga ng iyong pagdadalamhati 

Ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Kung ang mundong ito para kay Allah ay kasinghalaga ngpakpak 
ng lamok, hindi Siya magbibigay sa hindi nananampalataya (ng 
kahit) na isang lagok ng tubig." 

Ang mundong ito ay hindi man lamang kasinghalaga ng 
pakpak ng lamok! Kung ito ang halaga ng mundong ito, bakit tayo 
nagdadalamhati pa rito? 



Huwag Malungkot 245 

Huwag malungkot: tandaan na ikaw 
ay nananampalataya kay Allah 

^Hindi, datapuwa't si Allah ang nagkaloob ng kagandahang-loob sa 
inyo, nang Kanyang ginabayan kayo sa pananampalatayang Islam... ^ 

(Qur'an 49: 17) 

Ang isang natatanging biyaya na hindi binibigyang-pansin ng 
karamihan sa mga tao ay yaong punto ng pakinabang na iginawad sa 
nananampalataya kung siya ay nagmamasid sa hindi 
nananampalataya. Ang nananampalataya ay nakakaala-ala sa 
pabor ni Allah sa pamamatnubay sa kanya sa Islam. Siya ay 
nagpapasalamat na hindi itinakda ni Allah para sa kanya na siya ay 
mapatulad sa hindi nananampalatataya, na naghihimagsik, na 
nagtatatwa ng Kanyang mga tanda, na hindi naniniwala sa Kanyang 
mga perpektong katangian, sa Kanyang mga sugo, at sa Kabilang 
Buhay 

Higit pa rito, ang nananampalataya ay nagsasagawa ng lahat 
ng mga obligadong gawa ng pagsamba. Marahil, ang pagsasagawa 
niya ng mga gayong gawain ay hindi perpekto, gayunman, ang payak 
na pagsasagawa ng mga ito, sa ganang kanya, ay isa nang malaking 
biyaya. Ito ay isang biyaya na iilan lamang ang nagbibigay ng 
pasasalamat. 

^Siya kaya na isang nananampalataya ay katulad niya na isang Fasiq 
[walang pananampalataya at palasuway kay Allah]? Sila ay hindi 
magkatulad> (Qur'an 32: 18) 

Ang ilang tagapagkumento ng Qur'an ay nagsabi na kasama sa 
mga kasiyahan ng Paraiso para sa mga sumasampalataya ay ang 
kakayahan na mapagmasdan ang mga tao ng Apoy, at matapos ito ay 
nagpapasalamat (sila) sa kanilang Panginoon sa anumang 
ipinagkaloob Niya sa kanila. 



246 Huwag Malungkot 

Huminto upang magni\ay-m\ay 

Wala ng iba pa ang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba 
maliban kay Allah. Ito ay nangangahulugan na walang sinuman ang 
tunay na karapat-dapat, o ang may karapatan na sambahin, maliban 
kay Allah, ang Pinakarnakapangyarihan, ang Kataas-taasan, sapagkat 
Siya lamang ang nagtataglay ng mga perpektong katangian na 
iniaakibat sa walang-hanggang kapangyarihan, kabanalan, at pagka- 
Diyos. 

Ang espiritu at sekreto ng ganitong monoteistikong parirala ay 
upang tukuyin lamang si Allah para sa pagmamahal, pangangamba, 
pag-asa, pagpipitagan, at pagluwalhati. Dito ay kasama rin ang ating 
pagdepende kay Allah at ang ating pagsisisi sa Kanya. Kaya't ang 
ating pagmamahal ay dalisay sa wala ng iba maliban sa Kanya, at ang 
sinuman maliban pa sa Kanya ay minamahal lamang bilang labas na 
produkto ng ating pagmamahal sa Kanya, o bilang isang paraan ng 
pagdaragdag ng ating pagmamahal sa Kanya. 

Samakatuwid, marapat lamang nating pangambahan si Allah; 
at marapat tayo na dumepende sa Kanya lamang; sa Kanya lamang 
natin inilalagay ang ating pag-asa; at sa Kanya lamang tayo 
nagpapakundangan. Sa Kanyang Pangalan lamang tayo gumagawa 
ng pangako (o sumpa); sa Kanya lamang tayo nagsisisi; at ang lahat 
ng pagsunod ay para sa Kanya. Sa mga panahon ng kahirapan, hindi 
tayo maaaring manalangin sa iba maliban sa Kanya at tayo ay hindi 
maaaring humanap ng pagpapakalinga maliban sa Kanya. Gayundin, 
sa Kanya lamang tayo nagpapatirapa, at kung tayo ay magkakatay ng 
hayop, ating ginagawa ito sa pagbanggit lamang sa Kanyang 
Pangalan. 

Ang lahat ng nasa itaas ay maisasabuod sa isang parirala: Wala 
ng iba pa ang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay 
Allah. Ang pariralang ito ay naglalaman ng lahat-lahat ng anyo ng 
pagsamba. 



Huwag Malungkot 24 7 

Huwag mawalan ng pag-asa, — ang kapansanan 
ay Hindi nakakahadlang sa tagumpay 

Isang panayam ang nalathala sa arawang pahayagang Arabik 
na 'Ukkaaz, tungkol sa isang bulag na lalaki na may pangalang 
Mahmood ibn Muhammad Al-Madani. Siya ay nag-aral ng mga aklat 
ng panitikang Arabik sa pamamagitan ng mga mata ng iba. Siya ay 
nakikinig habang ang iba ay nagbabasa para sa kanya ng mga aklat 
ng kasaysayan at mga kumentaryo sa klasiko (kahanga-hangang 
gawa sa pagsulat). Nakagawian nang basahin ng isa sa kanyang mga 
kaibigan para sa kanya (ang mga ito) hanggang sa ika-tatlo ng 
umaga. Sa ngayon, siya ay itinuturing bilang isang reperensyang 
aklat sa panitikan at kasaysayan. 

Si Mustafa Ameen, isang kolumnista sa Ash-Sharq Al-Awsat, 
ay sumulat: 

"Maging matiyaga sa mga mapaniil at mapaggawa ng kamalian sa 
limang minuto lamang. Matapos ang maigsing oras, ang latigo ay 
malalaglag, ang posas ay makakalag, ang bilanggo ay 
pakakawalan, at ang mga ulap ay magsisipangalat; at para sa 
iyo, kung gayon, ang maging matiyaga at maghintay." 

Isang Arabong makata ang sumulat: 

haano mramina mlamiaaa ana naaiaing sanni vara 
sa sinuman na nawalan na paatitiuaaa. 

Minsan ko nang nakatagpo ang Mufti (gurong pangrelihiyon) 
ng Albania sa Riyadh. Sinabi niya sa akin kung paanong ang 
naghaharing komunista ay nagkulong sa kanya na may kasamang 
mabigat na pagtatrabaho sa loob ng dalawampung taon. Habang 
nagbabayad ng kanyang sentensya sa piitan, siya ay patuloy na 
ipinailalim sa pagpaparusa, kadiliman, at gutom. Siya ay palihim na 



248 Huwag Malungkot 

nagsasagawa ng limang pang-araw-araw na pagdarasal sa sulok ng 
kanyang silid-paliguan dahil sa pangamba na siya ay mahuli. Sa 
buong kahabaan nito, siya ay naging matiyaga at umasam na ang 
kanyang gantimpala ay na kay Allah, hanggang sa bandang huli ang 
ginhawa ay sumapit. 

^Kaya't sila ay nagbalik na taglay ang Biyaya at Kasaganaan mula 
kay Allah> (Quran 3: 174) 

Isaalang-alang si Nelson Mandela, ang minsan nang naging 
Pangulo ng Timog-Aprika, na sa loob ng dalawampu't pitong taon ay 
nagtiis ng pagkakabilanggo. Siya ay humanap ng kalayaan para sa 
kanyang mga tao at siya ay nagsumikap upang mawasak ang posas 
ng pagmamalupit at paniniil. Siya ay mapagbata at matatag, at halos 
ay makikita na sa kanya na siya ay humahanap ng kamatayan. Bunga 
nito, narating niya ang kanyang mithiin at natamo ang kanyang 
makamundong kaluwalhatian. Si Allah, ang Kataas-taasan ay 
nagwika: 

^Sa kanila ay Aming babayaran nang ganap ang kanilang mga gawa 
rito> (Qur'an 11: 15) 

^At huwag maging mahina sa [inyong] pagtugis sa kaaway, kung 
kayo ay nagdurusa [sa mga kahirapan], katiyakang sila [rin] ay 
nagdurusa [ng mga kahirapan] na katulad ng iyong pagbabata, 
datapuwa't mayroon kayong pag-asa mula kay Allah [sa gantimpala 
ng Paraiso], na rito sila ay hindi umaasa...^ (Qur'an 4: 104) 

$Cung ang sugat [o pamamatay] ay sumapit sa inyo, tiyakin ninyo na 
ang katulad na sugat [o pamamatay] ay sumapit din sa inyong mga 
kaaway> (Qur'an 3: 140) 



Huwag Malungkot 249 

Kung ikaw ay yayakap sa Islam, walang 
dahilan para sa iyo na malungkot 

Ang mga naghihirap ay yaong kaluluwa na walang kaalaman 
(o mangmang) sa Islam, o bagama't nakakaalam sa Islam ay hindi 
napatnubayan nito. Ang mga Muslim ay nangangailangan ng isang 
islogan (salitain) o isang anunsyo na marapat na ipahayag sa buong 
mundo, sapagkat ang Islam ay isang dakilang mensahe na marapat na 
maiparating sa lahat ng tao. Ang mga salita ng islogang ito ay 
marapat na maliwanag, maigsi, at kaanya-anyaya sapagkat ang 
kaligayahan ng buong sangkatauhan sa kalahatan ay nasasalig sa 
ganitong tunay na Relihiyon. 

AM sinuman ang maghanap ng ibang Relihiyon maliban sa Islam, ito 
ay hindi kailanman tatanggapin sa kanya...^ (Qur'an 3: 85) 

Ang kilalang tagatawag (mangangaral) ng Islam ay nagtira sa 
Munich, Alemanya maraming taon na ang nakalilipas. Sa kanyang 
pagsapit sa bukana ng lungsod na ito, napansin niya ang malaking 
paskil (o karatula). Sa ibabaw nito ay nakasulat, "Hindi ninyo alam 
ang Gulong na Yokohama." Sa kalaunan, siya ay naglagay ng isang 
tanda (paskil) sa tabi nito na may katulad ding laki. Kanyang isinulat 
sa ibabaw nito ang, "Hindi ninyo alam ang Islam. Kung nais ninyong 
malaman ang tungkol dito, tumawag sa amin sa ganitong bilang." 
Dito ay umapaw ang maraming tanong mula sa katutubong Aleman. 
Sa isang taon lamang, libu-libong tao ang rumanggap sa Islam sa 
kamay ng taong ito. Siya rin ay nagtayo ng moske (masjid), isang 
sentro na pang-Islamiko, at isang paaralan. 

Ang karamihan sa mga tao ay nalilito at nasa mahigpit na 
pangangailangan ng ganitong dakilang relihiyon. Sila ay 
nangangailangan ng Islam upang ang payapa at tahimik na 
buhay ay mangibabaw sa magulong buhay na kasalukuyan nilang 
ipinamumuhay (tinatahak). 



250 Huwag Malungkot 

^[Sa pamamagitan ng Aklat na ito] si Allah ay namamatnubay sa mga 
naghahanap ng Kanyang mabuting kaluguran sa mga paraan ng 
kapayapaan, at sila ay Kanyang iniahon mula sa kadiliman tungo sa 
liwanag [ayon] sa Kanyang kapahintulutan at Kanyang pinatnubayan 
sila sa Matuwid na Landas.^ (Qur'an 5: 16) 

Isang sumasamba ang natagpuan na naninirahan sa isang liblib 
na lugar, na kailanman ay wala pang dati nang pakikipag-ugnay sa 
mga tao, ang nagsabi: 

"Hindi ko kailanman naisip na may isa (sa mga tao) sa mundo ang 
sumasamba ng maliban pa kay Allah." 

^Datapuwa't iilan sa Aking mga tagapaglingkod ang may pagtanaw 
ng utang na loob ng pasasalamat.^ (Qur'an 34: 13) 

<f At kung ikaw ay susunod sa karamihan sa kanila na nasa kalupaan, 
ikaw ay kanilang ililigaw nang malayo sa Landas ni Allah.)* 

(Qur'an 6: 116) 

^At ang karamihan sa mga tao ay hindi mananampalataya gaano man 
kasidhi ang iyong naisin.^ (Qur'an 12: 103) 

Isang iskolar (pantas) ang nagbigay-alam sa akin na sa 
panahon na ang Sudan ay nasa ilalim pa ng kolonya ng Imperyong 
Britanya, isang nomadong disyerto (taong pagala-gala o lagalag) ang 
pumaroon sa kapital na lungsod, ang Khartoum. Nang kanyang 
makita ang isang pulis na Britaniko na naglalakad sa sentro ng 
lungsod, kanyang tinanong ang dumaraan, "Sino siya?" Siya ay 
sinabihan na ang tao ay isang banyagang pulis at siya ay isang hindi 
nananampalataya. Ang nomado ay nagtanong, "Isang hindi 
nananampalataya sa ano?" "Isang hindi nananampalataya kay 
Allah", ang naging sagot. Sa pamumuhay nang matagal sa disyerto, 
ang katutubong kalikasan ng taong ito, - na hindi nasira ng 
masasamang ideya, - ay nanatiling hindi nasisira, kaya't nang 



Huwag Malungkot 251 

kanyang marinig ang bagay na kakatwa, ito ay nakapagpamangha sa 
kanya at (siya) ay naduwal. Siya ay nagsabi, "At mayroong pa bang 
isa na hindi nananampalataya kay Allah?" At matapos ay tinutop 
niya ang kanyang sikmura at siya ay napasuka dahil sa ganap na 
pagkasuklam sa kanyang narinig. 

iAno ang dahilan bakit [kaya] sila ay hindi pa sumasampalataya?)* 

(Qur'an 84: 20) 

CKaya't Ako [Allah] ay nanunumpa sa Panginoon ng kalangitan at 
kalupaan na ito ang Katotohanan [alalaong baga, ang ipinangako sa 
inyo], talagang ito ay [tunay] na inyong masasabi.^ (Qur'an 51: 23) 

Ang sinuman ay marapat na mag-isip nang mabuti sa kanyang 
Panginoon at marapat na humanap ng Kanyang pabor at habag. Sa 
isang mapapanaligang hadith, ang Propeta (saws) ay nagsabi na ang 
ating Panginoon ay tumatawa. Matapos na marinig ito, ang isang 
Bedouin sa disyerto ay nagsabi, "Kami ay hindi ulila sa isang 
Panginoon na tumatawa nang mahusay" 

iAt Siya ang nagpapamalisbis ng ulan [kahima't] ang [mga tao] ay 
nawalan na nang lahat ng pag-asa...^ (Qur'an 42: 28) 

^Katiyakan, ang Habag ni Allah ay [laging] malapit sa mga 
gumagawa ng kabutihan.^ (Qur'an 7: 56) 

^Katotohanan [tunay nga at walang pagsala], ang Tulong ni Allah ay 
malapit na!|> (Qur'an 2: 214) 

Sa pamamagitan ng pagbabasa sa talambuhay ng 
matatagumpay na tao, ang sinuman ay makakakita na sila ay 
may natatanging bagay na magkakapareho, kahima't ito ay sa 
kanilang karanasan, sa kanilang katangian, o sa mga pangyayari na 
nakapalibot sa kanilang tagumpay Narito ang ilan sa mga 
konklusyon na aking narating matapos kong mabasa ang ilan sa 
kanilang talambuhay. 



252 Huwag Malungkot 

1 . Ang halaga ng tao ay batay sa mabubuti na kanyang ginagawa. Ito 
ang salitain ni Ali (nawa'y kalugdan siya ni Allah), at ito ay 
nangangahulugan na ang karunungan ng isang tao, ang kanyang pag- 
uugali, ang pagsamba, at pagkamapagbigay ay siyang pamantayan 
kung paano tayo sumusukat ng kanyang halaga. 

^At katotohanan, ang isang aliping lalaki na nananampalataya ay 
higit na mainam kaysa sa isang [malaya] na Mushrik [pagano, 
mapagsamba sa diyus-diyosan], kahit na nga siya ay nakagaganyak 
sa inyo.^ (Qur'an 2: 221) 

2. Ang estado o kalagayan ng sinuman sa buhay na ito at para sa 
Kabilang Buhay ay depende sa kanyang determinasyon, pagsisikap, 
at pagsasakripisyo. 

^At kung sila ay [tunay] na nagnanais na sumama [sa labanan], 
katiyakang sila ay gagawa ng ilang paghahanda para rito...^ 

(Qur'an 9: 46) 

4At magsumikap [makipaglaban] nang tapat tungo sa Kapakanan [ng 
Relihiyon] ni Allah> (Qur'an 22: 78) 

3. Ang bawat tao, - sa kagustuhan ni Allah, - ay siyang taga-gawa ng 
kanyang sariling kasaysayan. Isinusulat niya ang kasaysayan ng 
kanyang buhay na kasama ang kanyang mabuti at masamang gawa. 

iAt Kami ang nagtatala kung ano ang kanilang ginawa, at kung ano 
ang kanilang iniwanan [na mga bakas]...^ 1 (Qur'an 36: 12) 

4. Ang buhay ay maigsi at mabilis na dumaraan. Huwag itong higit 
na paigsiin sa pamamagitan ng pagkakasala, sa pagkabalisa, at sa 
pakikipag-away 

4$>& Araw na ito ay kanilang mapagmamalas, [wari] bang sila ay 
hindi nanatili sa mundong ito, maliban sa isang gabi o isang umaga 
lamang [alalaong baga, napakaigsing panahon].^ (Qur'an 79: 46) 



Huwag Malungkot 253 

Ang mga bagay na nakapagbibigay 
ng kaligayahan 

1. Mabubuting gawa: 

^Sinuman ang gumagawa ng kabutihan, maging lalaki man o babae, 
habang siya ay isang sumasampalataya [sa Kaisahan ni Allah], 
katotohanan, sa kanya ay igagawad Namin ang isang mabuting 
buhay [sa mundong ito]...^ 1 (Qur'an 16: 97) 

2. Isang banal na maybahay (asawa): 

^O' aming Panginoon! Inyong pagkalooban kami mula sa aming 
mga asawa at mga anak ng mga magiging kasiya-siya sa aming mga 
mata..> (Qur'an 25: 74) 

3. Isang maluwang na bahay: Ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"O ' Allah, gawin Mo pong maluwang ang aking bahay para sa 
akin." 

4. Panustos (o ikabubuhay) na galing at kinita sa pamamagitan ng 
matapat na paraan: Ang Sugo (saws) ni Allah ay nagsabi: 

"Katotohanang si Allah ay Tayyib (mabuti at dalisay), at hindi niya 
tinatanggap ang ibapa maliban sa kung ano ang mabuti at dalisay." 

5. Ang mabubuting pag-uugali at isang espiritu ng pakikisama sa 
mga tao: 

^At ginawa Niya na nabibiyayaan ako saan man ako naroroon...^ 

(Qur'an 19: 31) 

6. Ang maging malaya sa pagkakautang at hindi bilang isang 
bulagsak sa paggasta: 

^At sila na kung gumugugol ay hindi bulang-gugo [nag-aaksaya] at 
hindi rin kuripot...^ 1 (Qur'an 25: 67) 



254 Huwag Malungkot 

4At huwag hayaan ang iyong kamay ay natatalian sa iyong leeg 
[alalaong baga, ang maging maramot], gayundin naman, ay huwag 
mo itong iunat nang labis [alalaong baga, ang maging waldas]...^ 

(Qur'an 17: 29) 

Ang mga sangkap ng kaligayahan 

1 . Isang mapagpasalamat na puso at isang dila na mamasa-masa sa 
pag-aala-ala kay Allah. 

Isang makatang Arabo ang nagsabi: 

tAna paapapasalamat, paa-aala-ala, at paatitiuaqa, 
Jiasa maa ito ana maa viuaua at aantimvala. 

2. Ang isa pang sangkap ng kaligayahan ay yaong pagtatago ng mga 
sekreto, lalung-lalo na ang mga sariling sekreto. Sa lipon ng mga 
Arabo ay mayroong bantog na istorya ng isang Bedouin na 
pinagkatiwalaan ng isang sekreto na may kabayaran na 
dalawampung dinar. Sa una, siya ay nanatiling tapat sa 
kasunduan at nang malaon ay biglang-bigla (na lamang), dahilan 
sa silakbo ng kawalang-pagtitiyaga, siya ay pumaroon at isinauli ang 
pera, - nais niyang ibsan ang kanyang sarili sa bigat ng sekreto. Ito'y 
sanhi ng pangunahing dahilan na ang pagtatago ng sekreto ay 
nangangailangan ng pagkamatimtiman, pagtitiyaga, at lakas ng 
kalooban. 

^O' aking anak! Huwag mong ipaalam ang iyong napanaginipan sa 
iyong mga kapatid...^ (Qur'an 12: 5) 

Isang kahinaan ng tao, - na isa lamang sa maraming mahinang 
katangian, - ay yaong siya ay patuloy na nakadarama ng udyok na 
ihayag ang mga detalye ng kanyang personal na pakikitungo sa iba. 
Ang ganitong sakit ay isang matandang bagay sa mga tala (listahan) 



Huwag Malungkot 255 

ng kasaysayan. Ang kaluluwa ay nagnanais na ikalat ang mga sekreto 
at ipagbigay-alam (o palaganapin) ang mga istorya. Ang kaugnayan 
sa pagitan ng ganitong paksa at ng aklat na ito ay yaong kung 
sinuman ang magkalat ng kanyang mga sekreto ay hindi maiiwasan 
na makadama ng pagsisisi, kalungkutan, at kahirapan. 

4At pagtagubilinan siya na maging maingat at huwag hayaan ang 
sinuman ay makakilala sa inyo.^ (Qur'an 18: 19) 

Hindi ka mamamatay bago (sumapit) 
ang iyong takdang panahon 

iAt kung ang kanyang takdang panahon ay sumapit na, kahit na sa 
isang oras [o isang sandali], sila ay hindi makakaantala [nito] at 
gayundin, kahit na sa isang oras [o isang sandali], sila ay hindi 
makapagpapauna [nito].)* (Qur'an 7: 34) 

Ang talatang ito ay nagtataglay sa loob nito ng konsolasyon (o 
pagpapalubag ng loob) sa mga duwag, yaong mga namatay ng 
maraming kamatayan bago ang kanilang aktuwal na kamatayan. Ang 
talatang ito ay nagsasabi sa atin na sa bawat tao ay may nakatakdang 
oras na mamatay: ito ay hindi maaaring ipagpauna, gayundin, ito ay 
hindi maaaring pigilin (o antalahin), kahit na ang lahat ng mga 
nilikha ay magsama-sama sa pagtatangka. 

<|At ang kalasingan ng kamatayan ay daratal [magiging totoo]...^ 

(Qur'an 50: 19) 

At maalaman na ang umasa sa iba pa maliban kay Allah ay 
kalungkutan: 

^At siya ay wala ni isa mang pangkat upang tulungan siya laban kay 
Allah, gayundin, siya ay hindi kabilang sa kanila na maipagtatanggol 
ang kanilang sarili.^ (Qur'an 28: 81) 



256 Huwag Malungkot 

Ang Siyer A'laam an-Nubalaa ni Adh-Dhahabi ay isang gawa 
na may dalawampung bolyum (set ng aklat). Ito ay nagtataglay ng 
talambuhay ng mga iskolar, mga hari, mga ministro, mga pinuno, at 
mga makata. Sa aking pagbabasa ng kanilang talambuhay, dalawang 
puntos ang dumating sa aking isipan: 

1. Sinuman ang maglagay ng kanyang pag-asa at pagtitiwala sa 
anuman o kaninuman maliban pa kay Allah, kung gayon, si Allah ay 
iiwan sa kanya at (Kanyang) gagawin na ang gayong bagay o tao ang 
maging sanhi ng kanyang pagkawasak. 

<CAt katotohanan, sila [na mga demonyo] ang humahadlang sa kanila 
sa Landas [ni Allah], datapuwa't napag-aakala nila na sila ay tunay 
na napapatnubayan!^ (Qur'an 43: 37) 

Para kay Fir'aun (Paraon), ito ay yaong katayuan (o posisyon); 
para kay Qaaron (Korah), ito ay yaong kayamanan; para kay 
Umayyah, ito ay yaong negosyo; para kay Waleed, ito ay yaong 
kanyang anak: 

^Hayaang Ako lamang [ang makitungo] sa kanya na nilikha Ko 
lamang [na walang pinanggalingan, alalaong baga, si Walid Ibn Al- 
Mughirah Al-Makhzumi]!^ (Qur'an 74: 11) 

Para kay Abu Jahl, ito ay yaong katayuan (o posisyon); para 
kay Abu Lahab, ito ay yaong lahi; para kay Abu Muslim, ito ay 
yaong trono; para kay Al-Mutanabbi, ito ay yaong kabantugan; at 
para kay Al-Hajjaj, ito ay yaong kapangyarihan at kapamahalaan. 

2. Sinuman ang maghanap ng karangalan kay Allah at gumawa ng 
mabubuting gawa, si Allah ay magpaparangal sa kanya at 
magkakaloob sa kanya ng ranggo kahit na siya ay walang 
kayamanan, posisyon, o maringal na lahi. 

Para kay Bilal, ito yaong pagtawag sa pagdarasal; para kay 
Sulmaan, ito ay yaong Kabilang Buhay; para kay Suhaib, ito ay 



Huwag Malungkot 25 7 

yaong sakripisyo; at para kay Ataa, ito ay yaong karunungan (nawa'y 
kalugdan silang lahat ni Allah): 

iAt ginawa [Niya] ang salita ng mga hindi nananampalataya na 
pinakamababa [walang halaga], datapuwa't ang Salita ni Allah ang 
high na naging mataas [tampok], at si Allah ang Sukdol sa 
Kapangyarihan, ang Tigib ng Karunungan.^ (Qur'an 9: 40) 

'O' Allah, na Puspos ng 
Kamahalan at Karangalan...' 

Sa isang mapapanaligang hadith, ang Propeta (saws) ay 
nagpayo sa atin na ulitin ang ganitong parirala: 

"O' Allah na Puspos ng Kamahalan at Karangalan." 

Kanya (saws) ring ipinayo sa atin na sabihin ang: 

"O' Walang Hanggang may Buhay, o Siya na tumutustos at 
nangangalaga sa lahat ng mga nilalang." 

Samakatuwid, para sa kapakanan ng kanyang sarili, sinuman 
ay marapat na dumulog kay Allah at maghanap ng Kanyang tulong sa 
mga ganitong parirala, at ang kasagutan ay tiyak na darating. 

^[At gunitain] nang kayo ay humingi ng tulong ng inyong Panginoon 
at Kanyang tinugon kayo.^ (Qur'an 8: 9) 

Sa buhay ng isang Muslim, mayroong tatlong araw na tunay 
na nakagagalak: 

1. Ang araw na siya ay nagtatakwil sa paggawa ng kasalanan at 
nagsasagawa ng kanyang obligadong pagdarasal sa kongregasyon 
(sama-samang pagdarasal). 

CTugunin ninyo si Allah [sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya] at 
sa [Kanyang] Sugo kung kayo ay Kanyang tawagin...^ (Qur'an 8: 24) 



258 Huwag Malungkot 

2. Ang araw na siya ay nagsisisi sa kanyang kasalanan, umiwan dito, 
at nagbalik sa kanyang Panginoon. 

iAt hindi naglaon, Kanyang tinanggap ang kanilang pagsisisi upang 
sila ay magtika [sa Kanya]. ^ (Qur'an 9: 118) 

3. Ang araw na siya ay namatay upang makatagpo ang kanyang 
Panginoon, na nagsagawa ng pangwakas na gawa na parehong 
mabuti at dalisay. 

"Sinuman ang magnais na makatagpo si Allah, si Allah ay nagnanais 
na makatagpo siya.'" 

Matapos na mapag-aralan ang buhay ng mga Kasamahan ng 
Propeta (nawa'y kalugdan silang lahat ni Allah), nakita ko sa kanila 
ang limang katangian na nagbubukod sa kanila sa iba: 

1. Sila ay namuhay ng payak na buhay na malaya sa karangyaan at 
kaluhuan. 

CAt gagawin Namin na magaan sa iyo [O' Muhammad] ang 
Relihiyong Islam> (Qur'an 87: 8) 

2. Ang kanilang karunungan sa mga pangrelihiyong bagay ay 
pinagpala kaya't gayon kung gaano ito kalalim. 

^Ang tunay na nangangamba kay Allah sa Kanyang mga alipin ay 
yaong may karunungan...^ (Qur'an 35: 28) 

3. Sila ay nagbigay ng kataasan sa mga gawa ng puso kaysa sa mga 
gawa na namamalas ng iba. Kaya't sila ay mayroong katapatan; sila 
ay dumepende kay Allah; sila ay nagmahal sa Kanya; sila ay umasa 
lamang sa Kanya; at sila ay hindi nangamba kaninuman maliban 
(lamang) sa Kanya. Higit pa rito, sila ay masikap na nagsagawa ng 
boluntaryong mga gawa ng pagsamba, katulad ng pagdarasal at pag- 
aayuno. 



Huwag Malungkot 259 

^Batid Niya ang nasa kanilang puso...^ 1 (Qur'an 48: 18) 

4. Sila ay hindi naghanap sa mundo at sa mga kasiyahan nito. Sila ay 
nagtalikod ng kanilang likuran sa pagpapawalang-halaga sa mga 
materyal na pag-aangkin, at kanilang inani ang mga bunga ng 
ganitong maringal na paninindigan: kaligayahan, kapayapaan ng 
isipan, at katapatan. 

^At sinuman ang magnais sa Kabilang Buhay at magsikap dito, na 
may laang pagsisikhay na nararapat dito [alalaong baga, ang gumawa 
ng mga kabutihan at maging masunurin kay Allah] habang siya ay 
nananalig [sa Kaisahan ni Allah, at sa Islam]. ..^ (Qur'an 17: 19) 

5. Ang Jihad (banal na pakikipaglaban o pagsusumikap) ay 
pangunahin sa kanila kaysa sa iba pang mabubuting gawa hanggang 
sa ito ay maging baner (bandila) kung saan sila ay nakilala. At sa 
pamamagitan ng Jihad, kanilang nilipol ang kanilang mga 
pagkabalisa at mga kaguluhan sapagkat ang mga sumusunod ay 
bahagi ng Jihad: pag-aala-ala, pagsusumikap, pagsisikhay, at 
aktibidad (gawain). 

^At sila na nagpupunyagi [nakikibaka] sa Aming Kapakanan, 
katiyakan, sila ay gagabayan Namin tungo sa Aming Landas; 
sapagkat katotohanang si Allah ay kasama [kakampi] ng mga 
gumagawa ng kabutihan at katuwiran.^ (Qur'an 29: 69) 

Sa Qur'an, ang katotohanan at realidad na nananatili at hindi 
nagbabago ay binanggit tungkol sa buhay na ito. Naririto ang mga 
bagay na may kaugnayan sa paksang-bagay ng aklat na ito. 

Sinuman ang gumawa para kay Allah, Siya ay tutulong sa kanya: 

feung kayo ay tutulong [sa Relihiyon ni Allah], Kanyang tutulungan 
kayo at ititindig Niya ang inyong mga paa nang matatag.^ 

(Qur'an 47: 7) 



260 Huwag Malungkot 

Sinuman ang humingi kay Allah, Siya ay tutugon sa kanya: 

^At ang inyong Panginoon ay nagwika: 'Dumalangin kayo sa Akin; 
diringgin Ko ang inyong panalangin.'|» (Qur'an 40: 60) 

Kung sinuman ang humingi kay Allah ng pagpapatawad, 
Kanyang sasagutin siya: 

^Siya [Moises] ay nanalangin: 'O' aking Panginoon! Katotohanang 
binigyan ko ng kamalian [o kasalanan] ang aking sarili, kaya't 
Inyong patawarin ako!' Kaya't siya ay pinatawad ni Allah> 

(Qur'an 28: 16) 

AAX Siya ang tumatanggap sa pagtitika ng Kanyang mga alipin...^ 

(Qur'an 42: 25) 

Sinuman ang maglagay ng kanyang pagtitiwala kay Allah, 
Siya ay Sapat na para sa kanya: 

iA.t kung sinuman ang magtiwala kay Allah, kung gayon, sapat na si 
Allah para sa kanya. ^ (Qur'an 65: 3) 

Mayroong tatlong uri ng mga tao na ang kaparusahan ay tiyak: 
sila na mapaghimagsik laban kay Allah, sila na sumisira sa kanilang 
pangako (panata), at sila na nagbabalak ng masasamang gawa: 

^Katotohanang ang inyong paghihimagsik [pagsuway kay Allah] ay 
isa lamang kasahulan ng inyong sariling kaluluwa> (Qur'an 10: 23) 

^Kaya't kung sinuman ang lumabag sa kanyang katapatan [sa 
pagpanig at pagtangkilik] ay gumawa nito tungo sa kasahulan ng 
kanyang sarili...^ (Qur'an 48: 10) 

^Datapuwa't ang masamang pakana ay sumasakop lamang sa kanya 
na gumagawa nito> (Qur'an 35: 43) 

Ang mga mapaniil ay hindi makakatakas sa kaparusahan ni Allah: 



Huwag Malungkot 261 

^Ito ang kanilang mga bahay na tandisang napinsala sapagkat 
gumawa sila ng kamalian.^ (Qur'an 27: 52) 

Ang mga bunga ng pagkamatuwid ay kapwa inaani sa maigsi 
at mahabang takdang panahon: 

feaya't ibinigay ni Allah sa kanila ang gantimpala sa mundong ito at 
ang pinakamainam na gantimpala sa Kabilang Buhay.^ 

(Qur'an 3: 148) 

Sinuman ang sumunod kay Allah, Siya ay magmamahal sa 
kanya at magkakaloob ng panustos (ikabubuhay) sa kanya: 

^Katotohanang si Allah ang Tagapanustos ng Lahat...^ 

(Qur'an 51: 58) 

Si Allah ay magpaparusa sa mga kaaway ng kanyang 
masunuring mga alipin: 

^Katotohanang Kami ay gagawa ng pagganti!^ (Qur'an 44: 16) 

Si Shaykh Abdur-Rehmaan ibn Sa'di ay sumulat ng isang 
mahalagang aklat na tinatawag na Practical Means to a Happy Life. 
Dito ay nakasaad: 

"Sa pamamagitan nang pag-iisa-iisa sa mga biyaya ni Allah, ang 
sinuman ay makapagtatanto na siya ay high na mabuti kaysa sa 
karamihan ng mga tao at siya ay marapat na maging tunay na 
mapagpasalamat sa mga pabor ni Allah sa kanya." 

Maging sa mga bagay-bagay ng relihiyon, ang sinuman ay 
makakakita na sa kabila ng kapayapaan, lahat tayo ay may kasalanan, 
ang iba sa atin ay higit na mabuti sa iba sa regular na pagsasagawa 
nang sama-sama sa obligadong pagdarasal, sa pagbabasa ng Qur'an, 
sa pag-aala-ala kay Allah, at marami pa. Ang lahat ng mga ito ay 
pabor na marapat nating ipagpasalamat kay Allah. Si Allah, ang 
Kataas-taasan ay nagwika: 



262 Huwag Malungkot 

^Hindi baga ninyo napagmamasdan [O' sangkatauhan] na ipinailalim 
ni Allah ang lahat ng bagay para sa inyong [gamit] dito sa kalangitan 
at kalupaan, at saganang iginawad Niya sa inyo ang Kanyang 
kagandahang-loob [biyaya] na [kapwa] lantad [Kaisahan ni Allah at 
ang mga pinahihintulutang kaligayahan ng mundong ito tulad ng 
kalusugan, kagandahan, atbp.] at nalilingid [pananampalataya kay 
Allah, karunungan, patnubay, kabutihan, kaligayahan ng Kabilang 
Buhay sa Paraiso, atbp.].^ (Qur'an 31: 20) 

Si Adh-Dhahabi ay bumanggit na ang dakilang pantas ng 
hadith, si Ibn Abdul Ba'qi, ay nagmasid sa mga tao habang sila ay 
paalis na sa sentrong Moske (Masjid) ng Baghdad. Siya ay 
humahanap sa isa na sa lahat ng kaparaanan, siya ay nagnanais na 
palitan ang mga lugar sa kanyang buhay, gayunman, siya ay nag-ulat 
na hindi siya nakakita kahit na isa: 

iAt katotohanang Aming ginawaran ng karangalan ang mga anak ni 
Adan, at Aming ginawaran sila [ng masasakyan] sa kalupaan at 
karagatan, at Aming tinustusan sila ng At-Tayibat [mga 
pinahihintulutan na mabubuting bagay (Halaal)], at Aming 
itinampok sila nang higit sa karamihan sa Aming mga nilikha.^ 

(Qur'an 17: 70) 

Huminto upang magnilay-nilay 

Si Asmaa' bint Umays ay nagsalaysay na ang Sugo ni Allah 
(saws) ay nagsabi sa kanya: 

"Hindi ba kitd tuturuan ng mga salita na marapat mong sabihin kung 
ikaw ay nasa pagkabahala: "Allah, Allah, aking Panginoon; ako ay 
hindi nag-aakibat ng anumang katambal sa Kanya."'' 

Sa iba pang hadith, ang Propeta (saws) ay nagbigay-alam sa 
atin na kung ang isa ay dinapuan ng karamdaman o kahirapan, siya 



Huwag Malungkot 263 

ay makakakita ng ginhawa kung siya ay magsasabi ng: "Allah, aking 
Panginoon; Siya ay walang katambal." 

Sa maraming panahon, ang isa ay nadadapuan ng matinding 
pagsubok. Kung siya ay babaling sa kanyang Panginoon at 
magsusuko ng kanyang kalooban sa Kanya na hindi nag-aakibat ng 
anumang katambal sa Kanya, ang kanyang paghihirap ay lilisan. 

Ang mga hakbang na dapat gatvin kung ikaw 
ay nangangamba sa isang mainggiting tao 

Dalitin ang huling dalawang kabanata ng Qur'an, alalahanin si 
Allah, at lumuhog sa Kanya: 

4At laban sa kasamaan ng isang mainggitin habang siya ay 
naninibugho [sa pagkainggit].^ (Qur'an 113: 5) 

iO' aking mga anak [na lalaki]! Huwag kayong magsipasok sa isang 
tarangkahan, datapuwa't magsipasok kayo sa iba't ibang 
tarangkahan...^ (Qur'an 12: 67) 

Maging mapagbigay sa tao na nagtatangkang puminsala sa 
iyo, sapagkat maaari na siya ay titigil: 

^[Iyong] salansangin ang kasamaan ng isang kabutihan [kabaitan].^ 

(Qur'an 23: 96) 

Ang mabubuting pag-uugali 

Ang mabubuting pag-uugali ay naghahantong sa kasaganaan, 
samantalang ang masasamang (pag-uugali) ay naghahantong sa 
kahirapan. Sa isang hadith, ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Sa pamamagitan nang mabubuting pag-uugali, ang isa ay 
nakakarating sa katayuan ng tao na hindi lamang nag-aayuno, 



264 Huwag Malungkot 

bagkus ay tumitindig din sa huling bahagi ng gabi upang 
magdasal." 

Siya (saws) rin ay nagsabi: 

"Hindi ko ba ipagbibigay-alam sa inyo ang pinakamahal sa akin at 
siya na pinakamalapit na nakaupo sa akin sa Araw ng Pagkabuhay: 
'Kayo na pinakamahusay sa pag-uugali.' " 

iAt katotohanang ikaw [O' Muhammad] ay nag-aangkin nang 
mataas [at kapuri-puring] moral ng pag-uugali [at asal].|> 

(Qur'an 68: 4) 

AAX sa pamamagitan ng habag ni Allah, sila ay inyong 
pinakitunguhan nang mabanayad. At kung ikaw ay naging mabagsik 
at naging matigas ang puso, sila marahil ay magsisilayas sa paligid 
ninyo..> (Qur'an 3: 159) 

iA.t kayo ay mangusap nang makatuwiran sa mga tao...^ 

(Qur'an 2: 83) 

Si 'Aa'ishah (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay naglarawan 
sa Propeta (saws) sa mga sumusunod na salita: "Ang kanyang pag- 
uugali ay ang Qur'an." 

Ang walang tulog na mga gabi 

Kung ikaw ay pabali-baligtad at pabiling-biling sa kahabaan 
ng gabi na hindi magawa na makatulog, gawin ang sumusunod: 

1. Alalahanin si Allah sa mga panalangin (na itinuro) ng Propeta o 
mga panalangin na nanggaling sa Qur'an: 

^Katotohanan, sa pag-aala-ala kay Allah, ang mga puso ay 
nakakasumpong ng kapahingahan!^ (Qur'an 13: 28) 



Huwag Malungkot 265 

2. Iwasan ang matulog sa (oras) ng maghapon, maliban na lamang 
kung wala kang mapagpipilian: 

iA.t ginawa Namin ang araw [maghapon] tungo sa inyong 
ikabubuhay> (Qur'an 78: 11) 

3. Magbasa at sumulat hanggang sa antukin: 

<(At magsabi: 'O' aking Panginoon! Inyong dagdagan ang aking 
kaalaman!'^ (Qur'an 20: 114) 

4. Magtrabaho ng masigasig sa (oras) ng maghapon: 

iA.t Siya ang lumikha para sa inyo ng gabi bilang inyong 
panganlong, at ng pagtulog [bilang] pamamahinga.^ (Qur'an 25: 47) 

5. Umubos o uminom ng mga pampaantig (ng diwa) tulad ng kape at 
tsaa ng katamtaman lamang. 



Ang mga masamang kahihinatnan 
nang paggawa ng kasalanan 

Nakasulat sa ibaba ang ilan sa masasamang kahihinatnan ng 
patuloy na pagkakasala. 

1 . Isang hadlang ang nabubuo sa pagitan ni Allah at ng mapaggawa 
ng kasamaan: 

^Hindi [ito tulad ng kanilang pag-aakala]! Sa Araw ng Paghuhukom 
ay ipagkakait [hindi ipamamalas] sa kanila ang kanilang Panginoon.^ 

(Qur'an 83: 15) 

2. Kung ang isang tao ay nagsasakatuparan nang masasamang 
gawain sa patuloy na paraan, siya ay magiging walang kapaga-pag- 
asa, na mawawalan ng pag-asa na maliligtas pa. 



266 Huwag Malungkot 

3. Ang mapaggawa ng kasamaan ay malimit na mahuhulog sa 
kalagayan ng pagkalumbay at pagkabalisa: 

iAng gusali na kanilang itinindig ay hindi kailanman mawawala [sa 
kanilang isipan, sa pag-aakala na ito ay itinayo nila sa magandang 
hangarin], datapuwa't ito ay dulot lamang ng pag-aalinlangan 
[pagkukunwari] sa kanilang puso...^ (Qur'an 9: 110) 

4. Ang takot (o pangamba) ay manunuot sa puso ng mapaggawa ng 
kasamaan: 

^Kami [Allah] ay maghahasik ng lagim [takot] sa puso ng mga hindi 
sumasampalataya sapagkat sila ay nagtambal ng iba pa sa pagsamba 
kay Allah..> (Qur'an 3: 151) 

5. Ang buhay ay magiging kahabag-habag para sa mapaggawa ng 
kasamaan: 

^Katotohanang sasakanya ang buhay ng kahirapan...|» 

(Qur'an 20: 124) 

6. Ang puso ng mapaggawa ng kasamaan ay mangingitim at 
magiging matigas: 

^At hinayaan Namin ang kanilang puso ay tumigas [na hindi 
naniniwala]> (Qur'an 5: 13) 

7. Ang mukha ng mapaggawa ng kasamaan ay mawawalan ng 
liwanag at magiging mapanglaw: 

^At para sa kanila na ang mukha ay magiging maitim [malungkot]; at 
sa kanila na ang mukha ay maiitim [sa kanila ay ipagbabadya]: 'Kayo 
ba ay nagtakwil ng pananampalataya...?'^ (Qur'an 3: 106) 

8. Ang mga tao ay nakadarama ng pangdudusta sa mapaggawa ng 
kasamaan: 



Huwag Malungkot 267 

9. Ang makamundong pangyayari (kalagayan) ng mapaggawa ng 
kasamaan ay magiging makipot: 

^At kung sila lamang ay gumawa ng ayon sa Torah [mga Batas], sa 
Injil [Ebanghelyo], at sa ipinanaog sa kanila [ngayon] mula sa 
kanilang Panginoon [ang Qur'an], katotohanang sila sana ay 
nakapagtamo ng kasaganaan at ikabubuhay mula sa itaas nila at mula 
sa ilalim ng kanilang mga paa.^ (Qur'an 5: 66) 

10. Ang poot ni Allah, ang pagkabawas sa pananampalataya, ang 
kalamidad, - ang lahat ng ito ang bahagi ng mapaggawa ng 
kasamaan: 

^Kaya't namayani sa kanilang [sarili] ang sunud-sunod na pagkapoot 
ni Allah> (Qur'an 2: 90) 

iAng kanilang puso ay nalalambungan [nababahiran] ng mantsa 
[batik] dahil sa kanilang kasalanan [kaya sila ay hindi 
napatnubayan].^ (Qur'an 83: 14) 

^At sila ay nagsasabi: 'Ang aming puso ay nababalutan [alalaong 
baga, hindi na nakikinig at nakakaunawa ng salita ni Allah]. '^ 

(Qur'an 2: 88) 

Magsumikap para sa iyong ikabubuhay, 
nguni't huwag maging mapag-imbot 

Ang Panginoon ng sandaigdigan ay nagtutustos sa bulati na 
nasa lupa: 

€A.t walang isa mang gumagalaw [o nabubuhay] na nilalang sa 
kalupaan, gayundin ang isang ibon na lumilipad sa kanyang 
dalawang pakpak, maliban [na sila ay] mga pamayanan na katulad 
ninyo.^ (Qur'an 6: 38) 



268 Huwag Malungkot 

Si Allah ang nagtutustos sa mga ibon sa alapaap at sa isda sa 
karagatan: 

<At Siya ang nagbibigay ng ikabubuhay na pagkain, datapuwa't Siya 
ay hindi nangangailangan upang pakainin.^ (Qur'an 6: 14) 

Dcaw ay higit na may halaga kaysa sa bulati, ibon, o isda, 
kaya't huwag mabahala tungkol sa ikabubuhay (panustos). 

Nakababatid ako ng mga tao na tinamaan ng kahirapan dahilan 
lamang sa sila ay malayo kay Allah. Ang ilan sa kanila ay 
mayayaman at malulusog, ngunit sa halip na maging 
mapagpasalamat, sila ay bumaling na palayo sa pagsunod kay 
Allah, iniwan nila ang pagdarasal, at sila ay nagsakatuparan ng 
malalaking kasalanan. Si Allah ay kumuha sa kanila ng kanilang 
kalusugan at kanilang kayamanan, at pinalitan ang mga ito ng 
kahirapan, karamdaman, at pagkabalisa. Pagkaraan, sila ay dinapuan 
ng kahirapan sa ibabaw pa ng kahirapan, kalamidad sa ibabaw pa ng 
kalamidad. 

iA.t sinumang sumuway sa Aking Paala-ala [alalaong baga, hindi 
naniniwala sa Qur'an at hindi sumusunod sa mga pag-uutos nito], 
katotohanang sasakanya ang buhay ng kahirapan...^ (Qur'an 20: 124) 

^Ito'y sa dahilang hindi babaguhin ni Allah ang pabor [o biyaya] na 
Kanyang ipinagkaloob sa isang [lipon] ng mga tao hangga't hindi 
nila binabago kung ano ang nasa kalooban nila.^ (Qur'an 8: 53) 

iAt anumang kamalasan ang sumapit sa inyo; ito ay dahilan sa 
anumang kinita ng inyong mga kamay, at [sa maraming kasalanan], 
Siya ay labis na nagpapatawad.^ (Qur'an 42: 30) 

iAt kung sila [na hindi mga Muslim] ay sumampalataya kay Allah at 
namalagi lamang sa Tuwid na Landas [Islam], katotohanang Kami ay 
magkakaloob sa kanila nang saganang ulan.^ (Qur'an 72: 16) 



Huwag Malungkot 269 

Ang sekreto ng patnubay 

Ang pagiging kuntento at may kaligayahan ay mga biyaya na 
ibinibigay lamang sa kanila na sumusunod sa tuwid na landas. Si 
Muhammad (saws) ay nag-iwan sa atin sa ibabaw ng (isang) dulo ng 
ganitong landas, at sa kabilang dulo nito ay mga halamanan ng 
Paraiso. 

^At katiyakan, Aming papatnubayan sila sa Matuwid na Landas.^ 

(Qur'an 4: 68) 

Kung ang kaligayahan (ang tutukuyin), sa atin, ito ay 
nangangahulugan ng ganito: kung siya ay dumikit sa matuwid na 
landas, bagama't siya ay maaaring dapuan ng kahirapan sa kahabaan 
ng landas, siya ay may kumpyansa ng masayang wakas at isang 
tirahan sa hinaharap sa Paraiso. Bunga nito, kanyang susundin ang 
Propeta (saws), na hindi nagsalita mula sa kanyang sariling 
pagnanasa, na may panlaban sa mga pang-uulot ng Demonyo, at ang 
mga salitain ay mga katibayan sa sangkatauhan. 

^Sa bawat isang [tao] ay may mga anghel na magkasunod, sa 
kanyang harapan at sa kanyang likuran. Sila ay nagbabantay sa kanya 
sa pag-uutos ni Allah.)* (Qur'an 13: 11) 

Ang sinuman ay makadarama sa galak ng isang matuwid na 
tao sa pamamagitan ng kanyang pag-uugali at sa kanyang pagtahak 
sa tuwid na landas. Batid niya na siya ay mayroong Panginoon at siya 
ay may huwarang modelo na nasa Sugo (saws), mayroon siyang 
Aklat ni Allah na nasa kanyang kamay, kaliwanagan sa kanyang 
puso, at konsiyensa na nag-uulot sa kanya na gumawa nang mahusay. 
Siya ay umuunlad sa high pang katayuan ng matinding kaligayahan 
at lagi nang nagsisikhay para sa pagpapaunlad. 

^Ito ang patnubay ni Allah, Kanyang ginagabayan ang sinumang 
Kanyang mapusuan sa Kanyang mga alipin.^ (Qur'an 6: 88) 



270 Huwag Malungkot 

Mayroong dalawang landas: ang isa ay may kinakalarawan (o 
matalinghaga), at ang isa na may pisikal na realidad. Ang unang 
landas ay yaong pananampalataya, na nilalandas niya sa 
pansamantalang buhay na ito, - isang buhay na puspos ng mga 
tukso at pagnanasa. Ang pangalawang landas ay ang Kabilang 
Buhay. Ang bawat tao ay marapat na tumawid sa pangalawang 
landas upang makarating sa Paraiso. Ang sinuman na nabigo ay 
mahuhulog sa Apoy. Ang landas o tulay na ito ay namumutiktik sa 
mga tusok. Sinuman ang nagabayan sa landas ng panananampalataya 
at paniniwala sa buhay na ito ay ligtas na makatatawid sa landas ng 
Kabilang Buhay, - ang bilis kung paano siya makatatawid ay ayon sa 
tumbasan o proporsyon ng antas ng kanyang pananampalataya. At 
maalaman na kung ang isa ay pinagpala na mapatnubayan sa tuwid 
na landas, ang kanyang mga pagkabalisa at pagkabagabag ay 
madaling maglalaho. 

Sampung hiyas para sa mabuti 
at maringal na buhay 

1. Gumising sa panghuling isang katlo (1/3) ng gabi upang 
manikluhod ng pagpapatawad ni Allah. 

iA.t sila na nananalangin at humihingi ng kapatawaran ni Allah sa 
mga huling oras ng gabi> (Qur'an 3: 17) 

2. (Bilang) pinakamababa, paminsan-minsan, ihiwalay mo ang iyong 
sarili sa mga tao upang magmuni-muni. 

iAt sila na nag-iisip nang mataman tungkol sa pagkakalikha ng 
kalangitan at kalupaan...^ (Qur'an 3: 191) 

3. Mamalagi na makasama ang matutuwid. 

iAt panatilihin mo ang iyong sarili [O' Muhammad] sa pagtitiyaga 
na kasama ng mga nananalangin sa kanilang Panginoon...^ 

(Qur'an 18: 28) 



Huwag Malungkot 271 



4. Malimit na alalahanin si Allah. 



tAlalahanin ninyo si Allah nang may higit na pag-aala-ala.^ 

(Qur'an 33: 41) 

5. Magdasal ng dalawang yunit (rakah) ng dasal nang may katapatan 
at debosyon. 

iAt sila na nagsisipag-alay ng kanilang Salah [takdang pagdarasal] 
ng may kataimtiman at ganap na pagpapasakop.^ (Qur'an 23: 2) 

6. Dumalit ng Qur'an ng may pang-unawa at pagninilay-nilay 

^Hindi baga nila isinasaalang-alang [pinag-iisipan nang mabuti] ang 
Qur'an?^ (Qur'an 4: 82) 

7. Mag-ayuno sa mainit at nanunuyong araw (maghapon). 

"Iniiwan niya ang kanyang pagkain, inumin at pagnanasa, - ang 
lahat, para sa Akin." 

8. Magbigay ng kawanggawa sa lihim. 

"Hanggang ang kaliwang kamay ay hindi nakakaalam kung ano ang 
ginugol ng kanang kamay.'" 

9. Magbigay ng ginhawa at tulong sa nahihirapang Muslim. 

"Sinuman ang magbigay ng ginhawa sa isang Muslim sa isa sa mga 
malaking pagbabago ng buhay na ito, si Allah ay magpapaginhawa 
sa kanya sa kalamidad na gating mula sa mga kalamidad ng Araw 
ng Paghuhukom." 

10. Maging katamtaman at mapangilin sa abot ng makakaya sa 
mabilis na mundong ito. 

iAng Kabilang Buhay ay higit na mainam at mananatili [walang 
hanggan]> (Qur'an 87: 17) 



272 Huwag Malungkot 

Ang (isa) sa Upon ng mga panlilinlang (na ginawa) ng anak ni 
Propeta Noah ay ang kanyang pagsasabi ng: 

tAakyat ako sa bundok, ito ang magliligtas sa akin sa tubig> 

(Qur'an 11: 43) 

Kung kanya lamang ipinaubaya ang kanyang sarili kay Allah, 
ang kanyang kinasapitan ay magiging ibang-iba. Ang sanhi ng 
pagdurusa ni An-Namrood (Nebuchadnezzar) ay ang kanyang 
pagsasabi, "Ako ang nagpapabalik ng buhay at ako ang naggagawad 
ng kamatayan. " Nagtangka siya na magsuot ng damit na hindi kanya 
at nag-angkin siya na mayroong (siyang) katangian na sa 
katotohanan ay hindi niya taglay, - kaya't ang kanyang pagbagsak ay 
naging kumpleto. 

Ang susi sa ating kaligayahan ay maisasabuod sa isang payak 
ngunit malalim na parirala, ang Parirala ng Tawheed (Monoteismong 
Islamiko): "Wala ng iba pa ang karapat-dapat pag-ukulan ng 
pagsamba maliban kay Allah at si Muhammad ang Kanyang Sugo. " 

Kung sinuman ang magpahayag ng pariralang ito sa kalupaan, 
ito ang sasabihin sa kanya sa kalangitan, "Dcaw ay nagsabi ng 
katotohanan." 

iAt siya [Muhammad] na nagdala ng Katotohanan [ang Qur'an] at 
[sila na] nagsisampalataya rito...j* (Qur'an 39: 33) 

At kung sinuman ang mamuhay ng kanyang buhay na may 
pagkakasundo sa ganitong parilala sa praktikal na antas, siya ay 
maliligtas sa pagkawasak, kahihiyan, at sa Apoy ng Impiyerno. 

Afid si Allah ang maghahantong sa Muttaqun [matutuwid at 
mabubuting tao na labis na nagmamahal at nangangamba kay Allah] 
sa kanilang mga lugar ng tagumpay ]Paraiso]> (Qur'an 39: 61) 



Huwag Malungkot 273 

Kung ang sinuman ay hindi lamang nag-aaplay ng Parirala ng 
Tawheed, bagkus ay nananawagan pa sa iba patungkol dito, ang 
kanyang pangalan ay aalalahanin at siya ay gagawin na matagumpay: 

iAt katotohanan, ang Aming mga kawal [na sumasampalataya] ay 
magwawagi.^ (Qur'an 37: 173) 

Kung ang sinuman ay nagmamahal sa Parirala ng Tawheed, 
siya ay itataas ng ranggo at gagawaran ng karangalan. 

$Mula sa [kailaliman] ng kadiliman ay Kanyang ginabayan sila tungo 
sa liwanag.^ (Qur'an 2: 257) 

Si Abu Lahab ay humadlang at nagpigil na sabihin ang 
Parirala ng Tawheed. Siya ay namatay sa mahina at kaawa-awang 
kalagayan. 

iAt sinuman ang bigyan ni Allah ng kahihiyan, walang 
makapagbibigay sa kanya ng karangalan.^ (Qur'an 22: 18) 

Ang Parirala ng Tawheed ay isang eliksir o gamot na 
nagpapabago sa hamak na tao tungo sa pagiging huwaran ng 
kadalisayan at debosyon. 

iAt ginawa Namin ito [Qur'an] bilang isang Liwanag upang Aming 
mapatnubayan ang sinuman sa Aming mga alipin na Aming 
mapusuan.^ (Qur'an 42: 52) 

At anuman ang iyong gawin, huwag magpakasaya sa nakamit 
na kayamanan kung iyong itinalikod ang iyong likuran sa Kabilang 
Buhay Kung tinalikuran mo ang Kabilang Buhay, isang marahas na 
kapatusahan at matinding pagpapahirap ang naghihintay sa iyo: 

iAng kayamanan ko ay hindi nakatulong sa akin, ang kapamahalaan 
ko ay nawala sa akin$ (Qur'an 69: 28-29) 



274 Huwag Malungkot 

^Katotohanan, ang iyong Panginoon ay Laging Nagmamasid [sa 
kanila]> (Qur'an 89: 14) 

Gayundin, huwag magpakasaya nang labis sa iyong maliit na 
anak kung iyong nakalimutan ang iyong Panginoon. Ang pagtalikod 
palayo sa Kanya ay tunay na kabiguan. 

^At sila ay nalambungan ng kahihiyan at kapighatian...^ 

(Qur'an 2: 61) 

At pangwakas, huwag maging kampante (o nasisiyahan) 
tungkol sa iyong kayamanan kung ang iyong gawain ay kasamaan, 
sapagkat ang gayong gawain ay iyong magiging kahihiyan sa 
Kabilang Buhay. 

^Datapuwa't katiyakan na ang Kaparusahan ng Kabilang Buhay ay 
higit na kaaba-aba...^ (Qur'an 41: 16) 

iAt hindi ang inyong mga kayamanan o mga anak na lalaki ang 
magdadala sa inyo upang mapalapit kayo sa Amin; ngunit sila 
lamang na sumasampalataya [sa Kaisahan ni Allah at sa Islam] at 
nagsisigawa ng kabutihan...^ (Qur'an 34: 37) 

Huwag malungkot, — matutong 
pakitunguhan ang iyong realidad 

Sa buhay na ito, kung ikaw ay humamak sa loob mo sa bagay 
na hindi mo makakamtan, ang halaga nito ay nabawasan para sa iyo. 
At kung ikaw ay kuntento sa hindi mo pagtatamo ng bagay na 
talagang iyong ninanais, kung gayon, ikaw ay makakatagpo ng 
pagkaaliw. 

<|Si Allah ay magkakaloob sa amin ng Kanyang Kasaganaan, at 
[gayundin] ang Kanyang Sugo [ng mga limos at tulong]. Katiyakang 



Huwag Malungkot 275 

kami ay naghahangad kay Allah na [Kanyang] pagkalooban kami ng 
Kanyang biyaya at kasaganaan.^ (Qur'an 9: 59) 

Minsan ko nang nabasa ang tungkol sa isang tao na nahulog sa 
labas ng bintana. Ang singsing na kanyang suut-suot ay nasabit sa 
gilid ng isang pako na hindi naibaon nang husto sa pasimano, at dahil 
dito, ang kanyang palasingsingang daliri ay nabatak mula sa 
pinakapuno (nito), at nalabi sa kanya ang apat na daliri. Ang 
nakamamanghang bagay ay hindi ang insidente (o pangyayari) nito, 
datapuwa't ang pagiging kuntento na ipinamalas ng tao matapos ang 
matagal na panahon ng aksidente, ang pagiging kuntento na 
inilalarawan ng mga sumusunod na salita, "Napakadalang na sumagi 
sa aking isipan na ako ay may apat na daliri sa isang kamay o kaya ay 
nawalan ako ng isang daliri. Akin lamang naaala-ala ito kung 
nagugunita ko ang aksidente. Kapag hindi (ko ito iniisip), ang aking 
trabaho ay patuloy na mahusay at ako ay kuntento sa anumang 
nangyari." 

"Si Allah ang gumawa ng Kanyang pagtatakda, at kung Kanyang 
maibigan, Siya ay gumagawa." 

Kilala ko ang isang tao na nawalan ng kanyang kaliwang bisig 
sanhi ng isang karamdaman. Siya ay namuhay sa maraming taon 
magmula noon: siya ay nag-asawa at nagkaroon ng mga anak. Siya 
ay nagmamaneho ng kanyang sasakyan na walang paghihirap at 
isinasagawa niya ang iba't ibang tungkulin ng kanyang trabaho ng 
may gaan. Siya ay lubhang nadadalian na wari bang si Allah ay 
lumikha sa kanya sa simula na may isang bisig lamang. 

"Maging kuntento kung ano ang ibinahagi sa iyo ni Allah at ikaw 
ang magiging pinakamayaman sa mga tao." 

Gaano tayo kadali na nakapag-aangkop sa ating kalalagayan 
(o pangyayari)! At ito ay kamangha-mangha kung paano natin 
naiaangkop ang ating pag-iisip kung ang pagbabago sa istilo ng 



276 Huwag Malungkot 

buhay ay iniuutos sa atin. Limampung taon na ang nakakaraan, ang 
isang bahay ay naglalaman ng karpet na gawa sa mga dahon ng 
palmera, isang tapayan ng tubig, isang maliit na dami ng uling, at 
ilang mumunting bagay Ang mga tao ay nakapamuhay sa ganito 
kung paano sila gumagawa sa ngayon, at ang kakulangan ng 
pinagkukunan o ginhawa ay hindi nakagawa sa buhay na mabawasan 
ang halaga kaysa sa ngayon. Isang makatang Arabo ang nagsabi: 

zAna kaluluwa au naananasa na digit 

va kung iuong nininimuat ito, 

Jiguni t ito au naqmbalik sa pagiging 

Kuntento kung ito au ainiaisiplina. 

Ang labanan sa pagitan ng dalawang tribu sa sentrong Moske 
ng Kufa ay nangyari nang ang mga miyembro ng bawat tribu ay 
nagsimulang magpukol ng insulto sa kabilang tribu. Ang isang tao na 
nasa loob ng Moske ay nakagawa na panakaw na makatakas upang 
hanapin si Al-Ahnag ibn Qays, na kinikilala ng lahat bilang isang 
ganap na tagapagpayapa. Ang tao ay nakakita sa kanya sa bahay nito 
na gumagatas ng kambing. Si Al-Ahnaf ay nakasuot ng damit na 
wala pang sampung dirham ang halaga nito (alalaong baga, ito ay 
parang basahan at mura). Siya ay payat, nangangalumata, at ang isa 
sa kanyang mga binti ay mahaba kaysa sa isa, na nagbigay sa kanya 
ng masamang pagkatikod o pagkapilay-pilay Nang siya ay 
binigyang-kaalaman tungkol sa balita, walang pagbabago ang 
nasinag sa kanyang mukha at siya ay nanatiling kalmado. Ang 
ganitong pagpapakita ng pagkamatatag ay nagbuhat mula sa 
katotohanan na si Al-Ahnaf ay nakasaksi ng maraming alitan at 
kahirapan sa panahon ng kanyang buhay, at bunga nito, siya ay hirati 
na sa gayong pangyayari. Sinabi niya sa tao, "Sa kapahintulutan ni 
Allah, ang lahat-lahat ay magiging maayos." Matapos, siya ay 
nagsimulang kumain ng kanyang agahan na para bang walang 



Huwag Malungkot 277 

nangyari. Ang kanyang agahan ay binubuo ng piraso ng tuyong 
tinapay, langis, asin, at isang baso ng tubig. Binanggit niya ang 
Ngalan ni Allah at siya ay kumain. Matapos ito, kanyang pinapurihan 
si Allah at nagsabi, "Trigo mula sa Iraq, langis mula sa Syria, tubig 
mula sa Dajlah (Tigris), at asin mula sa Merv. Katotohanang ito ay 
mga dakilang biyaya." Nagsuot siya ng kanyang damit, kinuha niya 
ang kanyang panglakad na tungkod, at pumaroon siya sa mga tao. 
Nang kanilang makita siya, ang kanilang paningin ay napako sa 
kanya at sila ay matamang nakinig sa kanya sa anumang kanyang 
sasabihin. Siya ay nagsabi ng salita ng kapayapaan at ng 
kompromiso, mga salita na nagbigay-tuwa sa magkabilang panig, at 
hiniling niya sa kanila na humayo at pumaroon sa kani-kanilang 
landas. Silang lahat ay sumang-ayon at ang bawat isa sa kanila ay 
lumisan na wala mang bahid ng hinanakit na naiwan sa kaniyang 
puso, at sa ganitong paraan, ang mahirap na pagsubok ay nagwakas 
nang mapayapa. Isang makatang Arabo ang nagsabi: 

lAna sinuman au makakaavot na icarinuaian karat na 

ana icanuann kasuutan au aula-mdanit at 

ana kanuana vulsa au taapi-taapi. 

Mayroong maraming aral ang matututuhan sa ganitong 
salaysay Ang isa sa mga ito ay yaong ang kadakilaan ay wala sa 
hitsura o sa kasuutan; ang iba pang aral ay yaong ang pagkakaroon 
ng ilang materyal na pag-aari ay hindi nagbabadya ng kahirapan at 
ang kaligayahan ay hindi namamahay sa kaginhawahan at 
kayamanan. 

CAt ang tao, kapag siya ay sinubukan ng kanyang Panginoon at 
gawaran ng biyaya at karangalan; kanyang sasalitain [ng may 
pagmamalaki]: 'Ang aking Panginoon ay nagparangal sa akin!' 
Datapuwa't kapag sinubukan siya ng kanyang Panginoon na higpitan 
ang pinagkukunan ng kanyang biyaya; kanyang sasalitain [ng may 



278 Huwag Malungkot 

pagkalungkot]: 'Ang aking Panginoon ay humamak [umaba] sa 
akin!'l» (Qur'an 89: 15-16) 

Ang iba pang aral na marapat nating kunin sa salaysay ay 
yaong ang pag-uugali ng tao at ang kanyang mga katangian ay siyang 
sukatan ng kanyang halaga, at hindi ang kanyang kasuutan, sapatos, 
o bahay Ang kanyang halaga ay natitimbang sa kanyang kaalaman, 
pagkamapagbigay, pag-uugali, at mga gawa. 

^Katotohanan, ang pinakamarangal sa inyo sa paningin ni Allah ay 
[yaong sumasampalataya] na may At-Taqwa [katangian ng isang 
tunay na mananampalataya na may pag-aala-ala at pagkatakot kay 
Allah, kabanalan at kabutihan].^ (Qur'an 49: 13) 

Ang pagkakaugnay sa pagitan ng salaysay at ng paksa ng aklat 
na ito ay yaong ang kaligayahan ay hindi natatagpuan sa kayamanan, 
mga mansiyon, ginto o pilak; sa halip, ang kaligayahan ay bagay na 
nasisinag sa sarili nitong puso sa pamamagitan ng pananampalataya, 
pagiging kuntento, at karunungan. 

$Caya't huwag hayaan ang kanilang kayamanan o mga anak ay 
makintal sa iyong isipan [O' Muhammad] .> (Qur'an 9: 55) 

<f'Sa mga biyaya ni Allah at sa Kanyang Habag [alalaong baga, ang 
Islam at Qur'an]; - dito, hayaang sila ay mangagalak.' Ito ay higit na 
mabuti sa anumang kayamanang kanilang nakatamtan.^ 

(Qur'an 10: 58) 

Sanayin ang iyong sarili na isuko ang iyong kalooban sa 
anumang itinalaga sa iyo. Ano ang iyong gagawin kung hindi ka 
maniniwala sa pagtatakda ni Allah? Ang anumang iyong binabalak 
maliban pa sa ganap na pagtalima sa Banal na Pag-uutos ni Allah ay 
walang maibibigay na kapakinabangan sa iyo. Kaya nga, iyong 
maitatanong, ano ang lunas sa mga kahirapan? 



Huwag Malungkot 279 

Ang solusyon ay sabihin nang matapat, "Kami ay kuntento, 
nalulugod, at isinuko namin ang aming kalooban." 

^Kahit nasaan pa man kayo, ang kamatayan ay mananaig sa inyo 
kahima't kayo ay nasa kanlungan [o kuta] na matatag at mataas!^ 

(Qur'an 4: 78) 

Ang isa sa pinakamahirap sa mga araw ng aking buhay, at ito 
ay napakasaklap na araw, ay nang sabihin ng doktor sa akin na ang 
bisig ng aking kapatid na si Muhammad ay dapat na putulin. Ang 
balita ay dumating sa aking mga tainga na tulad ng kulog. Ako ay 
nadala (ng aking damdamin) at ang aking kaluluwa ay humanap ng 
ginhawa sa salitain ni Allah: 

^Walang [anumang] kapahamakan ang magaganap malibang 
pahintulutan ni Allah, at kung sinuman ang sumasampalataya kay 
Allah, Siya ang mamamatnubay sa kanyang puso [sa tunay na 
Pananampalataya]...^ (Qur'an 64: 11) 

iAt magbigay nang magandang balita sa mga matimtiman sa 
pagbabata, na kung sila ay nakakaranas ng kapinsalaan [pagsubok] 
ay nagsasabi: 'Katotohanang kami ay pag-aangkin ni Allah at sa 
Kanya kami magbabalik.'!* (Qur'an 2: 155-156) 

Ang mga talatang ito ay nagtatanim ng damdamin ng 
kapayapaan at ginhawa sa aking kaluluwa. Walang anumang anyo ng 
panlilinlang ang makakahadlang na maganap kung anuman ang 
nakatakda. Samakatuwid, dapat nating panatilihin ang 
pananampalataya at magsuko ng ating kalooban. 

^At sila ba ay nagpakana ng [ilang] balak [alalaong baga, 
pagsasabwatan laban sa Propeta]? Datapuwa't katotohanang Kami 
[rin] ay nagpapakana [ng isang balak].^ (Qur'an 43: 79) 

CAt ang kalooban ni Allah ay lagi nang nangyayari [nasusunod] sa 
lahat ng mga pangyayari...^ (Qur'an 12: 21) 



280 Huwag Malungkot 

iA.t kung Siya ay magtakda [magnais] ng isang bagay, Siya ay 
magwiwika lamang ng: 'Mangyari nga!' at ito ay magaganap.^ 

(Qur'an 2: 117) 

Si Al-Khansaa An-Nakh'aiyah ay sinabihan sa (paraan ng) 
isang buntong-hininga tungkol sa kamatayan ng kanyang apat na 
(anak) na lalaki, na namatay na lahat sa landas ni Allah sa digmaan 
ng Al-Qaadisiyah. Ang tangi lamang niyang naging reaksyon ay 
magpuri kay Allah at magpasalamat sa Kanya sa pagpili kung ano 
ang pinakamainam. Ang pananampalataya ay nakapagpapatatag sa 
kakayahan ng sinuman na maging mapagbata sa kahirapan. At sa 
pamamagitan ng pagpapasalamat, ang sinuman ay nakapagtatamo ng 
kaligayahan sa buhay na ito at sa Kabilang Buhay. Kung ikaw ay 
umaayaw na sundin ang ganitong payo, kung gayon, tanungin mo 
ang iyong sarili ng ganito: mayroon bang nakabubuhay na paraan o 
alternatibo? Kung ang gayong alternatibo ay kapaitan, pagrereklamo, 
at ang pagtanggi na tanggapin kung anuman ang nangyari, kung 
gayon, iyo lamang ibinibigay sa iyong sarili ang kirot sa buhay na ito 
at sa Kabilang Buhay. 

"Sinuman ang maging htntento, kung gayon, sa kanya ang 
pagkalugod, at sinuman (ang magpakita) ng pagkagalit, kung gayon, 
para sa kanya ang pagkapoot." 

Ang pinakamainam na lunas at paraan ng paggawa matapos 
ang kalamidad ay magsabi ng may katapatan, "Katotohanan, tayo ay 
angkin ni Allah, at katiyakan, sa Kanya ang ating pagbabalik." Ito ay 
nangangahulugah na tayong lahat ay mula sa mga nilikha ni Allah; na 
tayo ay Kanyang angkin; na tayo ay nasa Kanyang kaharian; at 
tayong lahat ay magbabalik sa Kanya. Ang simula ay sa Kanya at ang 
pagbabalik ay sa Kanya. Ang lahat-lahat ng pangyayari ay nasa mga 
Kamay ni Allah. 

Isang makatang Arabo ang nagsabi: 



Huwag Malungkot 281 

zAna akina sarilina kaluluwa na naananawak na maa vaaau 

au sa (kanuana) sarili na rin au lumilisan, 

tiaua t vakit ako aapat na umiuak sa ivavaw 

na ninanawakan o anakin kuna ito au lumisan. 

Si Allah, ang Kataas-taasan, ay nagwika: 

^Ang lahat ng bagay ay maglalaho [mamamatay] maliban sa 
Kanyang Mukha [Sarili]> (Qur'an 28: 88) 

^Ang sinuman [at anuman] na nasa [kalupaan] ay maglalaho 
[mamamatay].^ (Qur'an 55: 26) 

^Katotohanang ikaw [O' Muhammad] ay mamamatay at 
katotohanang sila rin ay mamamatay.^ (Qur'an 39: 30) 

Kung ikaw ay nabigla na malaman na ang iyong bahay ay 
nasunog, na ang iyong anak ay namatay, o ang iyong panghabang 
buhay na naimpok ay nawala, ano ang iyong gagawin? Mula sa 
sandaling ito, ihanda mo ang iyong sariling kaisipan. Ang pagnanais 
na matakasan o maiwasan kung ano ang itinakda ay isang walang 
bungang pagsisikap na walang maibibigay na pakinabang. Maging 
nasisiyahan kung anuman ang itinakda, tanggapin ang iyong 
realidad, at tamasahin ang iyong gantimpala. Ikaw ay wala ng ibang 
mapagpipilian. Tiyak maaaring masabi mo na may iba pang 
mapagpipilian; ngunit ito ay payak lamang, at binabalaan kita na 
huwag humarang dito: ito ay yaong magreklamo at magmaktol, at 
mawala ang iyong hinahon sa pamamagitan ng pagsisiklab sa 
pagkapoot at pagkagalit. Ano ang maaaring matamo ng ganitong 
gawa at pag-uugali? Matatamo mo ang galit ng iyong Panginoon, at 
ang mga tao ay manlalait sa iyo. Higit pa rito, ang anumang nawala 
sa iyo ay hindi na magbabalik at ang iyong kalamidad ay hindi 
pagagaanin sa iyo: 



282 Huwag Malungkot 

^Hayaan siyang magbitin ng lubid sa kisame at hayaang bigtihin niya 
ang kanyang sarili. At hayaang mamasdan niya: - ang kanya kayang 
balak ay makapag-aalis ng gayong bagay na nakapagpapagalit [sa 
kanya]$ (Qur'an 22: 15) 

Huwag malungkot — Malapit na o 
hindi na magtatagal, ang lahat-lahat 
sa mundong ito ay malilipol 

Ang kamatayan ay ang katapusan nating lahat: ang naniniil 
(nagmamalupit) at ang sinisiil (pinagmamalupitan), ang 
makapangyarihan at hamak, ang mayaman at mahirap. Ang 
iyong kamatayan ay hindi isang bagong bagay o karanasan. Ang mga 
bansa (o bayan) noong una ay napalis na at ang mga bansa na 
sumunod dito ay malilipol. 

Si Ibn Batoota ay nagsalaysay na sa hilaga ay mayroong 
sementeryo na may nakalibing na isang libong hari roon. Sa bukana 
ng sementeryong ito ay may nakalagay na tanda na ganito ang 
mababasa: 

"Ang mga Hari: tanungin ang dumi tungkol sa kanila, 

At tungkol sa mga dakilang pinuno; silang lahat ay mga buto na 

ngayon." 

Ang isang sanhi para mamangha ay ang pagiging malimutin 
ng tao at kung paano siya nanatiling hindi nag-iintindi sa kamatayan, 
ang panganib ng gayon ay nakabitin sa ibabaw niya sa araw at gabi. 
Ang tao ay dumaya sa kanyang sarili sa pag-aakala na siya ay walang 
kamatayan sa mundong ito. 

^O' sangkatauhan! Pangambahan ninyo ang inyong Panginoon at 
maging masunurin sa Kanya! Katotohanan, ang lindol sa Oras [ng 



Huwag Malungkot 283 

katapusan ng mundo] ay isang kasindak-sindak na bagay.^ 

(Qur'an 22: 1) 

^Papalapit na nang papalapit ang sangkatauhan sa kanilang 
pagsusulit habang sila [ay patuloy] sa hindi pagtalima [sa pag-uutos] 
at tumatalikod.^ (Qur'an 21: 1) 

Nang wasakin ni Allah ang isang bansa (bayan) at lipulin ang 
isang nagmamalabis sa paglabag na mga tao, Siya, ang Kataas-taasan 
ay nagwika: 

Ckaw ba [O' Muhammad] ay makatatagpo kahit na isa man [lamang] 
sa kanila, o di kaya ay makakarinig ng kahit na isang bulong [man 
lamang] sa kanila?^ (Qur'an 19: 98) 

Ang pagkalumbay ay naghahantong 
sa kahirapan 

Ang pahayagang Al-Muslimoon ay nag-ulat na noong taong 
1990, dalawang milyong tao ang nagdurusa ng kalumbayan sa buong 
mundo. Ang pagkalumbay ay isang karamdaman na tahimik na 
nagbabagsak ng kapinsalaan sa sangkatauhan. Ito ay hindi nagtatangi 
sa pagitan ng mga tao sa kanluran o sa silangan, o sa pagitan ng 
mayaman at mahirap. Ito ay isang karamdaman na sumasalakay sa 
lahat ng uri ng mga tao, at sa ilang piling pangyayari ay 
naghahantong sa pagpapatiwakal. 

Ang pagkalumbay ay hindi nakakakilala o makatitindig na 
mangingimi sa kayamanan, pagkamaringal, o kapangyarihan. 
Magkagayunman, ito ay nananatiling malayo sa nananampalataya. 
Ang ibang istatistika ay nagpapahayag na mayroong 200 milyong tao 
sa ngayon ang nagdurusa sa pagkalumbay. 

Ang kinalabasan nang katatapos lamang na pag-aaral ay 
nagpapakita na mayroong isa sa bawat sampling tao na sa isang 



284 Huwag Malungkot 

panahon o iba pa, ang nagdusa sa ganitong mapanganib na 
karamdaman. Ang panganib ay hindi natatakdaan sa mga may 
hustong gulang; maging ang kabataan sa ngayon ay madaling kapitan 
ng pagkalumbay Maging ang sanggol sa sinapupunan (ng ina) ay 
nasa panganib, sapagkat ang isang nalulumbay na ina ay maaaring 
bumaling sa aborsyon (o pagpapalaglag ng sanggol) bilang isang 
paraan ng pagtakas sa kanyang mga problema. 

Ang pagkalumbay ay maaaring 
maghantong sa pagpapatiwakal 

4At huwag ninyong patayin ang inyong sarili [huwag magpatayan sa 
isa't isa]„> (Qur'an 4: 29) 

<At huwag hayaan ang inyong sariling mga kamay ang maghantong 
sa [inyong] kapamahakan...^ (Qur'an 2: 195) 

May mga pahayag na tumagas na ang dating Pangulo (ng 
Amerika) na si Ronald Reagan ay naging biktima ng kalagayan ng 
(pagkakaroon) ng matinding pagkalumbay. Ang kanyang kalagayan 
ay nanggaling sa kanyang pagiging mahigit na pitumpung taong 
gulang habang patuloy pa rin na nakakaharap ng katakut-takot na 
mahihirap na mga problema, at sa pagkakaroon niya ng operasyon 
(na pangkalusugan) sa tuwi-tuwina. 

^Kahit nasaan pa man kayo, ang kamatayan ay mananaig sa inyo 
kahima't kayo ay nasa kanlungan [o kuta] na matatag at mataas!^ 

(Qur'an 4: 78) 

Maraming mga kilalang tao, tangi na nga rito yaong nasa 
sining, ang nagdurusa ng pagkalumbay. Ang pangunahing dahilan, 
kung hindi man yaon ang tanging dahilan, sa pagkamatay ng 
makatang si Saleh Jaaheen, ay pagkalumbay Sinabi rin na si 



Huwag Malungkot 285 

Napoleon Bonaparte, habang siya ay napatapon sa ibang lugar, ay 
nasa kalagayan ng pagkalumbay 

^At ang kanilang kaluluwa ay lumisan [sa kanilang kamatayan] 
samantalang sila ay mga hindi nananampalataya.^ (Qur'an 9: 55) 

Hindi pa gaanong nagtatagal, isang babaeng Aleman ang 
pumatay sa tatlo sa kanyang mga anak. Sa huli ay naging maliwanag 
na ang dahilan niya sa paggawa ng gayong kasindak-sindak na gawa 
ay nagmula sa kalagayan niya ng pagkalumbay. Sapagkat kanyang 
minahal ang kanyang mga anak ng may matinding pagtatangi, 
pinangangambahan niya na sila rin ay magdaranas ng kirot at 
kahirapan na kanyang sinapit sa kanyang buhay Kaya't siya ay 
nagpasya na "bigyan sila ng kaginhawahan" at "iligtas ang bawat isa 
sa kanila" sa mga kahirapan at malaking pagbabago ng buhay 
Matapos na kanyang patayin sila, kanya ring tinapos ang kanyang 
sariling buhay. 

Ang mga bilang na pinalabas ng World Health Organization ay 
nagpapakita ng kalubhaan ng sitwasyon. Noong taong 1 973, ito ay 
nag-ulat na ang tatlong bahagdan ng populasyon sa buong mundo ay 
dinapuan ng pagkalumbay. Ang bilang ay lubhang tumaas at noong 
taong 1 978, ang bilang ay umabot sa limang bahagdan. Ang lumabas 
na ulat na maaaring makagitla sa sinuman ay yaong ang ilang pag- 
aaral ay nagpakita na isa sa bawat apat na Amerikano (at Amerikana) 
ay nagdurusa ng pagkalumbay. Sa panahon ng konperensiya ng 
Mental Disorders na ginanap sa Chicago noong taong 1981, ang 
tagapangulo ng konperensiya ay nagpahayag na isang daang milyong 
tao sa buong mundo ang nagdurusa ng pagkalumbay. Ang bagay na 
maaaring makagulat sa ilan ay yaong ang karamihan sa kanila ay 
nagmula sa mauunlad na bansa. Ang mga iba pang pag-aaral ay 
nagpahayag na ang bilang ay umaabot na sa dalawang daang milyon. 



286 Huwag Malungkot 

^Hindi baga nila namamasdan na sila [mga Munafik o 
mapagkunwari] ay sinusubukan, minsan o makalawa sa bawat 
taon [sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng kapinsalaan, mga sakit, 
pagkagutom at kasiphayuan, atbp.]?^ (Qur'an 9: 126) 

Sinasabi na, "Ang matalinong tao ay hindi siya na nagawang 
madagdagan ang kanyang pakinabang, datapuwa't siya na 
nakagawang mabago (o mapalitan) ang pagkalugi (tungo) sa 
pakinabang." 

^Kaya't binigyan kayo ni Allah ng sunud-sunod na pagkabalisa 
[pagkabahala, dusa at kagipitan] upang kayo ay [maturuan] na hindi 
mamighati sa anumang [tagumpay at labing-yaman] na nakaalpas sa 
inyo.|» (Qur'an 3: 153) 

Ang kahulugan ng ganitong talata ay yaong ang mga bagay na 
dumaan at natapos na ay hindi marapat na talakayin (o ipamuhay) pa, 
sapagkat ang paggawa ng gayon ay naghahantong lamang sa 
pagkabagabag, pag-aalala, at pag-aaksaya ng oras. 

Kung walang gawaing ginagawa, ang sinuman ay maaaring 
makapuno ng kanyang oras sa maraming kapaki-pakinabang na 
gawain. Narito ang ilan sa mga gayong gawain, - ang paggawa ng 
mabubuting gawa, ang pagtulong sa iba, pagdalaw sa maysakit, 
pagdalaw sa libingan (upang alalahanin at magmuni-muni sa 
pangwakas na kahahantungan), pagboboluntir (o pagkukusa) sa 
Masjid (bahay-dalanginan ng Muslim), pagsali sa mga gawaing 
pangkawanggawa, pag-eehersisyo o palakasan, pagdalaw sa mga 
mahal sa buhay, pagsasaayaos ng sariling gawain o kalagayan, at 
pagdamay o pagtulong sa matatanda, mahihirap, at mahihina. 

^O' tao! Katotohanang ikaw ay lagi nang nagsisikhay tungo sa iyong 
Panginoon at iyong makakatipan Siya [upang ikaw ay mabayaran 
Niya nang ganap], isang tiyak na pagbabalik...^ (Qur'an 84: 6) 



Huwag Malungkot 287 



Isang makatang Arabo ang nagsabi: 



<?Ana mapaaviaau na aawa au namumukod 

sa kanuana matamis na panlasa at 

sa maaanaa nitona nitsura. 

Tumingin sa kahabaan ng amimang pangkasaysayang aklat at 
matatagpuan mo sa gitna ng mga pahina nito ang mga kuwento ng 
kirot, kasalatan, at kahirapan. Isang makatang Arabo ang nagsabi: 

Jiiaavasa na Kasausauan sapaakat hitik ito 

sa maa (paa-uuqalina) moral, 

ana isana Dansa (o vauan) au (uluvoa kuna wala itona nalalaman 

sa kanuana tala (o listanan) na kasausauan. 

iAt ang lahat ng mga isinalaysay Namin sa iyo [O' Muhammad] na 
mga balita [kasaysayan] ng mga Sugo ay katumpakan upang magawa 
Namin na maging malakas at matatag ang iyong puso.^ 

(Qur'an 11: 120) 

^Katotohanan, sa kanilang kasaysayan ay mayroong aral para sa mga 
tao na may pang-unawa.^ (Qur'an 12: 111) 

^Kaya't iyong isalaysay ang kanilang kasaysayan upang sila [na mga 
tauhan mo, O' Muhammad] ay magmuni-muni.^ (Qur'an 7: 176) 

Si Umar (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay nagsabi, "Ang 
aking mithiin sa ngayon ay manatiling makatagpo ng kasiyahan sa 
iba't ibang bagay na itinakda para sa akin", isang pangungusap na 
nagpapahayag ng kanyang pagiging kuntento sa itinakda sa kanya ni 
Allah. 

Sa loob ng isang taon, ang walo sa mga anak na lalaki ni Abi 
Thuaib Al-Hathali ay namatay sa panahon ng salot. At ano ang 



288 Huwag Malungkot 

inaakala ninyo na kanyang sinabi? Pinanatili niya ang 
pananampalataya, tinanggap (ang gayon), at tumalima sa 
pagtatakda ni Allah, na nagsasabi: 

"aatitiuaaa ana akina ipamamalas sa kanila na naasasaua sa akina kirot, 

ninai am maaaloa o manainainia sa maa kasalatan na pananon, 

kuna ana kamatauan au manaaninaa at maalaias 

na kanuana maa kuko fsipit), 

walana anumana (fauna o avuflot ana makapaapapaalis aito, 

^Walang [anumang] kapahamakan ang magaganap malibang 
pahintulutan ni Allah.^ (Qur'an 64: 11) 

Si Ibn Abbaas (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay nawalan ng 
paningin, at kanyang sinabi sa kanyang sarili ang mga ganitong salita 
ng kaaliwan: 

liuna kinuha ni oAllan ana ilaw na akina maa mata, 

ana akina puso au nananatilina naliliwanaaan, 

ana akina puso au nakakaunawa at ana akina isipan au ninai tikis, 

at ana akina aila au tulad na talim na walana iainana espaaa. 

Kanyang inaliw ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag- 
aala-ala sa mga kagandahang-loob ni Allah na nananatili pa sa kanya 
matapos na mawala ang isa lamang sa mga ito. 

Sa kahabaan ng isang araw, si Urwah ibn Zubayr (nawa'y 
kalugdan siya ni Allah) ay nawalan ng isa sa kanyang mga binti at 
ipinagbigay-alam sa kanya na namatay ang kanyang anak na lalaki. 
Ito ang kanyang naging reaksiyon: 

"O' Allah, sa Inyo nalalaan ang lahat ng papuri. Kung Kayo man 
ay kumuha, Kayo rin naman ay nagbigay At kung Inyong 
sinubukan (ako) ng kahirapan, Inyo ring iniligtas at kinandili 



Huwag Malungkot 289 

(ako). Inyong ginawaran ako ng apat na bisig at binti, at kinuha 
lamang ang isa." 

CA.t [Kanyang] gagantimpalaan sila sa anumang [gawa] na matiyaga 
nilang pinagtiisan, ng isang Halamanan [sa Paraiso] at [mga 
kasuutang yari sa] sutla.$> (Qur'an 76: 12) 

<tSalamun alaykum [Ang kapayapaan ay sumainyo] sapagkat kayo ay 
nagsipagtiyaga sa pagbabata!^ (Qur'an 13: 24) 

Ang mga sumusunod na salita ng pagkaaliw ay nanggaling 
kay Imam Ash-Shafi'ee: 

Jtauaana dalnin na maa araw (magnapon) 

ana anumang nasa kanila, at maaina kuntento kuna 

ana pagtatakda au sumapit, kuna ana katuparan nito au dumatal 

sa lupain na ilana vansa fvauan), maaina 

ana kalupaan o kalanaitan au nindi makakanadlang dito. 

Gaano karaming beses na ating kinatakutan ang kamatayan at 
wala namang nangyari? Gaano kadalas na ating naramdaman ang 
katapusan na malapit na, gayunman, tayo ay muling nagbabalik na 
malakas kaysa sa una? Gaano kadalas na ating natagpuan ang ating 
sarili sa mga kahirapan, gayunman, makaraang lumipas ang 
maigsing panahon, tayo ay pinayagan na malasap ang tamis ng gaan 
at ginhawa? 

^Ipagbadya [O' Muhammad]: 'Si Allah ang nagliligtas sa inyo sa 
ganito at gayundin sa lahat ng kapahamakan...'^ (Qur'an 6: 64) 

O gaano kadalas na tayo ay nagkasakit, gayunman, tayo ay 
muling ibinalik sa kalusugan? 

iAt kung si Allah ay magkaloob sa iyo ng kapinsalaan, walang 
sinuman ang makapag-aalis nito maliban sa Kanya...^ (Qur'an 6: 17) 



290 Huwag Malungkot 

Kung ang sinuman ay nakakaalam ng may katiyakan na si 
Allah ang kumukontrol sa lahat-lahat, paano kung gayon siya ay 
makadarama ng anumang pangamba sa iba maliban pa sa Kanya? At 
kung ang sinuman ay nangangamba kay Allah, paano niya 
pangangambahan ang iba (habang) kaagapay Siya, tangi na rito kung 
isasaalang-alang na si Allah, ang Kataas-taasan, ay nagwika: 

^Kaya't sila ay huwag ninyong katakutan, datapuwa't inyong 
pangambahan Ako...^ (Qur'an 3: 175) 

Siya ang Lubos na Pinakamakapangyarihan: 

iAt katotohanan, ang Aming mga kawal [na sumasampalataya] ay 
magwawagi> (Qur'an 37: 173) 

^Katotohanan na walang pagsala na Aming susuportahan ang Aming 
mga Sugo at ang mga sumasampalataya [sa Kaisahan ni Allah, at sa 
Islam] sa buhay sa mundong ito at sa Araw na ang mga saksi ay 
magsisitambad [sa Araw ng Muling Pagkabuhay].^ (Qur'an 40: 51) 

Si Ibn Taymiyah ay nagsabi ng gayon sa ganitong parirala, 
"Wala ng iba pang kapangyarihan o lakas maliban kay Allah", ang 
mabibigat na bagay ay nadadala, ang mga balakid ay 
napagtatagumpayan, at ang karangalan ay natatamo. Kaya't 
laging alalahanin nang parati ang ganitong parirala, sapagkat ito ay 
isang kayamanan mula sa mga kayamanan ng Paraiso at isang haligi 
ng kaligayahan at pagiging kuntento. 



Ang paghingi ng pagpapatawad ni Allah 
ay nagbubukas sa mga pinid na pinto 

Si Ibn Taymiyah ay nagsabi: 

"Kung ako ay nalilito sa aking pang-unawa sa isang paksa sa 
relihiyon, ako ay kagyat na nagsusumamo kay Allah na patawarin 



Huwag Malungkot 291 

ako ng isang libong beses, - maaaring higit pa o maaaring kulang. 
Sa gayon, si Allah ay nagbubukas kung ano ang nakapinid sa akin 
at dumarating sa akin na ito ay (aking) maunawaan." 

^Humingi kayo ng kapatawaran sa inyong Panginoon; katotohanang 
Siya ay Lagi nang Nagpapatawad; kayo ay pagkakalooban Niya nang 
higit pang kayamanan at mga anak, at ipagkakaloob Niya sa inyo ang 
halamanan at gayundin ng mga batis [na nagsisidaloy].^ 

(Qur'an 71: 10-11) 

Ang isa sa paraan upang matagpuan ang panloob na 
kapayapaan ay ang patuloy na paghingi ng kapatawaran mula kay 
Allah. Maging ang kasalanan ay isang biyaya kung ito ang 
nagbibigay-sanhi sa nananampalataya na bumaling sa kanyang 
Panginoon sa pagsisisi. Sa Al-Musnad, ang sumusunod ay nauugnay: 

"Si Allah ay hindi gumagawa ng pagtatakda sa Kanyang alipin 
maliban na ito ay nakabubuti sa kanya." 

Tungkol sa ganitong hadith, si Ibn Taymiyah ay tinanong, 
"Kahit na ang kasalanan?" Siya ay sumagot, "Oo, kung ito ay 
sinusundan ng pagsisisi, pagtitika, na humihingi ng kapatawaran, at 
ng matapat na damdamin ng pagsisisi dahilan sa paglabag." 

^At sila [ang mapagkunwari], nang sila ay hindi naging 
makatarungan sa kanilang sarili, ay pumaroon sa iyo [O' 
Muhammad] at nanikluhod sa kapatawaran ni Allah, at ang Sugo ay 
nagsumamo ng Kapatawaran para sa kanila, tunay na kanilang 
matatagpuan na si Allah ay Ganap na Nagpapatawad [tanging Siya 
ang tumatanggap ng pagsisisi], ang Pinakamaawain.^ 1 (Qur'an 4: 64) 

iAt gayundin, ang mga araw [na mabuti at hindi lubhang mabuti] ay 
Aming ibinigay sa mga tao nang halinhinan...^ (Qur'an 3: 140) 



292 Huwag Malungkot 

^Sa Araw na ito ay kanilang mapagmamalas, [wari] bang sila ay 
hindi nanatili sa mundong ito, maliban sa isang gabi o isang umaga 
lamang [alalaong baga, napakaigsing panahon].^ (Qur'an 79: 46) 

Lagi akong nakadarama ng pagkamangha kung nagmumuni- 
muni ako sa ilan sa mga kilalang tao ng kasaysayan. Kahit na sila ay 
nakaharap ng mga kahirapan, wari bang para sa kanila, ang kanilang 
mga paghihirap ay pino na katulad ng mga patak ng tubig. Ang nasa 
harapan ng ganitong piling pangkat ay ang pinuno ng nilalang na si 
Muhammad (saws). Siya ay nasa yungib na kasama si Abu Bakr 
(nawa'y kalugdan siya ni Allah), na ang kanilang mga kaaway ay 
malapit sa kanila, at sinabi niya sa kanyang mga Kasamahan: 

^Huwag kang malumbay [o mangamba], katotohanang si Allah ay 
kasama [Tagapagtangkilik] natin.^ (Qur'an 9: 40) 

Qj/lLasauana batita muia sa nalilinaid sa vunaanaa na uunaib: 
Kapahaijaaan na naahantona na kaiiaauanan sa daiudiaan. 

Bago nagsimula ang digmaan ng Badr, ang Propeta (saws) ay 
nananabik na nagsuot ng kanyang baluti (kutamaya) habang sinasabi 
ang: 

^Hindi magtatagal, ang karamihan sa kanila ay tatalikod, at sila ay 
tatalilis^ (Qur'an 54: 45) 

At sa digmaan ng Uhud, matapos na ang ilan sa kanyang mga 
Kasamahan ay naging martir at ang iba ay nasugatan, ang Propeta 
(saws) ay nagsabi sa kanyang mga Kasamahan: 

"Humilera kayo sa aking likuran upang aking mapapurihan ang 
aking Panginoon." 

Ang determinasyon at lakas ng pagnanais ng Propeta ay 
makapangyayari, sa kapahintulutan ni Allah, ay makauuga ng 
kabundukan. 



Huwag Malungkot 293 

Si Qays ibn Aasim Al-Manqari, na kilala sa Upon ng mga 
Arabo dahil sa kanyang pagkamapagtiyaga, ay minsang 
nagsasalaysay ng isang istorya sa ilan sa kanyang mga 
kasamahan, nang may isang tao ang dumating at nagsabi kay 
Qays, "Ang iyong anak na lalaki ay pinaslang. Ang anak ni ganoon at 
ni ganito ang siyang salarin." Si Qays ay hindi pumutol (nagpaigsi) 
ng kanyang istorya, sa halip ay ipinagpatuloy niya ang paglalahad 
dito sa isang mahinahong kilos hanggang sa siya ay matapos. 
Pagkaraan, siya ay nagsabi, "Hugasan (ninyo) ang aking anak, 
balutan siya, at hayaan (ninyong) makapagdasal ako sa kanyang 
harapan! " 

CA.t sila na matiyaga sa matinding kahirapan at karamdaman, at sa 
[lahat] ng panahon [ng kagipitan] ng pakikibaka o pakikipaglaban sa 
digmaan.^ (Qur'an 2: 177) 

Si Ikrimah ibn Abi Jahl (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay 
inalok ng tubig sa papag ng kanyang kamatayan, at siya ay nagsabi, 
"Ialok (ninyo) ito kay ganoon at ganito." Marami ang kanilang 
bilang, at ang lahat ay nasa bingit na ng kamatayan, at ang bawat isa 
ay nagmamalasakit sa tao na katabi niya kaysa sa kanyang sarili, at sa 
ganitong kamangha-manghang pagpapakita ng pagkakapatiran, 
silang lahat ay namatay. 

Ang mga tao ay marapat na umasa 
sa iyo, at hindi ikaw sa kanila 

Ang may maringal na puso ay gumagawa para sa mga tao at 
hindi nagpapahintulot sa kanila na pagsilbihan siya. Kaya nga, siya 
ay hindi nagsisimula ng isang proyekto na mangangailangan siya 
upang umasa sa iba. 



294 Huwag Malungkot 

Sa pagtulong sa iba, ang mga tao ay may hangganan o puntos, 
kung hanggang saan ang kanilang kaya na magsikap at 
magsakripisyo sa iba. At ang hangganang ito ay bihira lamang 
na malampasan. 

Isaalang-alang (natin) si Husain ibn Ali, ang apo ng Propeta 
(saws). Siya ay pinaslang, at ang bansa (bayan) ay hindi natinag. Sa 
halip, ang mga pumaslang sa kanya ay nagsayaw sa daan, na 
dumadalit ng mga papuri kay Allah para sa kanilang tagumpay, - 
nawa'y kalugdan ni Alah si Husain. Isang makatang Arabo ang 
sumulat: 

Sila au dumating na daia ana iuona ulo, 

U apo ni Jslunammaa, 

na nagsasaua sa tumutulo nitona duao 

na mau katuwaan at paatatawanan, 

na pumunuri kau nAttan dahil sa ikaw au kanilang napatau, 

datapuwa t kanila lamang napatau 

ana kanilang mga pagpupuri at kanilang reliniuon. 

Si Imam Ahmad ay pinahirapan sa pamamagitan ng matinding 
paggulpi sa kanya ng latigo. Siya ay nasa bingit na ng kamatayan at 
walang isa man ang nagtaas ng kanyang daliri upang tulungan siya. 

feaya't huwag kang manalangin kay Allah na may kasama pang 
ibang ilah [diyos]..> (Qur'an 26: 213) 

Si Ibn Taymiyah ay nadakip at siya ay pinasakay sa isang 
kabayong mola upang iparada roon at hiyain. Ang makapal na tao na 
sa huli ay dumalo sa kanyang libing ay walang ginawa habang yaon 
ay nangyayari, ito'y sa dahilang ang mga tao, maliban lamang sa 
pambihirang (pangyayari), ay mayroong natatanging hangganan na 
kanilang maipagpapatuloy sa pagtulong sa iba. 



Huwag Malungkot 295 

iAi sila ay hindi nagtataglay ng anumang kasahulan o 
kapakinabangan sa kanilang sarili, at hindi nagtataglay ng 
anumang kapangyarihan [upang magbigay] ng kamatayan, [o 
magkaloob] ng buhay, gayundin nang pagpapabangon sa patay.^ 

(Qur'an 25: 3) 

AO' Propeta [Muhammad]! Sapat na sa iyo si Allah, gayundin sa 
kanila na sumusunod sa iyo na mga sumasampalataya.^ 

(Qur'an 8: 64) 

iAi ilagay mo [O' Muhammad] ang iyong pagtitiwala sa Kanya na 
Laging Buhay at Walang Kamatayan...^ (Qur'an 25: 58) 

^Katotohanang ikaw ay hindi nila mapapangibabawan laban kay 
Allah sa anupaman.^ (Qur'an 45: 19) 



Pagkamaingat (Pagkamasinop) 

Walang sinuman ang gumugugol ng may pagkamaingat 
(pagkamasinop) maliban na siya ay ligtas upang umasa sa iba. Isang 
makata ang nagsabi: 

Sinuvin ana iuonq saiavi, savagkat sa kauamanan 

au aumaratina arm vaaaaiang, 

at ikaw au makaqaaawa nana Hindi humihinai 

sa (iuonff) amain o vinsan. 

Ang pilosopya na nag-uudyok sa pagiging maluho sa paggasta 
ay huwad at mapanganib sa sariling kapakanan. Ang mga ugat ng 
ganitong ideya o kaisipan ay matatagpuan sa India, o nanggaling sa 
mga ignorante sa Upon ng mga Sufi. Sa katotohanan, ang Islam ay 
nanghihikayat sa pagkita ng salapi ng may katapatan, at ang 
paggugol nito sa tamang paraan. Ang pag-aaplay ng ganitong 



296 Huwag Malungkot 

dalawang prinsipyo ay siyang nakagagawa upang ang sinuman ay 
maging kagalang-galang sa pamamagitan ng kanyang kayamanan. 
Ang sumusunod na salitain ng Propeta (saws) ay isang katibayan 
nito: 

"Pinagpapala ang mabuting kayamanan (na kinita ng matapat) na 
nasa mga kamay ng matuwid na tao." 

Ang kabaligtaran nito ay siya na binabaha ng pagkakautang o 
siya na dukha. Ang una ay laging naguguluhan at nababalisa na ang 
lahat ng kanyang mga ari-arian ay makukuha sa kanya, at ang huli ay 
patuloy na nagsisikhay upang makakita lamang ng paraan upang 
manatiling buhay 

Ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"O' Allah, ako ay nagpapakanlong sa Inyo mula sa kawalang- 
pananampalataya at mula sa kahirapan." 

Siya (saws) rin ay nagsabi: 

"Ang kahirapan ay halos (katumbas na) ng kawalang- 
pananampalataya. " 

Walang pagkakasalungatan sa pagitan ng naunang hadith at sa 
hadith sa Ibn Maajah: 

"Maghanap na magkaroon lamang ng kakaunti sa mundong ito, at si 
Allah ay magmamahal sa iyo; huwag hanapin ang mga taglay ng 
iba, at ang mga tao ay magmamahal sa iyo." 

Ang hadith na ito ay may depekto kung pagbabatayan ang 
pinagsaligan nito. Gayunman, ipagpalagay na ito ay naiiba maliban 
pa na mahina, ang kahulugan nito ay yaong ikaw ay maging kuntento 
sa pagkakaroon lamang ng lantad na pangangailangan, at ikaw ay 
marapat na nasisiyahan sa gayong dami ng kabuhayan na 
makapagliligtas sa iyo upang mamalimos at humanap ng tulong ng 



Huwag Malungkot 297 

mga tao. At sa gayon din pagkakataon, ikaw ay marapat na maging 
maringal at may sariling kasapatan at may sapat na paraan na 
makakahadlang sa iyo na manghingi ng tulong sa iba. 

"Sinuman ang magnais na maging malaya na umasa sa iba, si Allah 
ay tutulong sa kanya sa gayon." 

Isang makatang Arabo ang nagsabi: 

a/Linai ko kailanman iniunat ana akina 

mga kamau malivan (among sa Jaaavaaiikha, 

at kindi ako kailanman kumanan na isang doluar mula sa kanija 

na ivinavaatata sa iva ana kanuang kaganaakang-loov. 

Sa isa pang mapapanaligang hadith, ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Para sa inyo na iwanang mayaman yaong magmamana ng inyong 
(kayamanan) ay higit na mainam, kaysa ang iwan sila na mahirap, 
(dahil sa gayong kalagayan) sila ay manghihingi sa mga tao." 

Sa iba pang mapapanaligang hadith, ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Ang mataas na kamay ay higit na mainam kaysa sa mababang 
kamay." 

Ang kahulugan ng ganitong hadith ay yaong ang nagbibigay 
ay higit na mainam kaysa sa tumatanggap. 

iAng isang hindi nakakakilala sa kanila ay nag-aakala na sila ay 
hindi nangangailangan [ng tulong o kawanggawa] dahilan sa 
kanilang kakimian.^ (Qur'an 2: 273) 

Ang sumusunod na talata ay nagpapahiwatig na ang sinuman 
ay hindi dapat na magmalabis sa pagpuri sa mga tao upang 
makatanggap ng tulong na pinansyal mula sa kanila, sapagkat si 
Allah ay gumarantiya sa ating ikabubuhay: 



298 Huwag Malungkot 

<f Sila baga ay naghahanap sa kanila ng karangalan? Katotohanan, ang 
lahat ng karangalan ay [tanging] na kay Allah lamang.^ 

(Qur'an 4: 139) 

Isang makatang Arabo ang nagsabi: 

cAko ay walana intension na nalikan ana kamay na sinuman, 

para sa akin, ana putulin ito ay tiiait na mainam kaysa sa Qayona kalik, 

kuna ana isa ay naakaay sa akin na kaaandahana-looL 

am ay kanyana inaalipin, o kuna kinai man, 

sa pinakamaliit, am au naniniya. 

Huwag kumapit sa iba 
maliban (long) kay Allah 

Kung si Allah, ang Kataas-taasan, ay Siyang nagbibigay ng 
buhay, at sanhi ng kamatayan, at kung Siya lamang mag-isa ang 
tumutustos sa lahat ng nilikha, bakit tayo matatakot sa mga tao, o ang 
mabahala sa kanilang mga gawa? Sa aking palagay, sa ating lipunan, 
ang maraming pighati at pagkabalisa ay nangyayari dahil sa ating 
pagkakaugnay sa mga tao, - sa pagnanais na magbigay-lugod sa 
kanila, na nagsisikap na makuha ang kanilang pabor, na nagsisikhay 
na papurihan ang mahahalaga (importante) sa Upon nila, at 
nakadarama na waring sugatan dahilan sa kanilang mapanghamak na 
pakikitungo. At ang lahat ng mga ito ay nagpapahiwatig ng kahinaan 
ng isa sa panananampalataya kay Allah. 

Isang makatang Arabo ang nagsabi: 

Sana ay nalulugod ka kuna ana buhay ay may kapaitan, 

at sana ikaw ay kuntento kuna ana maa tao ay naaaaalit, 

kuna ana iyona paamamakai kay oAiiak ay tunay, 



Huwag Malungkot 299 

mna aauon ana tanat na iia pa au walana halaaa, 
at ana lanat na nasa ivavaw na aumi au aumi. 

Ang paggawa ng mga gayong bagay 
na nagdudulot ng kapayapaan 

Si Ibn Al-Qayyim ay isa-isang nagbigay ng ilan sa mga 
dahilan na nagdudulot ng katahimikan: 

1 . Ang Islamikong Monoteismo, o ang pagsamba ng tangi lamang 
kay Allah na hindi nag-aakibat ng anumang katambal sa Kanya (sa 
pagsamba), at hindi nagtatambal ng anumang katambal sa Kanya sa 
lahat ng mga katangian na angkin lamang Niya. Ang hindi 
nananampalataya at siya na nag-aakibat ng mga katambal kay Allah, 
ang Pinakamakapangyarihan, ay sila, na sa lahat ng mga mabisang 
layunin, ay patay at hindi buhay. 

^At sinumang sumuway sa Aking Paala-ala [alalaong baga, hindi 
naniniwala sa Qur'an at hindi sumusunod sa mga pag-uutos nito], 
katotohanang sasakanya ang buhay ng kahirapan at siya ay 
bubuhayin Naming muli na bulag sa Araw ng Muling Pagkabuhay^ 

(Qur'an 20: 124) 

^At sinuman ang naisin ni Allah na patnubayan, binubuksan Niya 
ang kanyang dibdib sa Islam.. .£ (Qur'an 6: 125) 

^Siya kaya na ang dibdib ay pinalawak ni Allah upang [tanggapin] 
ang Islam, at sa pamamagitan nito [siya ay napatnubayan] ng liwanag 
mula sa kanyang Panginoon.^ (Qur'an 39: 22) 

Si Allah, ang Kataas-taasan, ay nagbabala sa Kanyang mga 
kaaway sa sumusunod na talata: 



300 Huwag Malungkot 

^Kami [Allah] ay maghahasik ng lagim [takot] sa puso ng mga hindi 
sumasampalataya sapagkat sila ay nagtambal ng iba pa sa pagsamba 
kay Allah; na wala Siyang ibinigay na katibayan [pahintulot] tungkol 
dito..> (Qur'an 3: 151) 

^Kaya't kasawian sa kanila na ang puso ay tumigas laban sa 
[kawalan] ng pag-aala-ala kay Allah!}* (Qur'an 39: 22) 

%At kung sinuman ang Kanyang naisin na mapaligaw, ginagawa Niya 
ang kanyang dibdib na nakapinid at nakaikom, na wari bang siya ay 
pumapanhik sa alapaap> (Qur'an 6: 125) 

2. Makabuluhang karunungan, sapagkat ang pinakamaligaya, 
magaan sa dalahin, ang kuntento at mabait na tao ay isang pantas. 
Bakit nga ba hindi magiging gayon ang mga pantas, sapagkat sila ang 
mga tagapagmana ni Muhammad (saws)? 

<At [si Allah] ang nagturo sa iyo ng hindi mo nalalaman.^ 

(Qur'an 4: 113) 

<Kaya't iyong maalaman [O' Muhammad] na La ilaha ilia Allah 
[Wala ng iba pang diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba 
maliban kay Allah].. > (Qur'an 47: 19) 

3. Mabubuting gawa. Ang mabuting gawa ay kapwa nagbibigay ng 
liwanag sa puso at sa mukha. Ang paggawa ng mabubuting gawa ay 
nagbibigay-bunga sa pagkakaroon ng pagpapala sa ikinabubuhay ng 
sinuman, at ang puso ng mga tao ay natural na naaakit sa mapaggawa 
ng kabutihan. 

i... Katotohanang Kami ay magkakaloob sa kanila nang saganang 
ulan-^ (Qur'an 72: 16) 

4. Katapangan, sapagkat ang matapang na tao ay matatag at malakas 
at nangangamba lamang kay Allah. Ang mga pasakit at kahirapan ay 
hindi nakakayanig o nakababahala sa kanya. 



Huwag Malungkot 301 

5. Pag-iwas sa mga kasalanan. Ang paggawa ng kasalanan ay 
nakawawasak sa kapayapaan ng isipan ng sinuman at nakagagawa sa 
kanya na makadama ng kalungkutan at sa dilim ay: 

eAkina nakita na ana maa kasalanan 

au siuana sanni upana ana puso au mamatau, 

at ana paaaumon au naahahatia 

na mniniuan sa naauaumon. 

6. Ang huwag maging maluho sa mga bagay na pinahihintulutan. Sa 
ibang salita, ang tao ay marapat na maging mahinahon (katamtaman) 
sa pagsasalita, pagtulog, pakikisalamuha sa mga tao, gayundin 
naman, siya ay marapat na maging katamtaman sa gawi sa pagkain. 

<|At sila na lumalayo sa Al-Laghaw [marumi, kasinungalingan, 
masama, walang kabutihang salita, at lahat nang ipinagbabawal ni 
Allah]> (Qur'an 23: 3) 

^Walang isa mang salita na kanyang usalin ang makakahulagpos sa 
matamang Tagapagbantay [na handang magtala].|> (Qur'an 50: 18) 

iAt [kayo] ay kumain at uminom, datapuwa't huwag mag-aksaya sa 
pagiging maluho...^ (Qur'an 7: 31) 

Isang makatang Arabo ang nagsabi: 

kasamanan na hiaaan, 

ikaw au natuioa nana (avis-lavis, 

Hindi mo va alam na matavos ana kamatauan 

au isana manabana paatuioa. 



302 Huwag Malungkot 

(Makadiyos) na Pagtatakda 

Ang isang tao na walang matinong kaisipan at may problema 
ng matinding pagkabagabag ay humingi ng payo sa isang doktor na 
Muslim, na nagpayo sa kanya, sa pagsasabi, "(Iyong) maalaman na 
kahit ano pa ang mga piano na ginawa (ng sinuman) para sa 
kinabukasan, walang anumang galaw, gayundin kahit na ang isang 
bulong, ang mangyayari sa mundong ito maliban sa kapahintulutan 
ni Allah." 

Ang sumusunod ay inilahad sa isang hadith: 

"Katotohanang si Allah ay sumulat sa Maqaadeer (ang lahat-lahat 
nang mangyayari) sa nilikha, limampung libong taon pa bago Niya 
likhain ang mga ito." 

Si Al-Mutanabbi ay sumulat: 

"Ang maliliit na bagay ay higit na napapalaki sa mga mata ng 
mabababang tao, ang malalaking bagay ay lumiliit sa sukat sa 
mga mata ng matataas na tao." 

Ang matamis na lasa ng kalayaan 

Si Al-Raashid ay sumulat sa Al-Masaar: 

"Sinuman ang nag-aangkin ng tatlong daan at animnapung piraso 
ng tinapay, isang kanister (sisidlan) ng langis, at isang libo at anim 
na raang datiles (alalaong baga, sapat na ikabubuhay sa loob ng 
isang taon), kung gayon, walang sinuman ang makapang-aalipin 
sa kanya." 

Ang isa sa ating mga banal ng sinundang henerasyon ay 
minsang nagsabi: 

"Siya na nasisiyahan sa tuyong tinapay at tubig ay magiging 
malaya sa pang-aalipin, maliban sa pagkaalipin kay Allah." 



Huwag Malungkot 303 

iAt wala siyang iniisip na pag-asam ng ganti sa sinuman [na kanyang 
dinamayan]...$> (Qur'an 92: 19) 

"Ang aking inspirasyon at mga pagnanasa ay nakapang-alipin sa 
akin sapagkat sinunod ko sila. Kung ako lamang ay naging 
kuntento, ako sana ay naging malaya." 

Yaong mga naghahanap ng kaligayahan na ginagawa ang 
kayamanan o kalagayan sa buhay bilang isang paraan, ay sasapit na 
sa bandang huli ay malalaman nila kung gaano walang saysay at 
walang bunga ang kanilang mga pagsisikhay. 

^At katotohanan, kayong lahat ay dumating sa Amin na nag-iisa [na 
walang kayamanan, mga kasama o anupamang bagay], katulad nang 
kayo ay Aming likhain sa pasimula. Iniwan ninyong lahat ang mga 
bagay na Aming ipinagkaloob sa inyo.^ (Qur'an 6: 94) 

^Datapuwa't minahalaga ninyo ang buhay sa mundong ito na hindi 
magtatagal; bagama't ang Kabilang Buhay ay high na mainam at 
mananatili.^ (Qur'an 87: 16-17) 

Ang dumi ang naging unan 
ni Sufyan Ath-Thawri 

Ang buhay ng mga tanyag na pantas ng nakaraan ay hitik sa 
mga aral tungkol sa kababaang-loob. Sa panahon ng pilgrimahe, si 
Sufyan Ath-Thawri ay nagnais na mamahinga sa gabi, kaya't 
ipinatong niya ang kanyang pisngi sa maliit na bunton ng dumi. Ang 
mga tao ay nagsabi sa kanya, "Iyong ipinatong ang iyong ulo sa 
dumi, bagama't ikaw ang pinakadakila sa mga pantas ng hadith sa 
mundo." Siya ay sumagot, "Ang unan kong ito ay katiyakang high 
na mainam kaysa sa angkin ng Kalifa (Pinuno)." 



304 Huwag Malungkot 

^Ipagbadya: 'Kahit kailan, walang anuman ang mangyayari sa amin 
maliban lamang sa itinadhana sa amin ni Allah. '|» (Qur'an 9: 51) 

Huwag magbigay ng atensyon sa mga sabi-sabi 

Ang mga hula (nang pangyayari) ng kalamidad (na 
pambihirang maganap) at masasamang pangitain (na kalimitang 
huwad) ay nagtatanim ng pangamba sa puso ng marami: 

iSi Satanas ay nananakot sa inyo ng karalitaan [kapag kayo ay 
nagbigay ng kawanggawa] at nag-uudyok sa inyo [na gumawa] ng 
kasalanan [tulad ng karamutan]; datapuwa't si Allah ay nangangako 
sa inyo ng pagpapatawad mula sa Kanya [kung nagbibigay kayo ng 
kawanggawa] at ng kasaganaan; at si Allah ay may Sapat na Panustos 
sa pangangailangan ng Kanyang mga nilikha, ang may Ganap na 
Kaalaman.J» (Qur'an 2: 268) 

Ang pagkabagabag, hindi pagkatulog, at sakit na ulser ay mga 
masamang bunga ng kawalang pag-asa at pagkabalisa. 

Isang makatang Arabo ang nagsabi: 

Jtuwaa (mo) kamina parusanan sapaakat 

Kami au napanirapan na, 

sa pamamaaitan na paakavaaaiag na naapapanatili 

sa amin na aisina sa kanaiaan na aaii. 

Ang mga sumpa ng luku-luko 
(hangal) ay walang halaga sa iyo 

Si Abraham Lincoln, ang pang- 16 na Pangulo ng Amerika, ay 
nagsabi: 



Huwag Malungkot 305 

"Hindi pa kailanman bumasa ako ng mga malisyoso at malulupit 
na sulat na ipinadala sa akin. Hindi ko kailanman binuksan ang 
mga sobre at kailanman ay hindi ako nabahala na sagutin ang mga 
ito. Kung ako ay magiging abala sa pakikitungo sa gayong mga 
bagay, wala na akong oras na matitira pa upang gawin ang mga 
bagay-bagay para sa aking mga tao." 

^Kaya't lumayo kayo sa kanila [huwag kayong gumamit ng dahas 
laban sa kanila]...} (Qur'an 4: 63) 

^Kaya't suklian mo [O' Muhammad] ang kanilang kamalian nang 
maraming pagpapatawad.} (Qur'an 15: 85) 

^Kaya't tumalikod ka [O' Muhammad] sa kanila, at ikaw ay magsabi: 
'Salam [Kapayapaan]!'} (Qur'an 43: 89) 

Ang komandante ng Sandatahang Pandagat ng Amerika sa 
panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay isang matalinong 
pinuno at mataktika, at siya ay umani ng maraming kasikatan dahil sa 
gayong resulta. Gayunpaman, kinakailangan niyang pakitunguhan 
yaon mga nasa ilalim ng kanyang pag-uutos, - mga mabababa (sa 
ranggo) na nagkikimkim ng pagkainggit sa kanya, at mga 
nasasakupang tauhan na patuloy na umaatake sa kanyang likuran 
nang may panunungayaw at pamimintas. 

At gaya na nga ng karaniwang nangyayari sa gayong kaso, 
siya ay ganap na nakababatid kung ano ang kanilang sinasabi sa 
kanya. Siya ay nagbigay-puna sa ganito, na nagsasabi, "Sa ngayon, 
ako ay mayroon ng imunidad (o hindi na tinatablan) ng kanilang 
pamimintas. Ako ay nagkaedad na at sa ngayon ako ay nakababatid 
sa katotohanan na ang mga salita ay hindi makawawasak sa 
kadakilaan, gayundin, ito ay hindi makapagpapabagsak ng matatag 
na bakod." 

Isang makatang Arabo ang nagsabi: 



306 Huwag Malungkot 

cAno va ang kaiianaan sa akin na mga makata 

ysa kanilana naa-atake sa akin sa pananalita) , 

at ako ay lagpas na sa iimitadona eaad na apatnapu. 

Sinabi ng may pag-aangkin na si Eesa (Hesus) [sumakanya 
nawa ang kapayapaan] ay nagsabi: "Mahalin mo ang iyong kaaway." 

Ang kahulugan ng ganitong salitain ay yaong ikaw ay marapat 
na magbigay ng pangkalahatang pagpapatawad sa iyong mga 
kaaway. Sa ganitong paraan, ikaw ay magiging malaya sa damdamin 
ng paghihiganti, at malaya sa pagkamuhi at paghihinanakit. 

^At sila na nagpapatawad ng mga tao; katotohanang si Allah ay 
nagmamahal sa mga gumagawa ng kabutihan> (Qur'an 3: 134) 

Matapos na makamit ang kontrol sa Makkah, ang Sugo ni 
Allah (saws) ay nagsabi sa kanila na noon ay nagbigay sa kanya ng 
matinding pinsala: 

"Magsiyaon kayo, sapagkat kayo ay pinalaya na." 

AS>& araw na ito, walang sisi ang ibubunton sa inyo...£ (Qur'an 12: 92) 

^Si Allah ay nagpatawad kung anuman ang nakaraan...^ 

(Qur'an 5: 95) 

Pahalagahan ang kagandahan ng sandaigdigan 

Sa pamamagitan ng pag-aaral at pagpapahalaga sa mga 
kamangha-manghang likha ni Allah, ikaw ay makakatagpo ng 
kapayapaan, Si Allah, ang Kataas-taasan, ay nagwika: 

i... Ay Aming pinapangyari na tumubo ang kamangha-manghang 
halamanan na puspos ng kagandahan at kasiyahan> (Qur'an 27: 60) 



Huwag Malungkot 307 

Clpagbadya: 'Inyong pagmasdan, ano baga kaya ang nasa kalangitan 
at kalupaan.'^ (Qur'an 10: 101) 

iAng aming Panginoon ay Siya, na nagbigay sa bawat bagay ng 
kanyang hugis at kalikasan at sa kanila ay namamatnubay^ 

(Qur'an 20: 50) 

Matuto mula sa maliwanag na araw, sa maningning na mga 
bituin, mga ilog, mga batis, mga bundok, mga punongkahoy, mga 
prutas, hangin, at tubig. 

^Kaya't papurihan si Allah, ang Pinakamahusay sa Tagapaglikha.^ 

(Qur'an 23: 14) 

Isang makata ang nagsabi: 

Sa lanat-lanat na vaqau au mauroonq tanda, 
na naqpapahiwatiq na biua au (Janqinq) Ssa. 

Si Ilyaa Abu Maadi ay nagsabi: 

0' mapaqaainq na wala (namanq) danilan upana maamaktol, 

Ssipin lama papaano ana laaau mo kuna imw au maakasakit, 

^Kakikita mo da ana tinik at ana mqa rosas na nananatilina vulaai 

© ana mqa patak nq namoq: ninananap-nanap mo va anq mqa itoi 

Siua na sa kanuanq sarili au kunqkaq sa kaqanaahan, 

qAu walanq naldkilanq maqanaa sa kalikasan. 

<|Hindi baga nila isinasaalang-alang ang kamelyo kung paano sila 
nilikha?^ (Qur'an 88: 17) 

Si Einstein ay nagsabi na ang sinumang tumitingin sa 
Sandaigdigan ng may pagmumuni-muni ay nakakaalam na Siya na 
perpektong lumikha nito ay ang Lubos na Maalam at hindi naglalaro 
ng dais (dice). 



308 Huwag Malungkot 

^Siya na lumikha ng lahat ng bagay sa pinakamainam na paraan.^ 

(Qur'an 32: 7) 

^Hindi Namin nilikha sila maliban na may katotohanan [alalaong 
baga, upang suriin at subukan ang mga masunurin at palasuway, at 
upang gantimpalaan ang palasunod at parusahan ang palasuway]...^ 

(Qur'an 44: 39) 

iKayo ba ay nag-aakala na Amin lamang nilikha kayo sa paglalaro 
[na walang layunin]„> (Qur'an 23: 115) 

Ang kahulugan ng mga ganitong talata ay yaong ang lahat ng 
bagay ay nakaplano at sinukat ayon sa banal (maka-Diyos) na 
karunungan. At sinuman ang mag-aral sa nilikha ay nakakaalam na 
mayroong Isang Ganap na Makapangyarihang Diyos na 
nagtataguyod at namamahala sa lahat-lahat, at ang pag-aakala na 
ang lahat ng bagay ay nangyari bilang nagkataon lamang ay mali. 

^Ang araw at buwan ay [gumagalaw o umiinog] nang buong 
katumpakan [sa kanyang pinning oras at sukat].^ (Qur'an 55: 5) 

nHindi pinahihintulutan na maabot ng araw ang buwan, gayundin 
ang gabi na malampasan ang maghapon. Sila ay kapwa lumalangoy 
[o nakalutang] sa kanilang orbito [landas]> (Qur'an 36: 40) 

Ang kasakiman ay walang maitutulong 

Ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Walang kaluluwa ang mamamatay hangga't hindi nito nakukuha 
ang ganap na bahagi ng Panustos (o nakatadhana), at hanggang 
hindi sumasapit ang nakatakdang oras ng kamatayan." 

Samakatuwid, bakit (sa ano) ang ambisyon at bakit (sa ano) 
ang pagkagahaman? 



Huwag Malungkot 309 

iAng lahat ng bagay sa Kanya ay nasa ganap [at angkop] na sukat.^ 

(Qur'an 13: 8) 

iAt ang Pag-uutos ni Allah ay isang kasasapitan na napagpasyahan 
na> (Qur'an 33: 38) 

Ang pagbabata ng kahirapan ay 
pagbabayad-puri sa mga kasalanan 

Ang Sugo ni Allah (saws) ay nagsabi: 

"Ang pagkabalisa, pagkabagabag, kirot, pagkapagal, karamdaman 
o kahit na ang tinik na tumusok sa kanya, - kung ang isang 
nananampalataya ay dinapuan ng isa man sa mga ito, si Allah ay 
magkakaloob sa kanya ng kapatawaran sa Hon sa kanyang mga 
kasalanan (sa pamamagitan ng, o dahil sa mga ganitong pasakit)." 

Ang ganitong gantimpala ay para sa kanya na matiyaga, na 
humahanap ng kanyang gantimpala kay Allah, na nagsisisi sa Kanya, 
at nakakaalam na ang lahat ng kanyang mga ginagawa ay para 
lamang kay Allah, ang Pinakamapagbigay. 

Si Al-Mutanabbi ay sumulat: 

Jtuwaa tanaaapin kuna ano ana Jala na pananon malivan 

na mau paawawalana-ianalaj 

o/tanaaa t ana iuona mluluwa au isana kasama vara sa itfona katawan, 

sAna anumana nakapaapapasaua sa iuo au panandalian, 

sAt ana katunakutan au kinai nakapaapapanumvaiik 

na nawalana tao na atina minanal. 

^Upang kayo ay hindi mahapis sa mga bagay na nabigo ninyong 
kamtin, gayundin naman, ay huwag maging mapagmataas sa mga 
biyayang ipinagkaloob sa inyo.^ (Qur'an 57: 23) 



310 Huwag Malungkot 

Si Allah (lamang) ay sapat na para sa atin, 
at Siya ang Pinakamagaling sa 
Pag-aayos ng mga pangyayari (sa atin) 

Si Propeta Ibraheem (Abraham) [sumakanya nawa ang 
kapayapaan] ay nangusap sa ganitong parirala nang siya ay ihagis sa 
apoy at ito ay naging malamig at payapa sa kanya. Ang Propeta 
(saws) ay nagsabi ng ganito sa digmaan ng Uhud at si Allah ay 
nagpapangyari na maging matagumpay siya. Nang si Ibraheem ay 
ilagay kung saan ang apoy ay sisindihan, si anghel Jibreel (Gabriel) 
ay pumunta sa kanya at nagsabi, "Mayroon ka bang anumang 
kailangan sa akin?" Si Ibraheem ay may pagtitiwala na tumugon, 
"Mula sa iyo ay wala, ngunit mula kay Allah ay oo!" 

Si Propeta Moosa (Moises) (sumakanya nawa ang kapayapaan) 
ay nakakita sa dagat sa harapan niya at ng kaaway sa likuran niya, at 
siya ay nagsabi: 

^Hindi, katotohanang nasa panig [kasama] ko ang aking Panginoon, 
ako ay Kanyang papatnubayan.|> (Qur'an 26: 62) 

Nabanggit sa ilang salaysay na noong ang Propeta (saws) ay 
nagtatago sa kuweba, isang kalapati ang dumating sa kapahintulutan 
ni Allah at gumawa ng kanyang pugad sa bukana nito, at isang 
gagamba ang gumawa ng kanyang bahay sa bunganga ng kuweba. 
Ang mga hindi nananampalataya ay nagsabi, "Ito ay isang tanda na 
ang kuweba ay hindi nagambala (nagalaw)", at sila ay nagsabi, "Si 
Muhammad ay hindi pumasok dito." Ang pangangalaga mula sa 
Panginoon ng lahat ng mga nilalang ay nakakaabot sa kanila na may 
pananampalataya sa Kanya at pananalig sa Kanyang pagiging Lubos 
na Makapangyarihan at Pinakamahabagin. 

Si Shawqi ay nagsabi: 



Huwag Malungkot 31 1 

Kung ana ganitong panaanaalaaa au nakataan sa iuo, matuioa, 
savaakat ana (anat-ianat nana nanauauari au kayauayaan. 

^Sapagkat katotohanang ikaw ay nasa pangangalaga ng Aming mga 
Mata..> (Qur'an 52: 48) 

iSi Allah ang Higit na Makapangangalaga, at Siya ang 
Pinakamaawain sa mga nagpapamalas ng habag.^ (Qur'an 12: 64) 

Ang mga sangkap ng kaligayahan 

Sa isang hadith na isinalaysay ni Tirmidhi, ang Propeta (saws) 
ay nagsabi: 

"Sinuman ang magpalipas ng gabi nang ligtas sa kanyang lugar ng 
pagtulog, habang siya ay malusog sa katawan at may sapat na 
panustospara sa kanyang maghapon, ito ay wari bang nakamit niya 
ang mundo sa kabuuan nito." 

Ang kahulugan ng ganito ay yaong kung ang isa ay mayroong 
sapat na pagkain at isang ligtas na lugar upang matulog, kung gayon, 
kanyang nakamit ang pinakamainam sa mabubuting bagay sa 
mundong ito. At marami sa kanila ang nasa ganitong antas ng buhay 
datapuwa't gayunpaman ay walang pagpapasalamat. Si Allah, ang 
Pinakamakapangyarihan, ay nagwika sa Kanyang Sugo (saws): 

^At nilubos Ko ang Aking paglingap sa inyo...^ (Qur'an 5: 3) 

Matapos na mabasa ang ganitong talata, marapat mong 
tanungin ang iyong sarili ng ganitong katanungan: anong biyaya ang 
ganap para sa Propeta (saws)? Ito ba ay materyal na kayamanan? 

Ito ba ay ang pagkakaroon ng mga kastilyo, mga mansiyon, 
ginto, o pilak? Wala sa mga biyayang ito ang tinutukoy dito ni Allah 
sapagkat ang Propeta (saws) ay hindi mayaman. 



312 Huwag Malungkot 

Ang Propeta (saws) ay natutulog sa isang silid na gawa sa 
putik. Ang kanyang bubungan ay gawa mula sa mga sanga ng 
punong palmera. Ang matinding pagkagutom ay madalas na 
nakapupuwersa sa kanya upang magtali ng dalawang bato sa ibabaw 
ng kanyang sikmura, upang maibsan ang kirot ng gutom. Ang 
kanyang papag ay sanga ng punong palmera, na nagbibigay ng kirot 
sa kanyang tagiliran. Kinailangan niyang iwan ang kanyang baluti 
(kutamaya) sa isang Hudyo bilang sanla sa tatlumpung takal ng trigo, 
hanggang sa magawa niyang mabayaran siya. Siya ay umaabot ng 
tatlong sunud-sunod na araw na hindi nakakakita (ng anumang 
pagkain) kahit na ng bulok na datiles upang makain. 

iAt katotohanan, ang Kabilang Buhay ay higit na mainam sa iyo 
kaysa sa kasalukuyang buhay [ng mundong ito]. At katotohanan, ang 
iyong Panginoon ay magkakaloob sa iyo [ng lahat nang mabuti] 
upang ikaw ay lubos na masiyahan.^ (Qur'an 93: 4-5) 

Ang pagod at pagkapagal na dumarating 
dahilan sa mahalagang posisyon 

Ang mga tao na may mahahalagang posisyon ay nabibigatan 
nang matindi. Ang kanilang mga responsibilidad ay kumukuha ng 
kanilang kalusugan at kapayapaan. Lubhang kakaunti lamang ang 
mga tao na nananatiling hindi naaapektuhan at napipinsala mula sa 
mga pagkapagal (bigat ng gawain) na may kaugnayan sa 
pagkakaroon nang mga nakakapagal at mapangailangang gawain. 

"Huwag hangarin na maging Ameer (pinuno o tagapamahala)." 

iAng kapamahalaan ko [upang ipagtanggol ang aking sarili] ay 
nawala sa akin$ (Qur'an 69: 29) 



Huwag Malungkot 313 

Isipin na ang mundo ay dumating sa iyo ng may lahat-lahat. Sa 
katapusan, saan mapupunta ang lahat ng ito? Walang alinlangan, ang 
lahat ng mga ito ay malilipol. 

iA.t mananatili ang Mukha ng iyong Panginoon na nag-aangkin ng 
Kaluwalhatian at Karangalan.^ (Qur'an 55: 27) 

Isang paham na tao ang nagbabala sa kanyang anak (na lalaki): 

"Huwag hangarin na maging ulo, sapagkat ang ulo ay patuloy na 
kumikirot." 

Sa ibang salita, huwag laging magnais na maging pinuno o ang 
may kapamahalaan. Ang mapapait na pamumuna, pagtutungayaw, at 
matitinding suliranin ang siyang bahagi ng pinuno. Isang makata ang 
makatarungang nagsabi: 

cAna kalanati na maa tao au maa kaawau na aovernaaor, 
kaua t napakakaunti, kuna siua (amana au makatarunaan. 

At pumunta sa pagdarasal 

iA.t magsihingi kayo ng tulong [kay Allah] sa pagiging matimtiman 
at matiyaga sa pag-aalay ng Salah [takdang pagdarasal] .£ 

(Qur'an 2: 45) 

Kailanma't ang Propeta (saws) ay nasa isang mahirap na 
sitwasyon o kalagayan, siya ay magmamadali sa pag-aalay ng dasal. 
Siya ay magsasabi kay Bilal (nawa'y kalugdan siya ni Allah) [na ang 
katungkulan ay gumawa ng panawagan sa pagdarasal], 

"O' Bilal, bigyan mo kami ng ginhawa sa pamamagitan niyon." 

Kung ikaw ay nakadarama ng pagkapagal (pagod na isipan), 
nasa kahirapan, o kung natagpuan mo ang iyong sarili na biktima ng 



314 Huwag Malungkot 

panlilinlang, magmadali sa pagpunta sa Masjid (bahay-dalanginan) 
at magdasal. 

Tangi na nga sa mga espesyal na okasyon, ang Propeta (saws) 
ay naghahanap ng kapayapaan sa pagdarasal, katulad noong digmaan 
ng Badr at Al-Ahzaab. Si Ibn Hajar, na sumulat ng pinakamahalagang 
kumentaryo sa Saheeh Al-Bukhari, ay rainsang nakupot sa isang 
kastilyo at pinaligiran ng mga magnanakaw. At nang siya ay 
tumindig sa pagdarasal, si Allah ay nagligtas sa kanya. 

Si Ibn Asaakir at Ibn Al-Qayyim ay kapwa nagsalaysay ng 
istorya ng isang magnanakaw na sumabay sa isang matuwid na tao na 
patungo sa Sham (alalaong baga, ang pangkasalukuyang lupain ng 
Syria at mga kanugnog na pook). Ang magnanakaw ay may 
intensyon na patayin siya, ngunit bago siya ay mapalapit sa kanya, 
ang tao ay humingi ng kaunting sandaling palugit upang siya ay 
makapagdasal. Siya ay tumindig, nagsimulang magdasal, at inala-ala 
si Allah sa pagsasabi ng: 

^Hindi baga Siya [higit na mainam sa inyong mga diyos], [Siya] na 
sumasaklolo sa mga nalalagay sa panganib kung siya ay 
naninikluhod sa Kanya.^ (Qur'an 27: 62) 

Inulit niya ng tatlong beses ang talatang ito. Isang anghel ang 
bumaba mula sa langit na may sibat at pinatay ang mapaglabag. Ang 
anghel ay nagsabi, "Ako ang anghel ng Tanging Isa na dumirinig sa 
mga napapagal (nahihirapan) kung sila ay nananawagan." 

<fAt iyong itagubilin ang pagdarasal sa iyong pamilya, at maging 
matimtiman [sa pag-aalay ng Salah (takdang pagdarasal)].^ 

(Qur'an 20: 132) 

^Katotohanan, ang [tunay na] pagdarasal ay nakapipigil sa paggawa 
ng kasuklam-suklam [mga kahiya-hiya] at masamang gawa [lahat ng 
uri ng gawa na ipinagbabawal].^ (Qur'an 29: 45) 



Huwag Malungkot 315 

^Katotohanan, ang pagdarasal ay ipinapatupad sa takdang oras sa 
mga sumasampalataya.^ (Qur'an 4: 103) 

Ang pagpapaabot ng mga dasal (sa kapakanan) ng Propeta 
(saws) ay nakatutulong din sa pag-aalis ng kahirapan: 

iO' kayo na nagsisisampalataya! Manawagan kayo [kay Allah na 
igawad] sa kanya [Muhammad] ang [Kanyang] biyaya [at 
pagpapala], at manawagan kayo [kay Allah na pagkalooban siya] ng 
kapayapaan.^ (Qur'an 33: 56) 

Si Ubaee ibn Ka'ab (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay 
nagtanong sa Sugo ni Allah (saws), 

"Gaano karami sa dicing dasal ang marapat hong ialay sa 
pagpapaabot ng Salaat sa iyo? Siya ay nagsabi, "Kahit gaano 
karami na nakalulugod sa iyo." Si Ubaee ay nagsabi, "Isang kapat 
(1/4)?" Siya ay nagsabi, "Kahit gaano karami na nakalulugod sa 
iyo, at kung iyong dagdagan, ito ay higit na mainam." Siya ay 
nagtanong, "Dalawang katlo (2/3)?" Ang Propeta ay sumagot, 
"Kahit gaano karami na nakalulugod sa iyo, at kung iyong 
dagdagan, ito ay higit na mainam." Matapos, siya ay nagsabi, 
"Gagawin ko ang lahatng ito para sa iyo." Ang Propeta ay sumagot, 
"Kung gayon, ikaw ay patatawarin, at ang iyong mga pagkabalisa 
ay pangangalagaan." 

Ang huling linya nang nabanggit na hadith ay nagpapatunay 
na ang pagpapaabot ng mga dasal at mga pagbati sa Propeta (saws) 
ay nakapag-aalis ng mga pagkabalisa. 

"O' Allah, paratingin Mo (po) ang mga dasal (alalaong baga, 
Inyong purihin at itaas siya sa matataas na pagtitipon, na gaya nang 
pinakamalalapit na anghel kay Allah) kay Muhammad at sa mga 
tagasunod ni Muhammad, na kagaya ng Inyong pagpaparating ng 
mga dasal kay Ibraheem at sa mga tagasunod ni Ibraheem. 



316 Huwag Malungkot 

Katotohanang Kayo ay batbat ng papuri at kamahalan. O ' Allah, 
paratingin Mo (po) ang mga pagpapala kay Muhammad at sa 
pamilya ni Muhammad, na kagaya ng Inyong pagpaparating ng mga 
pagpapala kay Ibraheem at sa pamilya ni Ibraheem. Katotohanang 
Kayo ay batbat ng papuri at kamahalan.'''' 

Ang kawanggawa ay naghahatid 
ng kapayapaan sa nagbibigay 

Ang ilan sa mga dahilan na nagbibigay ng kaligayahan sa tao 
ay ang pagsasagawa ng mga gawa ng kabutihan sa iba at ang 
pagbibigay ng kawanggawa. 

^Gumugol kayo ng ilan sa mga ipinagkaloob Namin sa inyo...^ 

(Qur'an 2: 254) 

$Ang mga mapagkawanggawang lalaki at mga 
mapagkawanggawang babae [na nagbibigay ng katungkulang 
kawanggawa, ang Zakah, (gayundin) ang boluntaryong kawanggawa 
tulad ng limos, tulong, atbp.].^ (Qur'an 33: 35) 

iAt ang nakakahalintulad ng mga gumugugol ng kanilang 
kayamanan na naghahangad ng kasiyahan ni Allah at ng katatagan ng 
pananampalataya sa kanilang sarili [kaluluwa] ay tulad ng isang 
halamanan sa ibabaw ng burol [na malago at malusog]; ang malakas 
na ulan ay bumuhos dito at ito ay nagbunga nang high na maraming 
ani, datapuwa't kung ito man ay hindi tumanggap nang malakas na 
ulan, ang hamog [o kaunting pagkabasa] nito ay sapat na.)J 

(Qur'an 2: 265) 

iAt huwag hayaan ang iyong kamay ay natatalian sa iyong leeg 
[alalaong baga, ang maging maramot]...^ (Qur'an 17: 29) 



Huwag Malungkot 31 7 

Ang mga maramot o kuripot na tao ay kasuklam-suklam sa 
kanilang mga pag-uugali at lagi nang may sakit sa kaginhawahan. 
Sila ay lubhang makunat sa pamamahagi ng mga kagandahang-loob 
ni Allah. Kung ang maramot (kuripot) ay nakakaalam lamang na siya 
ay makapagtatamo ng kaligayahan sa pamamagitan ng paggugol ng 
salapi sa kanila na mahihirap, kung gayon, siya ay tiyak na 
magmamadali sa pagbibigay ng kawanggawa. 

{Kung kayo ay magpapautang kay Allah ng isang magandang 
pautang [alalaong baga, ang gumugol sa Kapakanan ni Allah], ay 
tutumbasan Niya ito nang dalawang ulit at magpapatawad sa inyo.^ 

(Qur'an 64: 17) 

{At kung sinuman ang ligtas sa kanyang sariling kasakiman, sila nga 
ang tunay na magkakamit ng kasaganaan at tagumpay^ (Qur 'an 59: 9) 

{At gumugugol sa mga bagay na Aming ipinagkaloob sa kanila 
[alalaong baga, nagbibigay ng katungkulang kawanggawa, 
gumugugol sa kanilang sarili, sa kanilang mga magulang, mga 
anak, mga asawa, atbp.].^ (Qur'an 2: 3) 

Isang lalaki ang nagsabi sa kanyang asawa: 

"Kung ikaw ay naghanda ng pagkain, anyayahan mo ang isang 

matakaw, 

sapagkat hindi ko matagalan na kumaing mag-isa." 

Matapos, siya ay nagsabi sa kanya, na nagpapahayag ng kanyang 
pilosopya: 

"Pangalanan mo ang isang mapagbigay na tao na namatay sa 
pagiging mapagbigay, 

o ang isang maramot (kuripot) na namuhay ng walang hanggan, at 
ako ay tututol." 



31 8 Huwag Malungkot 

Huwag magalit 

iAt kung ang masamang bulong ay lumapit sa iyo mula kay Satanas, 
kayo ay humanap ng kalinga [magpakupkop kayo] kay Allah [laban 
kay Satanas]. Katotohanang Siya ang Ganap na Nakakarinig, ang 
Ganap na Maalam.^ (Qur'an 7: 200) 

Ang Propeta (saws) ay nagpayo sa isa sa kanyang mga 
Kasamahan, sa pagsasabi ng: "Huwag magalit..." 

Inulit niya ito ng tatlong beses. At nang ang tao ay nagalit sa kanyang 
harapan, ang Propeta ay nag-utos sa kanya na humingi ng 
pagpapakalinga kay Allah mula sa isinumpang si Satanas. 

iAt ako ay napapakalinga sa Inyo; O' Panginoon, laban sa kanilang 
pagtungo sa akin.^ (Qur'an 23: 98) 

*|Katotohanan, sila na matimtiman sa kabutihan; kung ang isang 
masamang isipin [bulong] ay dumatal sa kanila mula kay Satanas, 
sila ay nakakaala-ala [kay Allah], at katotohanang sila ay nakakakita 
[nang matuwid].^ (Qur'an 7: 201) 

Ang galit ay isa sa mga dahilan na nagiging sanhi ng 
pagkapagal (kabigatan ng pag-iisip o kalumbayan) at kalungkutan. 

Ang sumusunod ay ilan sa mga paraan upang makontrol ang galit: 

1 . Labanan ang mga damdamin ng pagkagalit na wari bang ang galit 
sa sarili nito ay iyong kaaway 

iA.t sila na nagtitimpi ng galit at nagpapatawad ng mga tao; 
katotohanang si Allah ay nagmamahal sa mga gumagawa ng 
kabutihan> (Qur'an 3: 134) 

{At kung sila ay nagagalit ay nagpapatawad.^ 1 (Qur'an 42: 37) 

{At nang ang poot ni Moises ay humupa na, kanyang kinuha ang mga 
Tableta [Kalatas]..> (Qur'an 7: 154) 



Huwag Malungkot 319 

2. Magsagawa ng ablusyon (o paghuhugas bago ang pagdarasal). 
Sapagkat ang galit ay isang baga ng apoy, ito ay maaaring apulabin 
ng tubig. 

3. Kung ikaw ay nakatayo, maupo; at kung ikaw ay nakaupo, 
mahiga. 

4. Kung ikaw ay nagagalit, manatiling tahimik. 

5. Paalalahanan mo ang iyong sarili sa mga gantimpala niyaong mga 
nagtitimpi ng kanilang galit at yaong mga nagpapatawad. 

Ang mga panalangin (pagluhog) sa utnaga 

Kung iyong sasabihin ang mga panalangin (pagluhog) na 
nakalista sa seksiyon na ito sa araw-araw, ang mga ito ay 
makakatulong sa iyo upang magdala ng kaligayahan, na 
makakapangalaga sa iyo sa mga demonyo ng sangkatauhan at 
mga jinn, at makakapangalaga sa iyo sa natitirang oras ng maghapon 
hanggang sa pagdating ng gabi: 

"Aming sinapit ang gabi at sa pinaka-oras na ito, kay Allah angpag- 
aangkin ng lahat ng kapamahalaan; at ang papuri ay para kay 
Allah. Wala ng ibapa ang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba 
maliban lamang kay Allah na walang katambal. Sa Kanya angpag- 
aangkin ng lahat ng kapamahalaan at papuri at Siya ang 
makapangyarihan sa lahat ng bagay O ' aking Panginoon, ako ay 
humihingi mula sa Inyo para sa kabutihan ng gabing ito at sa 
kabutihan kung anuman ang sumusunod dito, at ako ay 
nagpapakanlong sa Inyo mula sa kasamaan ng gabing ito at sa 
kasamaan kung anuman ang sumusunod dito. O ' aking Panginoon, 
ako ay nagpapakanlong sa Inyo mula sa /catamaran atkatandaan. O ' 
aking Panginoon, ako ay nagpapakanlong sa Inyo mula sa 
kaparusahan ng Apoy at sa kaparusahan sa libingan." 



320 Huwag Malungkot 

"O ' Allah, sa Inyong kapahintulutan ay sinapit namin ang umaga, at 
sa Inyong kapahintulutan ay sinapit namin ang gabi, sa Inyong 
kapahintulutan, kami ay nabubuhay at mamamatay, at sa Inyo ang 
anting pagbabangong-muli." 

"O' Allah, katotohanang aking sinapit ang umaga at (ako ay) 
tumatawag sa Inyo, sa mga tagapagdala ng Inyong trono, sa Inyong 
mga anghel, at sa lahat ng Inyong mga nilalang na saksihan na Kayo 
si Allah, - wala ng iba pa ang karapat-dapat pag-ukulan ng 
pagsamba maliban sa Inyo lamang na walang katambal, - at si 
Muhammad ang Inyong Lingkod at Sugo." 

"Ako ay nagpapakanlong sa mga perpektong salita ni Allah mula sa 
mga kasamaan na Kanyang nilikha." (Tatlong beses) 

"O' Allah, ang Nakatatalos ng nalilingid at nakalantad, ang 
Manlilikha ng mga kalangitan at kalupaan, ang Panginoon at 
Nakapangyayari sa lahat ng bagay Ako ay sumasaksi na wala ng iba 
pa ang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Inyo. 
Ako ay nagpapakanlong sa Inyo sa kasamaan ng aking kaluluwa at 
sa kasamaan at shirk (ang pag-aakibat ng mga katambal kay Allah 
sa pagsamba) ng demonyo, at sa paggawa ng kamalian laban sa 
aking kaluluwa o ang pagdudulot ng gayong bagay sa iba pang 
Muslim." 

"Gaano kaperpekto si Allah, atpinupuri ko Siya sa pamamagitan ng 
bilang ng Kanyang nilalang at ng Kanyang pagkalugod, at sa 
pamamagitan ng bigat ng Kanyang Trono at sa tinta ng Kanyang 
mga salita." 

"Wala ng iba pa ang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba 
maliban lamang kay Allah na walang katambal. Sa Kanya angpag- 
aangkin ng lahat ng kapangyarihan at papuri, at Siya ang 
makapangyarihan sa lahat ng bagay." 



Huwag Malungkot 321 

"Kami ay tumindig sa ibabaw ng fltrah (alalaong baga, ang 
relihiyon ng Islam, angparaan ni Propeta Ibraheem), at sa salita ng 
dalisay na pananampalataya, at sa ibabaw ng relihiyon ng aming 
Propetang si Muhammad at sa relihiyon ng aming ninunong si 
Ibraheem, na isang Muslim sa tunay na pananampalataya at hindi 
kabilang sa kanila na nag-aakibat ng mga katambal kay Allah." 

Huminto upang magnilay-mlay 

Yaong may karunungan tungkol kay Allah ay sumasang-ayon 
na kung ikaw ay dumating sa punto na nawawalan na ng lahat ng 
pag-asa, ito ay nangangahulugan na si Allah ay nagkatiwala sa iyo ng 
iyong sariling pangyayari (o gawain). At kung ikaw ay mayroong 
tiwala at pag-asa kay Allah, ito ay nangangahulugan na si Allah ay 
namatnubay sa iyo sa kabutihan. 

Ang mga alipin ni Allah ay lagi nang umuugoy (o 
nagpapabagu-bago mula sa unang estado (kalagayan) tungo sa 
ikalawa. Sa panahon ng isang oras, ang sinuman ay mayroon ng 
parehong bahagi. Kaya't sinusunod niya si Allah at nagbibigay- 
lugod siya sa Kanya, kanyang naaala-ala Siya at nagpapasalamat sa 
Kanya, - at nagagawa lamang niya ang mga ganito sa pamamagitan 
ng Kanyang tulong. Pagkaraan ng maigsing panahon, gayunpaman, 
kanyang sinuway si Allah, na nagpatuloy laban sa Kanyang mga pag- 
uutos, na kumita ng Kanyang pagkapoot, at sa kalahatan ay nasa 
estado (kalagayan) siya ng pagkalimot, - ito'y dahilan sa hinayaan 
siya ni Allah sa kanyang sarili. Samakatuwid, ang alipin ni Allah ay 
lagi nang nag-uurong-sulong sa pagitan ng Kanyang banal na 
pangangalaga at sa pagitan na siya ay iiwanan. 

Kailanma't ang isa sa mga alipin ni Allah ay nakakasaksi ng 
ganitong pangyayari,- yaong pagbabago mula sa isang estado 
(kalagayan) tungo sa iba, - marapat niyang pahalagahan ang walang- 



322 Huwag Malungkot 

katiyakan (nakapag-aalinlangang) kalikasan ng kanyang sitwasyon at 
ang kanyang matinding pangangailangan na mapatnubayan ni Allah 
sa bawat hininga na kanyang inihihinga, at sa bawat sandali na siya 
ay nabubuhay Ang kanyang pananampalataya at paniniwala ay nasa 
kamay ni Allah. Kung pababayaan siya ni Allah na mag-isa kahit na 
sa isang kurap lamang ng mata, ang kanyang pananampalataya ay 
bubulusok sa lupa. Samakatuwid, marapat mong tantuin na Siya na 
nangangalaga sa iyo sa pananampalataya ay Siya na humahadlang sa 
alapaap (langit) na bumagsak sa kalupaan. 

Ang Qur'an: Ang pinagpalang aklat 

Kung iyong dadalitin ang Qur'an at magmumuni-muni sa 
kahulugan nito, ikaw ay gumawa ng isang positibong hakbang tungo 
sa pagkakamit ng kaligayahan. Si Allah ay naglarawan sa Qur'an 
bilang isang patnubay, liwanag, at isang lunas kung anuman ang nasa 
dibdib ng mga tao. Kanya ring inilarawan ito bilang isang Habag. 

iO' sangkatauhan! Dumatal sa inyo ang mabuting pagpapayo [ang 
Qur'an] mula sa inyong Panginoon [na nag-uutos ng lahat ng mabuti 
at nagbabawal ng lahat nang masama], at isang kagalingan [sa sakit 
ng kawalang-kamuwangan, pag-aalinlangan, pagkukunwari] na nasa 
inyong dibdib...^ (Qur'an 10: 57) 

^Hindi baga sila nagmumuni-muni sa [nilalaman] ng Qur'an, o may 
sagka ba ang kanilang puso [upang makaunawa]?^ (Qur'an 47: 24) 

^Hindi baga nila isinasaalang-alang [pinag-iisipan nang mabuti] ang 
Qur'an? Kung ito ay nagmula [sa iba] maliban pa kay Allah, 
katotohanang sila ay makakatagpo rito nang maraming 
pagkakasalungatan> (Qur'an 4: 82) 



Huwag Malungkot 323 

^Naririto ang isang Aklat [Qur'an] na Aming ipinanaog sa iyo na 
puspos ng biyaya, upang sila ay makapagmuni-muni sa mga Talata 
nito> (Qur'an 38: 29) 

Ang pagdalit sa Qur'an ay pinagpala, at ang paggawa (sa mga 
utos) nito at pagbaling dito para sa paghatol at patnubay (ay 
katampatan). 

Ang isang matuwid na tao (at ang marami na mayroon ding 
katulad na karanasan) ay minsang nagsabi: 

"Aking naramdaman na yaong ulap ng pagkalumbay at 
pagkabalisa ay nakabitin sa aking ibabaw. Dinampot ko ang 
Qur'an at binasa ito sa ilang oras. Matapos ito, sa kapahintulutan 
ni Allah, ang aking pagkalumbay at pagkabalisa ay napalis at ang 
kaligayahan na kasama ang katahimikan ay pumalit dito." 

^Katotohanan, ang Qur'an na ito ay namamatnubay kung anuman 
ang pinakamakatarungan at katampatan.. .|> (Qur'an 17: 9) 

iAt sa gayon ay Aming ipinadala sa iyo [O' Muhammad] ang isang 
inspirasyon [at Habag] mula sa Aming pag-uutos.^ (Qur 'an 42: 52) 

Huwag maghangad ng katanyagan, 
kung hindi, ikaw ay mabibigatan 
ng dalamhati at mga pagkabagabag 

Sa pamamagitan ng paghanap na maging sentro ng atensyon at 
sa pagtatangka na kalugdan ng iba, pareho mong iwinala ang 
kapayapaan at katatagan sa iyong buhay 

^Ang Tahanang yaon ng Kabilang Buhay [alalaong baga, ang Paraiso] 
ay Aming ipinagkaloob sa mga tao na hindi naghihimagsik laban sa 
katotohanan ng may kapalaluan at pang-aapi at hindi nagkakalat ng 
kabuktutan sa kalupaan.^ (Qur'an 28: 83) 



324 Huwag Malungkot 

Isang makata ang nagsabi: 

Sinuman ana nasisiuakan sa paasunoa at kindi sa pamumuno 

au naanatid na katakimikan sa kanuana sarili, 

aAt aumuauaoi na kanuana aabi nana mapauapa, 

tiatotokanan, kuna ana kanain au umikip na malakas at marahas, 

Sto au naapapakislot lamana sa mataas na iakaai na punonakakou. 

^Sila ay tumitindig ng may katamaran at upang mamalas lamang ng 
mga tao> (Qur'an 4: 142) 

C.Na naiibigan [nila] na sila ay purihin sa bagay na hindi nila 
ginawa..> (Qur'an 3: 188) 

AAt huwag maging katulad ng mga tao [ang mga Mushrik (pagano)] 
na lumabas sa kanilang tahanan [bayan] ng may pagmamataas at 
upang mamasdan lamang ng mga tao..> (Qur'an 8: 47) 

Isang makata ang nagsabi: 

Jianaanaaninaa ana aaon (baro) na sinuman na aumaaawa 

na katutikan vilana pakitana-tao, 

liakit na ivalot niua ito sa kanuana iuona sarili, 

siua au nananatilina kuvaa. 

Ang mabuting buhay 

Ang lahat nang ating tinalakay sa mga nakaraang kabanata 
tungkol sa kaligayahan ay maaaring sumahin (isabuod) sa mga 
sumusunod: Magkaroon ng pananampalataya kay Allah, ang 
Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Ang lahat ng ating binanggit 
hanggang sa ngayon ay walang silbi at walang kapakinabangan 



Huwag Malungkot 325 

maliban na ikaw ay may pananampalataya kay Allah. Ang 
paniniwala kay Allah bilang iyong Panginoon, kay Muhammad 
bilang Kanyang Sugo at pagtanggap sa Islam bilang iyong relihiyon, 
- ang mga ito ang iyong pundasyon. 

^Sinuman ang gumagawa ng kabutihan, maging lalaki man o babae, 
habang siya ay isang sumasampalataya [sa Kaisahan ni Allah], 
katotohanan, sa kanya ay igagawad Namin ang isang mabuting 
buhay [sa mundong ito], at katiyakan na Aming babayaran sila ng 
gantimpala ng ayon sa pinakamainam sa kanilang ginawa [ang 
Paraiso sa Kabilang Buhay].^ 1 (Qur'an 16: 97) 

Mayroong dalawang kundisyon sa pagtatamo ng magandang 
buhay: pananampalataya kay Allah at pagsasagawa ng mga 
kabutihan. 

^Katotohanang sila na sumasampalataya [sa Kaisahan ni Allah at 
naniniwala sa Kanyang Sugong si Muhammad] at gumagawa ng mga 
kabutihan, ang Pinakamahabagin [Allah] ay magkakaloob ng 
pagmamahal sa kanila [sa puso ng mga sumasampalataya].^ 1 

(Qur'an 19: 96) 

Ang sinuman na naniniwala kay Allah at gumagawa ng mga 
kabutihan ay nakapagtamo ng dalawang kapakinabangan: 

1 . Isang mabuti at masaganang buhay sa mundong ito at sa Kabilang 
Buhay. 

2. Isang nag-uumapaw na gantimpala mula kay Allah, ang Kataas- 
taasan. 

^Sasakanila ang Mabuting Balita, dito sa mundo at sa Kabilang 
Buhay> (Qur'an 10: 64) 



326 Huwag Malungkot 

Magbata ng mga pagsubok nang matiyaga 

Huwag hayaan ang mga kahirapan ay makabahala sa iyo nang 
labis-labis. Ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Katotohanan, kapag si Allah ay nagmamahal sa mga tao, ginagawa 
Niya na sila ay magdanas ng mga pagsubok. Sinuman ang 
masiyahan, para sa kanya ang pagiging kuntento, at sinuman ang 
magalit, sa kanya ang pagkapoot." 

Sambahin si Allah sa pamamagitan ng 
pagsusuko ng iyong kalooban sa Kanya 

Ang ilan sa mga kinakailangan o elemento ng 
pananampalataya (Al-Eemaan) ay ang maging kuntento sa lahat 
ng mga itinakda: kapwa kung ano ang mabuti at kung ano ang 
masama. 

iAt katiyakang kayo ay Aming susubukan sa mga bagay na tulad ng 
pangamba at pagkagutom, [ang ilan] ay pagkalugi sa hanapbuhay o 
pagkawala ng kayamanan, pagkawala ng buhay, at [pagkawala] ng 
bungangkahoy [na inyong pinaghirapan], datapuwa't magbigay nang 
magandang balita sa mga matimtiman sa pagbabata.^ (Qur'an 2: 155) 

Ang anumang itinakda para sa atin ay hindi laging kaayon ng 
ating mga ninanais at kinahuhumalingan. Ngunit gayunpaman, tayo 
ay wala sa posisyon na magbigay ng mga mungkahi. Sa 
kabalintunaan, ang ating tamang istasyon at posisyon ay yaong sa 
isang nananampalataya, na nagsusuko ng kanyang kalooban. 

Tayong lahat ay sinusubukan ayon sa antas ng ating 
pananampalataya. Ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Ang kirot ng kamatayan na aking nadarama ay katumbas ng kung 
ano ang nararamdaman ng inyong dalawang tao." 



Huwag Malungkot 327 

"Angpinakamatindingsinusubukan sa mga tao ay ang mga Propeta, 
at susunod ang mabubuti." 

feaya't maging matiyaga ka [O' Muhammad] na kagaya rin nang 
ginawa [noon] ng mga Sugo na may matatag na hangarin...^ 

(Qur'an 46: 35) 

Kung si Allah ay magnais ng kabutihan para sa isang tao, 
Kanyang binibigyan siya ng pasakit. 

iAt katiyakang kayo ay susubukan Namin hanggang sa Aming 
masubok kung sino sa inyo ang nagsisikap nang lubusan [tungo sa 
Kapakanan ni Allah] at may pagtitiyaga at pagtitiis, at Aming 
susubukan ang inyong ipinahahayag [alalaong baga, kung sino ang 
sinungaling at sino ang nagsasabi ng katotohanan].^ (Qur'an 47: 31) 

^Katotohanan, Aming sinubukan ang mga tao na nauna pa sa kanila.^ 

(Qur'an 29: 3) 

Mula sa pagiging gobernador tungo 
sa pagiging isang karpintero 

Si Ali ibn Al-Maymoon Al-Abbassi ay isang gobernador at 
anak ng isang Kalip (Pinuno). Siya ay namuhay ng buhay ng 
kariwasaan sa isang malaking kastilyo. Ang anumang kanyang naisin 
sa mundong ito ay magaan para sa kanya. 

Isang araw, habang siya ay nakatanaw sa ibaba mula sa 
balkonahe sa loob ng kastilyo, nakita niya ang isang tao na 
nagtatrabaho sa bukirin. Sa mga sumunod na araw, si Ali ay higit 
pang nagbigay ng atensyon sa tao at nasaksihan niya na siya ay lagi 
nang tuluy-tuloy na nagtatrabaho sa umaga, matapos ito, siya ay 
tumitigil muna, na nagsasagawa ng ablusyon (paghuhugas bilang 
paghahanda sa pagdarasal) mula sa batis, at magdarasal ng dalawang 



328 Huwag Malungkot 

yugto (rakah) ng dasal. At kung sumapit na lamang ang gabi, siya ay 
tumitigil sa kanyang pagtatrabaho at umuuwi sa kanyang tahanan sa 
kanyang pamilya. Upang malaman ang higit pa sa kanya, isang araw, 
si Ali ay nag-anyaya sa kanya at nagtanong sa kanya ng maraming 
katanungan. Kagyat niyang nalaman na ang manggagawa ay 
mayroong asawa, dalawang kapatid na babae, at ina, silang lahat ay 
nasa kanyang pangangalaga, at para sa kanilang kapakanan, siya ay 
nagtatrabaho ng may kasigasigan. Siya ay nag-aayuno sa araw-araw 
at kung ang gabi ay sumapit, kanyang pinuputol ang kanyang pag- 
aayuno sa anumang kanyang inani (o kinita) sa maghapon. Si Ali ay 
nagtanong, "At ikaw ba ay mayroong anumang dahilan upang 
dumaing?" Siya ay sumagot, "Wala, ang lahat ng papuri ay para kay 
Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang." 

Lubha siyang namangha sa payak na manggagawang yaon, at 
si Ali ay lumisan sa kastilyo, nagbitiw sa kanyang posisyon, at 
naglakbay sa ibang bansa. Hindi nagtagal, siya ay natagpuang patay 
sa lugar ng Kharasan. Matapos na lisanin niya ang kastilyo, siya ay 
nagtrabaho bilang karpintero, at siya ay nakatagpo ng kaligayahan sa 
kanyang bagong buhay, ang kaligayahan na banyaga sa kanya sa 
kanyang dating buhay. 

^Datapuwa't sila na tumatanggap ng Patnubay, Kanyang pinag- 
iibayo ang kanilang Patnubay, at iginawad Niya sa kanila ang 
pagiging matimtiman at mapagtimpi [sa paggawa ng kasalanan]> 

(Qur'an 47: 17) 

Ang ganitong salaysay ay nakapagpapaala-ala sa akin sa 
kuwento ng mga tao ng Kuweba. Sila noon ay nasa kastilyo na 
kasama ang hari, gayunman, sila ay nakadarama na nahihigpitan, 
nalilito, at naguguluhan. Ang buhay ng kariwasaan, sa kalakhan 
baga, ay isa, na kung saan ang kawalang-pananampalataya at 
pagkamaluho ay naghahari. Kaya't sila ay umalis. Ang isa sa kanila 
ay nagsabi: 



Huwag Malungkot 329 

^Kung gayon, kayo ay humanap ng kaligtasan [umurong] sa Yungib, 
ang inyong Panginoon ay magbubukas ng daan para sa inyo mula sa 
Kanyang Habag at gagawin Niyang madali sa inyo ang inyong 
kalagayan [alalaong baga, Kanyang bibigyan kayo ng inyong 
ikabubuhay, tirahan, atbp.].^ (Qur'an 18: 16) 

Ang pakikihalubilo sa mga tao na 
ang Upon ay mabigat at ungas ay 
nakawawasak sa kapayapaan ng tao 

Ang mga aklat na sinulat ng mga kilalang Islamikong pantas 
ay hitik ng mga salitain na nagpapahiwatig nang pag-ayaw sa mga 
tao na pinapangalanan bilang thaqeel, na ang ibig sabihin ay pabigat 
o pahirap. Sila ang mga tao na ang Upon ay hindi matatagalan. Si 
Imam Ahmad ay nagsabi na sila ang mga tao ng inobasyon (o 
gumagawa ng mga bagong bagay). Ang ilan ay nagsabi na sila ang 
mga hangal sa lipunan, at ang iba ay nangusap na sila ang mga tao na 
may magagaspang na personalidad, o sila ang mga tao na may 
malamig at walang kulay na pag-uugali. 

<f Sila ay mga walang halaga na tulad ng kahoy [na walang laman sa 
loob]> (Qur'an 63: 4) 

feaya't ano ang mali sa gayong mga tao na hindi man lamang 
nakakaunawa sa kahit na anong pangungusap?^ (Qur'an 4: 78) 

Si Imam Ash-Shafi'ee ay nagsabi: 

"Kung ang isang ungas na tao ay dumating at nakiupo sa akin, 
nararamdaman ko na nagsisimula na ang lupa sa kanyang ilalim 
na lumubog dahil sa kabigatan ng kanyang Upon." 

Si Al-A'mash, sa sandaling makita niya ang ganitong uri ng 
tao, ay dadalit: 



330 Huwag Malungkot 

iO' aming Panginoon! Pawiin Ninyo sa amin ang kaparusahang ito, 
katiyakang kami ay tunay na nananampalataya.^ (Qur'an 44: 12) 

Si Allah, ang Pinakamakapangyarihan, ay nagsabi: 

{At kung ikaw [O' Muhammad] ay nakamamasid sa kanila na abala 
sa bulaang pakikipag-usap hinggil sa Aming mga Talata [ang 
Qur'an], sa pamamagitan ng pagtuya sa mga ito, manatiling malayo 
sa kanila.J (Qur'an 6: 68) 

{Kung gayon, huwag kayong makiupo sa kanila...^ (Qur'an 4: 140) 

Ang mga tao na hungkag sa mabubuting pag-uugali, na may 
mabababang mithiin, o ang dagliang nagpapalukob sa kanilang mga 
pagnanasa ay siyang pinakamahirap na matagalan sa mga tao na 
maaaring pakisalamuhaan. 

{Kung gayon, huwag kayong makiupo sa kanila, hanggang sa sila ay 
magkaroon ng pag-uusap na naiiba rito; [datapuwa't kung kayo ay 
manatili sa kanila], katiyakan, na sa ganitong kalagayan, kayo ay 
magiging katulad [din] nila> (Qur'an 4: 140) 

Isang makata ang nagsabi: 

iAna itf on ff kasamanan sa akina iiaiaw 

au maviaat, maviaat, maviaat, 

Skaw sa hitsura au isana tao, aauunman au isana elepante 

sa timvanaan na masamana kasama. 

Si Ibn Al-Qayyim ay nagsabi: 

"Kung ikaw ay pinilit na makipag-usap sa sinuman na mahirap 
pakitunguhan, ipahiram mo sa kanya ang iyong katawan at 
ipagkait sa kanya ang iyong espiritu, at maglakbay na palayo 
kasama ang iyong kaluluwa. Ipahiram sa kanya ang binging 
tainga at bulag na mata hanggang sa gawin ni Allah ang isang 
paraan upang makalayo sa kanyang kasama." 



Huwag Malungkot 331 

iAt huwag mong sundin siya, na ang puso ay Aming ginawa na 
huwag makinig sa Aming Pagpapaala-ala, siya na sumusunod sa 
kanyang mga pagnanasa at sila na ang mga gawa ay nawala.^ 

(Qur'an 18: 28) 

Para sa mga sinalanta ng kalamidad 

Sa isang mapapanaligang hadith, ang Propeta (saws) ay 
nagsalaysay na si Allah ay nagwika: 

"KungAking kinuha mula sa sinuman ang pinakamamahal na tao o 
bagay (sa kanya), at matapos, siya (ay matiyaga) na umaasa ng 
gantimpala (mula sa Akin), Aking babayaran siya ng Paraiso." 

Sa isa pang mapapanaligang hadith, ang Propeta (saws) ay 
nagsalaysay na si Allah ay nagwika: 

"Sinumang Aking sinubukan sa kanyang dalawang pinakamamahal 
na bagay, - na ang kahulugan ay ang kanyang dalawang mata (sa 
pag-aalis ng kanyang paningin), - Aking babayaran siya sa halip 
nito ng Paraiso." 

^Katotohanan, hindi ang mga mata ang nabubulag, datapuwa't ang 
puso na nasa loob ng dibdib ang nabubulag.^ (Qur'an 22: 46) 

Sa isang mapapanaligang hadith na isinalaysay ni Tirmidhi, 
ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Katotohanan, kapag si Allah ay kumuha sa anak ng isa sa Kanyang 
nananampalatayang alipin, Siya ay nagsasabi sa mga anghel: 
'Nakuha ba ninyo ang anak ng Aking nananampalatayang alipin?'' 
Sila aysasagot, l Opo'. Siya ngayon ay (muling) magsasabi, 'Kinuha 
ba ninyo ang bunga ng kanyang puso?' Sila ay sasagot, 'Opo\ Si 
Allah ay magsasabi, 'Ano ang sinabi ng Aking alipin?' Sila ay 
sasagot, 'Siya ay nagpuri sa Inyo at nagsabi: Katotohanang kaming 



332 Huwag Malungkot 

lahat ay angkin ni Allah, at sa Kanya ang anting pagbabalik.' Si 
Allah ay mag-uutos sa kanila, 'Itindig ninyopara sa Aking alipin ang 
isang bahay sa Paraiso, at tawagin yaon na Bahay ng Papuri.'" 

4Si\a lamang na matitiyaga ang tatanggap nang ganap ng kanilang 
gantimpala ng walang pagbibilang [alalaong baga, walang 
hangganan]> (Qur'an 39: 10) 

^Salamun alaykum [Ang kapayapaan ay sumainyo] sapagkat kayo ay 
nagsipagtiyaga sa pagbabata$ (Qur'an 13: 24) 

^Anting Panginoon! Ibuhos Ninyo sa amin ang pagtitiyaga.)* 

(Qur'an 2: 250) 

iAt ikaw [O' Muhammad] ay maging matimtiman sa pagtitiyaga, at 
ang iyong pagtitiyaga ay para kay AllabJ (Qur'an 16: 127) 

^Kaya't maging matimtiman ka [O' Muhammad] sa pagtitiyaga; 
katiyakang ang pangako ni Allah ay katotohanan> (Qur'an 30: 60) 

Ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Katotohanan, ang kadakilaan ng gantimpala ay ayon sa tumbasan 
ng kadakilaan ng pagsubok. At katiyakan, kapag si Allah ay 
nagmamahal sa isang (pangkat) ng tao, Kanyang sinusubukan sila. 
Sinuman ang maging kuntento, para sa kanya ang pagkalugod, at 
sinuman ang galit, para sa kanya ang pagkapoot." 

Ang pagtitiyaga, ang (maka-Diyos) na pagtatakda, at 
gantimpala mula kay Allah ay mahahalagang isyu o paksa na 
marapat na isaalang-alang kung ang kalamidad ay tumama. At 
marapat nating malaman na ang Isa na nag-alis (nito) ay Siya ring Isa 
na nagbigay nito sa una. 

^Katotohanang si Allah ay nag-uutos sa inyo na inyong ibalik ang 
pagtitiwala sa kaninuman na nagmamay-ari nito.^ (Qur'an 4: 58) 



Huwag Malungkot 333 
Isang makata ang nagsabi: 

oAna kauamanan at pamilua au 

maa pautana (amana sa isanq variation, 

oAt ana araw au marapat na sumapit kapaa 

ana paakakautana au isasauli. 

Ang mga positibong epekto nang 

pagkakaroon ng tunay na 

Monoteistikong pananampalataya kay Allah 

Kung ikaw ay naging biktima lamang ng ilang kamalian (o 
kasalanan), ang natatanging positibong mga epekto ng Islamikong 
Monoteismo (o paniniwala sa tunay at nag-iisang Diyos) ay nagiging 
lantad sa iyong buhay Kung ang iba ay nagbigay-sakit sa iyo, 
alalahanin na ang pagkakaroon ng pananampalataya kay Allah, ang 
Kataas-taasan, ay makakatulong sa iyo sa maraming paraan: 

1 . Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng matatag na pananampalataya 
kay Allah, iyong mapapatawad siya na lumabag (nagkasala) laban sa 
iyo. At higit na mainam kung ikaw ay magkaroon ng mabuting 
pagnanais sa gayong ding tao. At ang pinakamataas at pinakamainam 
na antas, - na mas mataas kaysa sa payak na pagpapatawad o di kaya 
ay simpleng paghahangad sa kanya ng kabutihan, - ay ang magbigay- 
kapakinabangan o tumulong sa kanya sa ilang paraan. Ang unang 
yugto ng pagpapatawad ay timpiin ang iyong galit, na 
nangangahulugan na hindi mo gagantihan ang pinsala ng 
katumbas na pinsala. Sa gayon, ay darating ang aktuwal na 
pagpapatawad, na nangangahulugan na magpatawad at magtapon ng 
anumang damdamin ng masamang hangarin. At matapos, sa huli ay 
pagdating ng paggawa ng kabutihan, o sa ibang salita, na bayaran ang 



334 Huwag Malungkot 

pinsala na ginawa sa iyo ng isang mabuting gawa o isang 
pagpapakita ng kabutihan. 

feila na nagtitimpi ng galit at nagpapatawad ng mga tao; 
katotohanang si Allah ay nagmamahal sa mga gumagawa ng 
kabutihan^ (Qur'an 3: 134) 

^Datapuwa't sinuman ang magpatawad at makipagkasundo, ang 
kanyang gantimpala ay mula kay Allah.^ (Qur'an 42: 40) 

^At hayaan silang magpatawad at magparaya.^ (Qur'an 24: 22) 

At dito ay iniulat na ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Katotohanang si Allah ay nag-utos sa akin na pagsamahin 
(humanap na magawang ang ugnayan ay maging matiwasay) sa 
kanya na pumutol ng kaugnayan sa akin, ang patawarin siya na 
gumawa ng kamalian sa akin, at bigyan siya na twnanggi sa akin." 

2. Ikaw ay makapagpapaunlad ng higit na matatag na 
pananampalataya sa maka-Diyos na pagtatakda. Sa ibang salita, 
iyong mapagtatanto na ang tao na nakapinsala sa iyo ay nakagawa 
lamang ng gayon ayon sa maka-Diyos na pagtatakda ni Allah at pag- 
uutos. 

Ang mga tao ay paraan lamang, datapuwa't ang Isa na nag- 
uutos at nagpapasya ay si Allah, kaya't isuko ang iyong kalooban sa 
Kanya. 

3. Iyong mapagtatanto na ang pinsala na isinagawa laban sa iyo ay 
bilang pagbabayad-puri sa iyong mga kasalanan at magbibigay- 
bunga nang pagdaragdag sa antas ng ranggo kay Allah. 

^Kaya't ang mga nagsilikas at itinaboy mula sa kanilang tahanan, at 
nagdusa ng kapinsalaan dahilan sa Aking Kapakanan, at lumaban at 
napatay sa Aking Kapakanan, katotohanang Aking ipatatawad sa 
kanila ang kanilang masasamang gawa...^ (Qur'an 3: 195) 



Huwag Malungkot 335 

Ang mga mananampalataya ay makagagawa na mapagtanto na 
ang pagpatay sa apoy ng pagkagalit ay isang matalinong paraan na 
dapat sundin sa buhay: 

^Itaboy [kasuklaman]) ang [masama] sa pamamagitan [ng gawa] na 
mabuti, kung magkakagayon, siya na sa pagitan mo at niya ay may 
pagkagalit [sa isa't isa, ay mangyayari] na tila ba siya ay dati nang 
malapit na kaibigan.^ (Qur'an 41: 34) 

"Ang Muslim ay siya na mula sa kanyang dila at kamay, ang mga 
ibang Muslim ay ligtas." 

Ang kahulugan ng naunang talata ay yaong dapat mong 
bayaran siya na nakapinsala sa iyo ng isang malugod na mukha at 
mahinahong salita. Sa gayon, iyong magagawa na maapula ang apoy 
ng pagkamuhi sa iyong puso. 

iAt ipagbadya sa Aking mga alipin [alalaong baga, sila na mga tunay 
na sumasampalataya sa Kaisahan ni Allah], na kanila lamang sabihin 
nang mainam ang mga salita, sapagkat katotohanang si Satanas ay 
nagtatanim ng hindi pagkakasundo sa kanilang lipon.^ 

(Qur'an 17: 53) 

4. Darating (sa iyo) na mapag-aalaman mo ang iyong mga 
pagkakamali. O sa ibang salita, ikaw ay makatatalos sa katotohanan 
na ang tao ay dinulutan ng pagkakataon na pinsalain ka dahilan sa 
iyong sariling mga kasalanan. 

^[Ano ang nangyayari sa inyo]? Nang ang isang kapinsalaan ay 
humampas sa inyo, bagama't inyong hinampas [ang inyong mga 
kaaway] na dalawang ulit na matindi, kayo ay nagsasabi: 'Saan kaya 
nanggagaling itong sumapit sa amin?' Ipagbadya [sa kanila]: 'Ito ay 
mula sa inyong sarili [dahilan sa inyong masasamang gawa].'^ 

(Qur'an 3: 165) 



336 Huwag Malungkot 

iAt anumang kamalasan ang sumapit sa inyo; ito ay dahilan sa 
anumang kinita ng inyong mga kamay [at sa maraming kasalanan].^ 

(Qur'an 42: 30) 

5. Kung ikaw ay binigyan ng kamalian, purihin at pasalamatan si 
Allah sa paggawa na ikaw ang inaapi at hindi ang nang-aapi. Ang 
ilan sa ating mga sinundang henerasyon ay nakahiratihan nang 
magsabi: 

"O' Allah, ako ay gawin Ninyo na siyang inaapi at hindi ang 
nang-aapi." 

Ang ganitong tono ay katulad niyaong mas mahalaga sa 
dalawang anak ni Adan nang siya ay magsabi sa isa: 

^Kung iyong iunat ang kamay mo laban sa akin upang ako ay 
patayin, hindi ko kailanman iuunat ang aking kamay laban sa iyo 
upang ikaw ay patayin, sapagkat ako ay nangangamba kay Allah; ang 
Panginoon ng lahat ng mga nilalang.^ (Qur'an 5: 28) 

6. Marapat kang magpakita ng habag sa kanya na nagbigay-sakit sa 
iyo. Siya ay karapat-dapat sa iyong pagkaawa at habag. Ang kanyang 
pagpapatuloy sa paggawa ng kasamaan at sa lantad na paghamon sa 
pag-uutos ni Allah na huwag saktan ang Muslim ay nakagawa na siya 
ay maging karapat-dapat na tumanggap ng iyong kahinahunan at 
habag. Marahil, siya ay maililigtas mo sa kanyang pagkahulog. Ang 
Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Tulungan mo ang iyong kapatid, kahima 't siya ay isang nang-aapi o 
siya ang inaapi." 

Nang si Mistah ay puminsala kay Abu Bakr (nawa'y kalugdan 
siya ni Allah), sa paninira sa kanya at sa kapurihan ng kanyang anak 
na si Aa'ishah, si Abu Bakr ay sumumpa na putulin ang anumang 
suporta sa kanya. Bago pa rito, si Abu Bakr ay gumugugol kay 
Mistah at sumusuporta sa kanya sapagkat siya ay mahirap. Dahil 
dito, ipinanaog ni Allah ang ganitong talata: 



Huwag Malungkot 337 

iAt sila na biniyayaan ng pagpapala at kayamanan ay huwag 
manumpa na [sila] ay hindi magbibigay ng anumang tulong sa 
kanilang mga kamag-anak, sa mga Miskin [mahihirap], at 
Muhajireen [mga lumilikas sa ibang bayan] dahilan sa Kapakanan ni 
Allah. At hayaan silang magpatawad at magparaya. Hindi baga ninyo 
naiibigan na si Allah ay magpatawad sa inyo?^ (Qur'an 24: 22) 

Si Abu Bakr ay nagsabi, "Oo, kinalulugdan ko na si Allah ay 
magpapatawad sa akin." At kanyang ipinagpatuloy ang paggugol 
kay Mistah, at kanya ring pinatawad siya. 

Si Uyainah ibn Hasan ay nagsabi kay Umar (nawa'y kalugdan 
siya ni Allah), "O' Umar, ano ito? Sa (Ngalan) ni Allah, ikaw ay 
hindi mapagbigay sa amin at ikaw ay hindi humahatol ng 
makatarungan sa aming pagitan." Si Umar ay kumilos patungo sa 
kanya, nang si Al-Hurr ibn Qays ay nagsabi, "O' pinuno ng 
mananampalataya, si Allah ay nagwika: 

^Magpakita kayo ng pagpapatawad, at magtagubilin kung ano ang 
mabuti at lumayo kayo sa mga luku-luko [alalaong baga, huwag 
ninyo silang patulan].^ (Qur'an 7:199)." 

Di nagtagal, si Al-Hurr ay nagsabi: 

"Sa (Ngalan) ni Allah, si Umar ay lumagpas sa mga hangganan ng 
ganitong talata. At siya ay laging tumitigil (na hindi lumalabag sa 
mga hangganan na itinakda ni Allah) at sumusunod kung ano ang 
nasa Aklat ni Allah." 

Si Propeta Yusuf (Hosep) ay nagsabi sa kanyang mga kapatid: 

iSa araw na ito, walang sisi ang ibubunton sa inyo, patawarin nawa 
kayo ni Allah, at Siya ang Pinakamaawain sa mga nagpapamalas ng 
habag!^ (Qur'an 12: 92) 



338 Huwag Malungkot 

Nang ang Sugo ni Allah (saws) ay matagumpay na nagbalik sa 
Makkah, nakita niya ang mukha nang mga nanakit sa kanya, 
nagpalayas sa kanya, at nagtaguyod ng digmaan sa kanya mula sa 
mga hindi nananampalataya ng Quraysh. Kanyang ipinahayag sa 
kanila: "Magsihayo kayo dahil sa kayo ay malaya na." 

Siya ay nagsabi sa isa pang hadith: 

"Ang malakas ay hindi siya na malakas sa labanan. Katotohanan, 
ang malakas ay siya na nagtitimpi ng kanyang sarili kung siya ay 
nagagalit." 

Isang makata ang nagsabi: 

Hung ikaw au nasa Upon na mavagmahal na too, 

Pakitunguhan mo sila na man kaiamiutan (na tulad) 

ng nagmamakal na kamag-anak, 

sAt huwag mong tawagin ang tao na magsutit 

ng lahat ng kanilang vagkakamati, 

Upang hindi fka) manatiii na watang 

kasama sa itfong vuong iunau. 

Ang ilan ay nagsabi na sa Injeel (Ebanghelyo) ay nasusulat: 

"Patawarin ng pitong beses ang gumawa sa iyo ng minsang 
kamalian." 

Ito ay nangangahulugan na kung ang sinuman ay gumawa sa 
iyo ng kamalian ng isang beses, ulitin mo ang iyong pagpapatawad sa 
kanya ng pitong beses upang iyong mapanatili ang iyong relihiyon na 
ligtas at ang iyong puso ay malinis. Ang pagnanais na 
makapaghiganti ay makababawas lamang sa iyong nerbiyos 
(pandama), pagtulog, katatagan, at kapayapaan, habang wala ka 
namang nakukuha mula sa iba. 



Huwag Malungkot 339 

^Datapuwa't sinumang magpatawad at makipagkasundo, ang 
kanyang gantimpala ay mula kay Allah.)* (Qur'an 42: 40) 

Ang mga Indiano ay nagsabi sa isa sa kanilang mga salawikain: 

"Ang isa na nakakapangibabaw sa kanyang sarili ay higit na 
matapang kaysa sa isa na nakalulupig sa isang lungsod." 

^Katotohanan, ang kaluluwa [ng tao, o ang katawang tao] ay 
nahihilig sa masama...^ (Qur'an 12: 53) 

Pangalagaan ang iyong panlabas 
gayundin ang iyong panloob 

Ang isang tao na may dalisay na kaluluwa ay nangangalaga 
tungkol sa pagsusuot ng malinis na damit. Ang ilang matatalinong 
tao ay nagsabi pa ng ganito: 

"Kung ang kasuutan ng sinuman ay naging marumi, ang kanyang 
kaluluwa ay susunod sa kasuutan." 

Ang ugat ng pagkayamot sa maraming tao ay pagiging hindi 
malinis o organisado o maaga; para sa iba, ito ay ang kawalan ng 
kalinisan (o masamang pangangalaga sa kalusugan), maruruming 
damit, o isang nanggigitatang hitsura. 

Ang sandaigdigan ay batay sa kaangkupan (o tamang 
kalagayan). Sa katotohanan, upang tunay na maunawaan ang lalim at 
karunungan ng ating relihiyon, ang sinuman ay marapat na 
magpahalaga na ito ay dumating upang ayusin ang ating buhay sa 
parehong maliliit at malalaking bagay Ang lahat-lahat kay Allah ay 
ayon sa isang sukat. Si Tirmidhi ay nagsalaysay ng sumusunod na 
hadith: 

"Katotohanang si Allah ay marilag at naiibigan Niya ang 
kagandahan." 



340 Huwag Malungkot 

Si Imam Bukhari ay nagsalaysay ng sumusunod na hadith sa 
kanyang Saheeh: 

"Ito ay isang katampatan (o pangangailangan) sa isang Muslim na 
maligo minsan man lamang sa isang araw sa loob ng pito (isang 
Unggo). Dito ay kanyang hinuhugasan ang kanyang ulo at kanyang 
katawan." 

Ito ang pinakamababa na maaring asahan. Ang ilan sa ating 
mga nanga-unang henerasyon ay nagsasagawa ng paliligo minsan sa 
isang araw, na gaya nang ipinarating sa atin tungkol kay Uthmaan ibn 
Affaan (nawa'y kalugdan siya ni Allah). 

^Ito ay isang [bukal para sa] malamig na pampaligo at inumin.^ 

(Qur'an 38: 42) 

Ang pagpapatubo ng balbas, ang pagputol o paggupit sa 
bigote, ang pagputol sa mga kuko, ang pagsesepilyo ng ngipin, ang 
paggamit ng pabango, ang paglalaba ng kasuutan, at ang 
pangkalahatang pangangalaga sa panlabas na anyo, - ang lahat ng ito 
ay mga gawa na likas (panloob na pansarili) sa tao. Ang pagsasagawa 
ng mga ganitong gawa ng kalusugan o kalinisan ay nagbibigay ng 
kaginhawahan at kabutihan sa sinuman. Iminumungkahi rin na 
magsuot ng puti, sapagkat ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Magsuot ngputi at gamitin ito bilang isang pangbalabal sa inyong 
patay" 

Marapat mong ayusin ang iyong mga pakikipagtipan (o 
takdang pakikipagkita) sa isang maliit na listahan o librito, na 
nagbabahagi ng panahon na bumasa, sumamba, mag-ehersisyo, at 
marami pang iba. 

iSa. bawat pangyayari [pag-uutos] ay mayroong [nakatakdang] 
kapasyahan [mula kay Allah]> (Qur'an 13: 38) 



Huwag Malungkot 341 

(|At walang anumang bagay, maliban na ang kanyang panustos [o 
kinalalagyan] ay nasa Aming [Karunungan]. At hindi Namin 
ipinanaog ito maliban na ayon sa isang batid [o natatakdaang] sukat.^ 

(Qur'an 15: 21) 

Sa aklatan ng kongreso ay nakasabit ang isang malaking paskil 
at nakasulat doon ang mga salitang, "Ang Sandaigdigan ay Batay sa 
Kaayusan." Ito ay totoo, sapagkat ang maka-Diyos na ipinahayag na 
Relihiyon ay nananawagan sa kaayusan, organisasyon, at 
pagkakasundo ng gawa o aksyon. 

Si Allah ay nagbigay-alam sa atin na ang mga pangyayari sa 
sandaigdigan ay hindi batay sa laro at kahangalan, datapuwa't ito ay 
maka-Diyos na pagtatakda, pag-uutos, sukat, at organisasyon. 

C\ng araw at buwan ay [gumagalaw o umiinog] nang buong 
katumpakan [sa kanyang pirming oras at sukat].^ (Qur'an 55: 5) 

^Hindi pinahihintulutan na maabot ng araw ang buwan, gayundin 
ang gabi na malampasan ang maghapon. Sila ay kapwa lumalangoy 
[nakalutang] sa kanilang orbito [landas].^ 1 (Qur'an 36: 40) 

^At ang buwan; Aming itinakda para sa kanya ang iba't ibang 
[bahagdan] ng hugis [lagay o anyo], hanggang sa ito ay magbalik [na 
namamanaag] na katulad ng tuyot na tangkay ng palmera [datiles].^ 

(Qur'an 36: 39) 

«|At Aming itinalaga ang gabi at araw [maghapon] bilang dalawang 
tanda [ng Aming Kapangyarihan], Aming pinawi ang tanda ng gabi 
[ang buwan], at Aming ginawa ang tanda ng maghapon [ang araw] na 
maging lantad, upang kayo ay magsihanap ng kasaganaan ng inyong 
Panginoon, at upang inyong maalaman ang bilang ng mga taon at ang 
pagtutuos [ng mga buwan at mga araw (maghapon)]. Ang lahat ng 
bagay ay Aming ipinaliwanag nang masusi.^ (Qur'an 17: 12) 



342 Huwag Malungkot 

iAming Panginoon! Hindi Ninyo nilikha ang [lahat] ng ito ng walang 
layunin, luwalhatiin Kayo$ (Qur'an 3: 191) 

^Hindi Namin nilikha ang kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa 
pagitan nito bilang [isa lamang] paglalaro. Kung Kami ay nagnais na 
magpalipas lamang ng oras [alalaong baga, tulad ng asawa o anak], 
ay walang pagsala na makakamtan Namin ang mga ito mula sa 
pinakamalalapit sa Amin, kung Kami ay may layunin na gawin [ang 
gayong bagay]!> (Qur'an 21: 16-17) 

iAX ipagbadya [O' Muhammad]: 'Magsigawa kayo! '> (Qur 'an 9: 105) 

Kung ang isang pasyente na may karamdaman sa pag-iisip ay 
dadalhin sa mga paham ng Gresya para sa lunas, kanilang pipilitin 
siya na magtrabaho sa pagsasaka at sa halamanan. Maigsing panahon 
lamang ang kailangang palipasin at siya ay magbabalik na sa 
kalusugan. 

Ang mga nagtitinda (o magtitingi) na nagtatrabaho sa kanilang 
mga kamay, bilang isang pangkat, ay higit na masaya, mapagwalang- 
bahala, at mahinahon kaysa sa iba. Kung iyong pagmamasdan ang 
mga manggagawa, iyong mapupuna ang lakas ng (kanilang) katawan 
at kapayapaan ng isipan. Ang mga ito ay parehong naging bunga ng 
kasiyahan na nanggagaling sa paggalaw, pag-eehersisyo, at paggawa. 

4At ako ay humahanap ng pagpapakalinga sa Inyo [Allah] mula sa 
kawalang-kakayahan at katamaran.^ 



Humanap ng pagkalinga kay Allah 

Allah: ang Pinakadakila at Pinakamaluwalhating pangalan. 
Kung pagbabalikan ang ugat ng salita, ating matututuhan ang 
espesyal na kahulugan nito. Ang iba ay nagsasabi na ang pangalang 
Allah ay nagmula sa (salitang) ugat na A-La-Ha. Ito ay 



Huwag Malungkot 343 

nangangahulugan bilang isa na minamahal ng puso ng mga tao, na 
nakakatagpo (sa Kanya) ng kapayapaan, na naliligayahan sa gayon, 
na binabalingan, at tinatanggap bilang kanilang Diyos. Gayundin, 
tunay na imposible para sa puso na makatagpo ng kapayapaan o 
ginhawa sa iba maliban pa sa Kanya. Sa ganitong dahilan, si 
Faatimah (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay nagturo sa kanyang 
anak na babae ng panalangin ng isa na nasa kalumbayan: 

"Allah, Allah, aking Panginoon, ako ay hindi nag-aakibat ng 
anumang katambal sa Kanya." 

^Ipahayag: 'Si Allah [ang nagpapanaog nito].' At hayaan sila na 
maglaro sa kanilang walang saysay na pag-uusapan.^ (Qur 'an 6: 91) 

iAt Siya ay Hindi Matututulan, ang higit na Mataas sa Kanyang mga 
alipin..> (Qur 'an 6: 18) 

iSi Allah ang Pinakamapagbigay [Pinakamabuti] sa Kanyang mga 
alipin> (Qur 'an 42: 19) 

^Hindi sila nagbigay nang makatuwirang pagtuturing kay Allah na 
nalalaan sa Kanya. Sa Araw ng Muling Pagkabuhay, ang buong 
kalupaan ay isang dakot lamang ng Kanyang Kamay, at ang 
kalangitan ay gugulong sa Kanyang kanang Kamay. Luwalhatiin 
Siya! Higit Siyang mataas sa lahat ng mga itinatambal nila sa 
Kanya! ^ (Qur 'an 39: 67) 

iAt [gunitain] ang Araw na Aming babalunbunin ang kalangitan na 
tulad ng papel na nakabalunbon para sa mga aklat...^ 1 (Qur 'an 21: 104) 

^Katotohanang si Allah ang nagtatangan sa kalangitan at kalupaan, 
kung hindi, ang mga ito ay hindi makapagpapatuloy [na makapanatili 
sa kanilang kinalalagyan].^ 1 (Qur 'an 35: 41) 



y 



344 Huwag Malungkot 

Inilalagay ko ang aking ganap 
na pagtitiwala sa Kanya 

Ang palagiang pagbaling kay Allah, ang paglalagay ng 
pagtitiwala ng sinuman sa Kanya, at ang maging nasisiyahan sa 
Kanyang pangangalaga at proteksiyon, - ang mga ito ang 
pinakamahahalagang dahilan na naghahatid ng kaligayahan sa 
nananampalataya. 

CKayo baga ay nakakaalam sa sinuman na katulad Niya? [Di nga 
kasi, walang sinuman ang katulad o katapat Niya o maaaring 
maiwangki sa Kanya at wala Siyang katambal; 'Walang sinuman ang 
makakatulad Niya, at Siya ang Ganap na Nakakarinig, ang Ganap na 
Nakamamasid'].^ (Qur'an 19: 65) 

^Katotohanang ang aking Wali [Tagapangalaga, Tagapagtaguyod at 
Tagapagtangkilik] ay si Allah, na nagpahayag ng Aklat [ang Qur'an], 
at Siya ang nangangalaga [nagtataguyod at tumutulong] sa 
matutuwid> (Qur'an 7: 196) 

^Walang alinlangan! Sa mga Auliya [Kapanalig] ni Allah, walang 
pangangamba ang sasapit sa kanila, gayundin, sila ay hindi 
malulumbay> (Qur'an 10: 62) 

Sila ay nagkasundo sa tatlong puntos 

Matapos na magbabad ako sa mga aklat na tumatalakay sa 
pagkabalisa at mga sakit ng isipan, aking natagpuan na ang mga 
pantas na Muslim ay nagkakasundo sa tatlong pundamental para sa 
sinumang naghahanap ng lunas: 

1. Siya ay marapat na may malapit na kaugnayan kay Allah, sa 
pamamagitan ng pagsamba sa Kanya, na maging masunurin sa 



Huwag Malungkot 345 

Kanya, at bumabaling sa Kanya kung nasa kahirapan o nasa 
ginhawa. At ito ang pinakamahalagang isyu o usapin sa 
pananampalataya: 

feaya't [tanging] sambahin lamang Siya at maging matiyaga sa 
pagsamba sa Kanya. Kayo baga ay nakakaalam sa sinuman na 
katulad Niya? [Di nga kasi, walang sinuman ang katulad o katapat 
Niya o maaaring maiwangki sa Kanya at wala Siyang katambal; 
'Walang sinuman ang makakatulad Niya, at Siya ang Ganap na 
Nakakarinig, ang Ganap na Nakamamasid'].^ (Qur'an 19: 65) 

2. Siya ay marapat na magpinid sa mga usapin ng nakaraan. Ang mga 
kabanata ng nakaraan, na kung aalalahanin ay nakapagdaragdag 
lamang ng kirot, ito ay marapat na kalimutan at burahin sa isipan. 
Samakatuwid, isang bagong buhay para sa isang bagong araw! 

3. Marapat niyang pabayaan na nag-iisa ang hinaharap. Ang 
anumang mangyayari pa lamang ay mula sa mundo ng nalilingid. 
Samakatuwid, ito ay marapat na pabayaang mag-isa hanggang sa ito 
ay sumapit. Higit pang tangi rito, siya ay marapat na umiwas na 
maging abala sa mga prediksyon (hula o sapantaha), mga inaasahan, 
at mga pag-aatubili. Ang buhay ay marapat na ipamuhay sa loob ng 
mga hangganan ng ngayon: 

Si Ali (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay nagsabi: 

"Mag-ingat sa pagkakaroon ng mahabang ekspektasyon (o 
pagiging umaasa) [sa mundong ito], sapagkat katotohanang ito ay 
nakagagawa sa kanya na malimutan (ang kanyang tunay na 
layunin)." 

iAt sila ay nag-akala na sila ay hindi magbabalik sa Amin$ 

(Qur'an 28: 39) 

Mag-ingat sa paniniwala sa mga pamahiin at mga tsismis: 



346 Huwag Malungkot 

^Sila ay nag-aakala na ang bawat panambitan ay laban sa kanila.^ 

(Qur'an 63: 4) 

May alam akong mga tao na sa maraming taon ay patuloy na 
naghihintay ng mga prediksyon (hula o sapantaha) ng disaster at 
kalamidad na mangyayari, mga hula na hanggang sa ngayon ay hindi 
pa natutupad. Sila ay naglalagay ng takot sa kanilang sariling puso at 
sa puso ng iba (Gaano kaperpekto si Allah!). Ang pagkakaroon ng 
gayong buhay ay kalunus-lunos at kahapis-hapis. Ang halimbawa ng 
gayong mga tao ay yaong pinahirapang bilanggo sa Tsina, na ang 
mga bumihag sa kanya ay naglagay sa kanya sa ilalim ng gripo, na 
nagpapatulo rito ng isang patak ng tubig sa bawat minuto. Ang 
bilanggo ay salat sa pag-asa na naghihintay sa bawat patak hanggang 
sa siya ay mawalan ng bait. Si Allah ay naglarawan sa mga tao ng 
apoy sa mga sumusunod na talata: 

^Sasakanila ang Apoy ng Impiyerno; [ang ganap na kamatayan] ay 
hindi itinakda sa kanila upang sila ay mamatay [alalaong baga, kahit 
na sila ay pinaparusahan, sila ay hindi mamamatay], gayundin, ang 
kaparusahan sa kanila ay hindi magbabawa.^ (Qur'an 35: 36) 

«|Dito, siya ay hindi mamamatay [upang maginhawahan], at hindi rin 
mabubuhay [sa mabuting kalagayan].^ (Qur'an 87: 13) 

^At sa bawat sandali na ang kanilang balat ay malimit na nalilitson 
nang ganap, ito ay Aming papalitan ng bago at sariwang balat upang 
kanilang matikman ang kaparusahan.^ (Qur'an 4: 56) 



Ang mating gawa ng mapaglabag 

"Sa paghatol ang aming kasasapitan sa Araw ng Pagtitipon, 
At sa harapan ni Allah ay titipunin ang lahat ng mga kaaway.' 



Huwag Malungkot 34 7 

Ang sapat na katarungan at pagganti para sa nananampalataya 
ay yaong naghihintay siya sa araw na si Allah ay magtitipon sa 
pinaka-una at sa pinakahuli (sa Kanyang mga nilikha). Ang hukom 
sa araw na yaon ay si Allah at ang mga saksi ay ang mga anghel: 

^At itatatag Namin ang timbangan ng katarungan sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay, kaya't walang sinuman ang tuturingan ng kawalang- 
katarungan sa lahat ng bagay At kung mayroon mang [gawa] na 
katulad ng bigat ng isang buto ng mustasa, ito ay Aming itatambad. 
At Kami ay Sapat na bilang Tagapagsulit.^ (Qur'an 21: 47) 

Si Khosrau at ang matandang babae 

Si Buzjamhar, ang paham na tao ng Persia, ay nagsalaysay ng 
kuwento ni Khosrau, ang hari at ang matandang babae. Ang huli ay 
nagmamay-ari ng isang manok at isang maliit na bahay-kubo na 
nakatayo sa isang maliit na piraso ng lupa na kapitbahay ng palasyo 
ni Khosrau. Isang araw, kinakailangan niyang maglakbay sa ibang 
nayon, at bago siya (ang matandang babae) ay umalis, siya ay 
nagdasal, "O' Panginoon, ipinagkakatiwala ko ang aking manok sa 
Inyo!" Sa panahon na siya ay wala, si Khosrau ay kumamkam ng 
kanyang nag-iisang ari-arian upang mapalawak niya ang halamanan 
ng kanyang palasyo. Ang kanyang sandatahan ay kumatay sa manok 
at nagwasak sa kanyang bahay-kubo. Nang siya ay magbalik at 
matuklasan ang kahapis-hapis na gawa, itinuon niya ang kanyang 
paningin sa langit at nagsabi, "O' Panginoon, ako ay wala rito at 
nasaaan Kayo?" At matapos, si Allah ay nagkaloob ng paghihiganti 
para sa kanya. Dito ay nangyari na ang anak na lalaki ni Khosrau ay 
sumalakay sa kanyang ama na may dalang kutsilyo at siya ay 
kanyang pinatay. 

^Hindi baga si Allah ay Sapat na para sa Kanyang alipin? At sila ay 
nagtangka na takutin kayo sa pamamagitan ng [mga diyus-diyosan 



348 Huwag Malungkot 

na kanilang sinasamba] maliban pa sa Kanya! At sinumang pabayaan 
ni Allah na maligaw, sa kanya ay walang makakapamatnubay.j* 

(Qur'an 39: 36) 

Tayo bang lahat ay katulad ng higit na karapat-dapat na mga 
anak ni Adan, na nagsabi sa kaniyang kapatid: 

^Kung iyong iunat ang kamay mo laban sa akin upang ako ay 
patayin, hindi ko kailanman iuunat ang aking kamay laban sa iyo 
upang ikaw ay patayin...^ (Qur'an 5: 28) 

Ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Maging alipin ni Allah, ang pinaslang, at hindi ang alipin ni Allah, 
ang mamamatay-tao." 

Ang Muslim ay may misyon at mensahe na higit na mahalaga 
kaysa sa paghihiganti, masamang hangarin, at pagkamuhi. 

Ang kapansanan (balakid) sa isang bahagi ay 
maaaring mapunuan (o mabayaran) sa 
pamamagitan ng kahusayan sa ibang bahagi 

CHuwag ninyong isaalang-alang na ito ay masamang bagay sa inyo. 
Hindi, ito ay mabuti sa inyo.jJ (Qur'an 24: 11) 

Ang karamihan sa mga tao na nagugunita pa sa ngayon dahil 
sa kanilang kadakilaan ay nangailangan na kanilang malampasan ang 
maraming balakid o sagwil sa kanilang landas: ang kanilang 
pagtitiyaga ay may kaugnayan sa katigasan ng ulo. Sila ay nakadama 
ng kahinaan sa isang kakayahan o bahagi na nangangailangan ng 
kabayaran sa iba. Ang maraming pantas ng Islam ay aktuwal na mga 
pinalayang alipin, katulad nina 'Ataa, Sa'eed ibn Jubayr, Qatada, 
Bukhari, Tirmidhi, at Abu Hanifah. 



Huwag Malungkot 349 

Ang maraming Islamikong pantas, na ang kalawakan ng 
kanilang karunungan ay katulad ng karagatan, ay dinapuan ng 
pagkabulag, - si Ibn Abbaas (nawa'y kalugdan siya ni Allah), si 
Qatada, si Ibn Umm Maktoom (nawa'y kalugdan sila ni Allah), sina 
Al-A'amash at Yazeed ibn Haroon, upang banggitin lamang ang ilan. 

Ang mga pantas na magkasabay sa panahon, sina Shaykh 
Muhammad Ibraheem Aal-Shaykh, Shaykh Abdullah ibn Humayd, 
at Shaykh Ibn Baaz ay mga bulag na lahat. 

Ang maraming dakilang pantas ay mayroong sagabal (o 
kapansanan) sa isang bahagi o iba pa. Ang ilan ay bulag, ang iba ay 
bingi, at ang iba pa ay walang bisig, at marami pang iba. 
Gayunpaman, sa kabila ng kanilang kapansanan, kanilang 
naimpluwensiyahan ang mga henerasyon na sumunod sa kanila, 
at nakagawa sila na makapag-ambag (ng karunungan) sa 
sangkatauhan. 

^At ipagkakaloob Niya sa inyo ang isang Liwanag na inyong 
malalakaran [nang matuwid]...^ (Qur'an 57: 28) 

Ang diploma mula sa isang karangal-rangal na pamantasan ay 
hindi ang lahat-lahat. Huwag panghinaan ng loob o mawalan ng pag- 
asa kung hindi mo nagawang makapagtamo ng antas (o katibayan) sa 
isang pamantasan. Kahit na wala kang diploma sa iyong kamay, 
maaari ka pa ring magningning at makapag-ambag nang marami sa 
sangkatauhan. Maraming bantog at dakilang tao ang walang 
natamong katibayan (o titulo ng pag-aaral). Nagawa nila ang 
kanilang landas sa buhay at nalampasan ang hindi 
mapapangibabawang balakid sa pamamagitan ng bakal na 
pagnanais at matibay na determinasyon (pagpupunyagi). Kung 
pag-uusapan ang mga pangkasalukuyang Islamikong pantas, 
maraming tanyag sa kanila ang walang titulo ng pag-aaral o natapos 
(na antas). Sina Shaykh Ibn Baaz, Malik ibn Nabi, Al-Aqqad, At- 



350 Huwag Malungkot 

Tantawi, Abi-Zahrah, Al-Mawdoodi, An-Nadawi, silang lahat ang 
sasagi sa isipan bilang mga halimbawa, gayunman, sila ay marami 
pa. 

Sa isang banda, mayroong libu-libong tao ang nagtataglay ng 
titulo ng Ph.D. (Doctor of Philosophy o Doktor ng Pilosopya) sa 
Islamikong mundo ang nananatiling tago o nakukubli at walang 
naging kintal sa lipunan. 

^Dcaw ba [O' Muhammad] ay makakatagpo kahit na isa man 
[lamang] sa kanila, o di kaya ay makakarinig ng kahit na isang 
bulong [man lamang] sa kanila?)* (Qur'an 19: 98) 

Mayroon kang malaking kayamanan sa iyong (sarili) kung 
ikaw ang tipo (ng tao) na nasisiyahan sa anumang sitwasyon o 
kalagayan. Ang Propeta (saws) ay nagsabi sa isang mapapanaligang 
hadith: 

"Maging kuntento sa anumang bahagi na ipinagkaloob sa iyo ni 
Allah, at ikaw ay magiging pinakamayaman sa mga tao." 

Maging kuntento sa iyong pamilya, sa iyong kinikita, sa iyong 
sasakyan, at sa iyong trabaho. Kung ikaw ay kuntento sa lahat ng 
mga ito, kung gayon, ikaw ay nakatagpo ng kaligayahan at 
kapayapaan. At sa iba pang mapapanaligang hadith, ang Propeta 
(saws) ay nagsabi: "Ang kayamanan ay ang kayamanan ng 
kaluluwa." 

Siya (saws) ay nagsabi rin: 

"O' Allah, gawin Ninyong ang kanyang kayamanan ay nasa kanyang 
puso." 

Isang tao ang nagsalaysay na minsan ay sumakay siya sa isang 
taksi sa erport (paliparan) at nagsabi sa drayber na ihatid siya sa 
lungsod. Siya ay nagsabi, "Aking napansin na ang drayber ay masaya 
at palabiro (o nakatutuwa). Siya ay patuloy na nagpupuri kay Allah, 



Huwag Malungkot 351 

nagpapasalamat sa Kanya, at nag-aala-ala sa Kanya. Tinanong ko 
siya tungkol sa kanyang pamilya at kanyang sinabi na siya ang 
tumutustos sa dalawang pamilya. Samantala, ang kanyang buwanang 
suweldo ay maliit na halaga na 800 riyal, at (dahil dito) siya at ang 
kanyang pamilya ay kinakailangang manirahan sa isang lumang 
gusali. Gayunpaman, ang kanyang isip ay nasa kapayapaan sapagkat 
siya ay mapagpasalamat sa kung anuman ang ibinahagi ni Allah sa 
kanya." 

Ang tagapagsalaysay ay nagpatuloy na nagkuwento, "Ako ay 
nakadama ng pagkamangha nang aking ihambing ang taong ito sa iba 
na namumuhay ng buhay ng kasaganaan, - na may salapi, 
mamahaling sasakyan, at malalaking mansiyon. Sa kabila ng gayong 
kariwasaan, sila ay namumuhay ng malungkot na buhay, at sa (aking) 
pagmumuni-muni, aking napagtanto na ang kaligayahan ay wala sa 
kayamanan." 

Kilala ko ang isang negosyante na mayroong daan-daang 
milyon (na salapi) at maraming mansiyon. Siya ay miserable 
(kulang-palad) sa kanyang pakikipag-ugnayan, na lagi nang 
bumubula sa galit at lagi nang naninimdim sa kalagayan ng 
pagkalumbay. Siya ay namatay na estranghero (o malayo) sa 
kanyang pamilya, at siya ay nagdaan sa lahat ng ganitong 
kalungkutan sapagkat siya ay hindi nasisiyahan sa anumang 
ipinagkaloob sa kanya ni Allah. 

^Sa lahat ng kanyang naisin, - Ako ay marapat pang magbigay nang 
higit. Hindi! Katotohanang nanatili siyang matigas ang ulo na 
sumasalungat sa Aming Ayat [mga aral, talata, katibayan, tanda, 
atbp.]> (Qur'an 74: 15-16) 

Maraming dantaon na ang nakaraan, sa Arabia, ang sinuman 
ay makakatagpo ng kapayapaan sa kanyang pag-iisa sa disyerto. Sa 
disyerto, na malayo sa mga pagkilos ng tao, isang makata ang 
nagsabi: 



352 Huwag Malungkot 

cAna unqol na asonq Mo, napaunlad m ana paqkakaqusto ico rito, 

oAt matapos cm akinq nariniq ana tiniq nq isanq tao at haws am 

au (umipaa na palauo (mula sa paqkaausta sa qanito). 

Si Sufyan Ath-Thawri ay nagsabi: 

"Ninanais ko na ako ay nasa isang kubling lambak na walang 
sinuman ang nakakakilala sa akin." 

Ang Propeta (saws) ay nagsabi sa isang hadith: 

"Ang panahon ay malapit na kung ang pinakamainam na 
kayamanan ng isang Muslim ay ang tupa, na siya ay sumusunod sa 
mga lugar ng ulan at sa mga landas ng kabundukan; siya ay 
tumatakas na taglay ang kanyang relihiyon mula sa mgapagsubok. " 

Sa mga panahon ng paghihirap (alalaong baga, ang 
paglalabanan ng mga Muslim sa kanilang lipon), ang pinakaligtas na 
pagpipilian ng isang Muslim ay yaong tumakbong palayo sa kanila. 
Nang si Uthman ay pamaling pinaslang, sina Ibn Umar, Usaamah ibn 
Zayd at Muhammad ibn Muslimah ay nanatiling malayo sa mga 
sumunod na pagsubok, nawa'y kalugdan silang lahat ni Allah. 

Alam ko ang mga tao na dinapuan ng kahirapan, kalungkutan, 
at kalumbayan. Sa kaso ng bawat isa sa kanila, ang sanhi ng kanilang 
pagkasira ay yaong sila ay malayo kay Allah. Iyong matatagpuan na 
ang isa sa kanila ay mayaman, maginhawa, at nasa kalagayan ng 
mabuting kalusugan, na nagmula kay Allah. Datapuwa't gayunman, 
siya ay tumalikod sa pagsunod kay Allah. Siya ay pabaya sa kanyang 
pagsasagawa ng pagdarasal at siya ay nagsimulang gumawa ng 
malalaking kasalanan. Kaya't si Allah, ang Pinakamakapangyarihan, 
ay kumuha ng kanyang kalusugan at kayamanan at pinalitan ang mga 
ito ng kahirapan ng paghihikahos, pagkabalisa, at pagkabagabag. 
Siya ay nagdanas ng kahirapan sa ibabaw ng ibang kahirapan, mula 
sa mababang puntos hanggang sa puntos na high pang mababa. 



Huwag Malungkot 353 

iAt sinumang sumuway sa Aking Paala-ala [alalaong baga, hindi 
naniniwala sa Qur'an at hindi sumusunod sa mga pag-uutos nito], 
katotohanang sasakanya ang buhay ng kahirapan...^ (Qur'an 20: 124) 

^Ito'y sa dabilang hindi babaguhin ni Allah ang pabor [o biyaya] na 
Kanyang ipinagkaloob sa isang [Upon] ng mga tao hangga't hindi 
nila binabago kung ano ang nasa kalooban nila.^ (Qur'an 8: 53) 

iAt anumang kamalasan ang sumapit sa inyo; ito ay dahilan sa 
anumang kinita ng inyong mga kamay, at [sa maraming kasalanan], 
Siya ay labis na nagpapatawad.^ (Qur'an 42: 30) 

iAt kung sila [na hindi mga Muslim] ay sumampalataya kay Allah at 
namalagi lamang sa Tuwid na Landas [Islam], katotohanang Kami ay 
magkakaloob sa kanila nang saganang ulan.^ (Qur'an 72: 16) 

Kung aking makakaya na makapagsagawa ng himala, aking 
aalisin sa iyo ang iyong mga suliranin at pagdurusa; gayunman, dahil 
wala akong kakayahan sa ganoon, aking pupunan ito sa pagbibigay 
sa iyo ng pangkalusugang tagubilin na ibinigay ng mga pantas ng 
Islam. Ito ay yaong sumamba sa Manlilikha (na hindi nag-aakibat ng 
anumang katambal sa Kanya sa pagsamba), ang maging kuntento sa 
iyong ikinabubuhay (o panustos), ang maging katamtaman (o 
mapagtimpi), at ang pagbabawas sa antas ng iyong mga inaasam sa 
buhay na ito. 

Ang bantog na Amerikanong sikolohiko na si William James 
ay nagsabi ng mga ganitong salita na nakatutop ng aking atensyon: 

"Tayo, ang sangkatauhan, ay lumilimlim sa hindi natin angkin, at 
tayo ay hindi nagpapasalamat sa Diyos sa kung anuman ang ating 
pag-aari. Tayo ay lagi nang nananahan (tungkol) sa trahedya 
(kalunus-lunos o nakapanglulumo) at sa madilim na bahagi ng 
ating buhay, at tayo ay hindi tumitingin sa mas maningning na 
bahagi ng ating pagkatao. Ikinalulungkot natin kung ano ang 



354 Huwag Malungkot 

kulang sa ating buhay at tayo ay hindi masaya kung ano ang 
mayroon (sa atin)." 

^Kung kayo ay may utang na loob ng pasasalamat [sa pamamagitan 
ng pagtanggap sa Pananalig at pagsamba lamang kay Allah], kayo ay 
higit Kong pagkakalooban [ng Aking mga Biyaya].„> (Qur'an 14: 7) 

Ang Sugo ni Allah (saws) ay nanalangin: 

"At ako ay nagpapakalinga kay Allah (laban) sa isang kaluluwa na 
hindi nabubusog." 

Kung ang pangunahing pagtutuunan ng sinuman ay ang 
Kabilang Buhay, si Allah ay gagawa na maging mainam ang mga 
bagay sa kanya, at gagawin (Niya) na ang kasaganaan ay manahan sa 
kanyang puso. Ang mundo ay paparito sa kanya sa kabila ng kanyang 
pag-ayaw. At kung ang pangunahing pagtutuunan ng sinuman ay ang 
mundong ito, si Allah ay magkakalat ng kanyang buhay-buhay (o 
mga pangyayari) at maglalagay ng paghihikahos sa pagitan ng 
kanyang mga mata; gayundin, ang mundo ay hindi sasapit sa kanya, 
maliban kung ano ang nakasulat sa kanya. 

iAt kung sila ay iyong tatanungin kung sino ang lumikha ng mga 
kalangitan at kalupaan at namamahala sa [pagpapainog] ng araw at 
buwan, katiyakang sila ay magsasabi: 'Si Allah! ' Kung gayon, paano 
silang napaligaw [sa katotohanan, sa pagiging mapagsamba sa mga 
diyus-diyosan at kawalan ng pananampalataya]> (Qur'an 29: 61) 

Hang mga salita tungkol sa hangal 

Sa isang babasahin na Ar-Risaalah, natagpuan ko ang isang 
kasiya-siyang artikulo (o sulatin) tungkol sa Komunismo na sinulat 
ni Zayyaat. Ang mga Ruso ay nagpadala ng sasakyang 
pagkalawakan sa labas ng himpapawid at matapos na ito ay 



Huwag Malungkot 355 

magbalik, ang isa sa kanilang astronoyt ay nasipi sa Pravda na 

nagsabi: 

"Kami ay pumaitaas sa alapaap (langit) at hindi kami nakatagpo 
ng diyos doon, walang paraiso, walang impiyerno, at walang mga 
anghel." 

Bilang tugon, si Zayyaat ay sumulat: 

"Tunay na ikaw ay kamangha-mangha, O' mga pulang hangal. 
Iniisip mo ba na iyong makikita si Allah sa Kanyang Trono sa 
kalawakan? Ikaw ba ay mayroong kapangahasan na isipin na 
iyong makikita ang mga dalaga ng Paraiso na naglalakad sa 
paligid-ligid na (nakasuot) ng sutla? O iyo bang maririnig ang 
lagaslas ng Al-Kawthar (isang ilog sa Paraiso)? O iyong 
maaamoy ang alingasaw niyaong pinarurusahan sa Apoy? Kung 
ikaw ay tunay na nag-iisip ng ganito, kung gayon, ang iyong 
pagkalugi at pagkabigo ay bukas sa lahat upang makita. Ang lahat 
nang maaari kong isipin upang ipaliwanag ang iyong maling 
patnubay, paggala-gala, at kahangalan ay ang komunismo at 
ateismo (hindi paniniwala na mayroong Diyos) sa iyong ulo. Ang 
komunismo ay isang araw na walang bukas, isang lupa na walang 
langit, paggawa na walang katapusan, at patuloy na mabigat na 
pagtatrabaho na walang bunga..." 

^O' ikaw ba ay nag-aakala na ang karamihan sa kanila ay nakakarinig 
at nakakaunawa? Sila ay katulad lamang ng mga hay op [bakahan]; 
datapuwa't sila ay higit na napaligaw sa Landas [alalaong baga, sila 
ay higit pang masahol kaysa sa mga hayop].^ (Qur'an 25: 44) 

^Sila ay may puso na hindi nakakaunawa, sila ay may mga mata na 
hindi nakakakita, at sila ay may mga tainga na hindi nakakarinig [ng 
Katotohanan].^ (Qur'an 7: 179) 

iAt kung sinuman ang bigyan ni Allah ng kahihiyan, walang 
makapagbibigay sa kanya ng karangalan.^ (Qur'an 22: 18) 



356 Huwag Malungkot 

iAng kanilang mga gawa ay katulad ng mirahe [huwad na tubigan] 
sa disyerto> (Qur'an 24: 39) 

iAng kanilang mga gawa ay tulad ng abo, na hinipan nang 
humahagupit na hangin sa araw na bumabagyo...^ (Qur'an 14: 18) 

Sa Isang Relihiyon ng mga Depekto (A Religion of Defects), si 
Al-Aqqaad ay tumuligsa laban sa komunismo at ang maling batayan 
ng ateismo: 

"Ang kaluluwa na sa panloob ay malalim ay tumatanggap sa 
tunay na Relihiyon ng Islam. At para sa kanila na ang isipan ay 
lumpo, o mayroong hamak o kutod na paningin sa mga ideya (o 
kuru-kuro), dito ay matuwid para sa kanila na maging ateista." 

iAng kanilang puso ay nasasagkaan [upang hindi makaunawa ng 
lahat ng uri ng kabutihan at tuwid na patnubay], kaya't sila ay hindi 
nakakaunawa> (Qur'an 9: 87) 

Ang ateismo ay isang pamatay na suntok sa isipan ng sinuman. 
Ito ay isang ideyang makaluma (o liblib) na tulad ng anumang 
mahihinuha (o huwad) na mundo na nagawa ng bata na mabigyang- 
kaanyuan, at ito ay isang pagkakamali na hindi malalampasan sa 
kasaysayan ng mga kamalian. Ito kung bakit, na si Allah, ang Kataas- 
taasan, ay nagwika: 

4Ano! Mayroon pa ba kayang pag-aalinlangan tungkol kay Allah, 
ang Manlilikha ng mga kalangitan at kalupaan?^ (Qur'an 14: 10) 

Si Ibn Taymiyah ay nagsabi: 

"Ang pagkakaroon ng Manlilikha ay hindi lantad na itinatanggi 
ng sinuman maliban kay Fir'aun (Paraon), at maging siya ay 
kumilala sa Kanya sa kanyang sarili. Ito kung bakit si Propeta 
Moosa (Moises) ay nagsabi: 



Huwag Malungkot 35 7 

iSiya [Moises] ay nagturing: 'Katotohanang batid mo na ang mga 
tandang ito ay ipinanaog ng wala ng iba maliban sa Panginoon ng 
kalangitan at kalupaan bilang maliwanag na mga Katibayan 
[alalaong baga, tanda ng pagiging Isa ni Allah at Kanyang 
Kapangyarihan], at katiyakang aking inaakala na ikaw, O' Fir'aun 
[Paraon] ay nakatakda sa pagkawasak [na malayo sa lahat nang 
mabuti]!'^ (Qur'an 17: 102) 

Si Fir'aun (Paraon) ay nagpahayag ng sumusunod sa kahuli- 
hulihang (sandali, nang ito ay lubha nang huli), na nagpapahayag 
kung ano ang nasa kanyang puso: 

^Siya [Paraon] ay nagsabi: 'Ako ay nananampalataya [kay Allah] na 
wala ng iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba 
maliban sa Kanya, na Siyang pinananampalatayaan ng Angkan ng 
Israel, at ako ay isa sa mga Muslim [na sumusuko sa Kalooban ni 
Allah].'> (Qur'an 10: 90)" 

Ang Pananampalataya kay Allah 
ang siyang daan sa kaligtasan 

iAt ang aking [sariling] pangyayari [kahahantungan] ay 
ipinagpapaubaya ko kay Allah.)* (Qur'an 40: 44) 

^Walang [anumang] kapahamakan ang magaganap malibang 
pahintulutan ni Allah, at kung sinuman ang sumasampalataya kay 
Allah, Siya ang mamamatnubay sa kanyang puso [sa tunay na 
pananampalataya nang may katiyakan]...^ (Qur'an 64: 11) 

Si Allah ay namamatnubay sa puso ng sinuman na kumikilala 
na ang kalamidad ay isang maka-Diyos na pag-uutos at pagtatakda. 

^Kanyang niluwagan sila sa kanilang [mabibigat] na pasanin [sa 
pang-araw-araw na pagsasagawa ng pananampalataya], at sa mga 



358 Huwag Malungkot 

tanikala [ng pananagutan] na nakaatang sa kanila [alalaong baga, ang 
mabigat na kautusan tungkol sa pagsisisi, kaparusahan o ganti, 
atbp.]> (Qur'an 7: 157) 

Ang mga tanyag na Kanluraning manunulat, - na gaya nina 
Kersey Meerson, Alexis Carlyle and Dale Carnegie, ay agarang 
umamin na ang tagapagligtas ng materyalistang kaisipan, ng 
papahinang Kanluran ay ang paniniwala kay Allah. Kanilang 
iniharap ang pananaw na ang dahilan sa likod ng nadaragdagan at 
nakakaalarmang pangyayari ng pagpapatiwakal sa Kanluran ay ang 
kawalan ng pananampalataya kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng 
mga nilalang. 

^Katotohanang sila na naliligaw sa landas ni Allah ay 
makakasumpong nang matinding kaparusahan sapagkat 
kinalimutan nila ang Araw ng Pagsusulit> (Qur'an 38: 26) 

<At sinumang magtalaga ng katambal kay Allah, ang makakatulad 
niya ay wari bang siya ay nahulog mula sa alapaap [kaitaasan], at ang 
mga ibon ay umaagaw sa kanya, o ang hangin ay nagtatapon sa 
kanya sa isang malayong lugar.^ (Qur'an 22: 31) 

Sa 1994 na edisyon ng Ash-Sharq Al-Awsat, ang isang 
panayam sa asawa ni Pangulong George Bush (ng Amerika) ay 
nailathala. Doon, siya ay umamin na siya ay nagkaroon ng higit pa sa 
isang pagtatangka na magpatiwakal. Ang isang pagtatangka ay 
ginawa sa paraan ng pagpigil o mabulunan sa paghinga, at ang isa pa 
ay ang pagmamaneho ng sasakyan patungo sa isang bangin. 

Si Quzmaan ay nasa digmaan ng Uhud, na nakikipaglaban 
para sa kapakanan ng mga Muslim. Siya ay nakipaglaban ng walang- 
gulat at maapoy. Ang mga tao ay sumigaw, "Para sa kanya ang 
walang hanggang kaligayahan ng Paraiso." Ang Propeta (saws) ay 
nagsabi: "Katotohanang siya ay mula sa mga mananahan sa apoy!" 



Huwag Malungkot 359 

— Bakit? Sapagkat nang ang kanyang mga sugat ay naging malubha, 
sa halip na maging mapagtiis, kinuha niya ang kanyang sariling 
buhay sa kanyang sariling espada. 

^Sila nga, na ang kanilang pagsisikhay ay nasayang lamang sa buhay 
sa mundong ito, habang sila ay nag-aakala na sila ay gumagawa nang 
mabuti sa kanilang mga gawa.^ (Qur'an 20: 124) 

Ang isang Muslim ay hindi tumatahak sa landas ng 
pagpapatiwakal, kahit na gaano pa katindi ang kahirapan. Ang 
dalawang yugto (o rakah) ng pagdarasal na isinagawa ng may 
kapakumbabaan at presensya ng isipan matapos na magsagawa ng 
ablusyon (paghuhugas sa sarili) ay gumagarantiya sa paglalaho ng 
pagkabagabag at pagkabalisa sa iyong buhay. 

^At sinumang sumuway sa Aking Paala-ala [alalaong baga, hindi 
naniniwala sa Qur'an at hindi sumusunod sa mga pag-uutos nito], 
katotohanang sasakanya ang buhay ng kahirapan, at siya ay 
bubuhayin Naming muli na bulag sa Araw ng Muling Pagkabuhay^ 

(Qur'an 20: BO) 

Sa Qur'an ay mayroong isang mabisa at malakas na 
katunungan para sa kanila na may maling patnubay: 

$Bakit [kaya] sila ay hindi pa sumasampalataya?^ (Qur'an 84: 20) 

Ano yaong nakagawa sa kanila na lumihis nang palayo sa 
paniniwala, habang ang mga katibayan at mga tanda ay maliwanag? 

^[Hindi magtatagal ay] ipakikita Namin sa kanila ang Aming mga 
Tanda sa buong santinakpan at sa kanilang sarili; hanggang sa ito ay 
maging maliwanag sa kanila na ito [ang Qur'an] ang katotohanang 

(Qur'an 41: 53) 

iAt sinuman ang magsuko ng kanyang sarili kay Allah, samantalang 
siya ay gumagawa ng kabutihan [tungo sa Kapakanan ni Allah ng 



360 Huwag Malungkot 

walang pagpaparangalan at ayon sa Sunnah (pamamaraan) ng Sugo 
ni Allah na si Muhammad], katotohanang siya ay nakasakmal nang 
pinakamatatag at mapagkakatiwalaang dakot [ang La ilaha ilia Allah 
(Wala ng iba pang diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba 
maliban kay Allah)]> (Qur'an 31: 22) 

Maging ang mga Hindi nananampalataya 
ay nasa magkakaibang antas 

Sa pang-ala-alang (aklat) ni George Bush na Moving Ahead, 
binanggit niya na siya ay dumalo sa libing ni Brezhnev, ang Pangulo 
ng Soviet Union. Si Bush ay nagsabi, "Aking nakita na ang libing ay 
madilim at mapanglaw; ito ay hungkag sa pananampalataya at 
espiritu." Kanyang sinabi ito dahilan sa siya ay isang Kristiyano at 
sila ay mga ateista. 

iAt inyong matatagpuan na ang may pinakamalapit na pagmamahal 
sa mga sumasampalataya [mga Muslim] ay sila na nagsasabi: 'Kami 
ay mga Kristiyano [na sumusunod sa relihiyon ng Mesiyas at sa mga 
turo ng kanyang Injil (Ebanghelyo)].'$» (Qur'an 5: 82) 

Matyagan na bagama't siya ay hindi tumpak na 
napapatnubayan, nagawa niyang mapagwari ang kanilang 
kamalian (o pagiging huwad). Kaya't ang gayong bagay ay 
naging may kaugnayan. Paanong ang mga bagay-bagay (o 
pangyayari) ay magiging naiiba kung kanya lamang nalaman ang 
Islam, ang tunay na relihiyon ni Allah! 

iAt sinuman ang maghanap ng ibang Relihiyon maliban sa Islam, ito 
ay hindi kailanman tatanggapin sa kanya, at sa Kabilang Buhay, siya 
ay isa sa mga talunan> (Qur'an 3: 85) 

Ang ganitong pangyayari ay naghatid sa aking isipan ng 
salitain ni Ibn Taymiyah. Siya ay nangusap sa isang miyembro ng 



Huwag Malungkot 361 

lihis na sektang Sufi. Ang tao ay nagsabi kay Ibn Taymiyah, "Bakit 
ganoon, na kung kami ay pumaroon sa inyo (mga tao ng Sunnah), 
ang mga himala namin ay nawawalan ng bisa at nagiging walang 
silbi? Nguni't kung kami ay pumaroon sa mga hindi 
nananampalatayang Tartar ng Mongolia, ang aming mga himala 
ay may bisa." Si Ibn Taymiyah ay nagsabi: 

"Alam mo ba kung ano ang halimbawa ng iyong sarili, ang mga 
Tartar, at para sa amin ay ano (ang gayon)? Para sa amin, kami 
ang mga puting kabayo. Kayo ay mga kabayong may batik, at ang 
mga Tartar ay maiitim (na kabayo). Kung ang may batik ay 
mapahalo sa lipon ng itim, siya ay nag-aanyo na puti. At kung ito 
ay mapahalo sa karamihan ng puti, siya ay nag-aanyo na itim. 
Ngayon, kayo ay mayroong ilang latak ng liwanag, at kung kayo 
ay makihalo sa mga tao na walang pananampalataya, ang gayong 
liwanag ay nagiging malinaw. Subalit kung kayo ay pumaroon sa 
amin, na mga tao ng Sunnah na may higit na liwanag, ang inyong 
kaitiman at kadiliman, ang lahat-lahat na ito ang naiiwan sa inyo. 
At ito ang halimbawa ng iyong sarili, ng mga Tartar, at namin." 

iAt sa kanila na ang mukha ay magiging maputi [masaya], sila ay 
hahantong sa Habag ni Allah [Paraiso], sila ay mananahan dito 
magpakailanman.^ (Qur'an 3: 107) 

Isang bakal (matibay) na pagnanais 

Isang estudyante mula sa bansang Muslim ang pumaroon sa 
London upang mag-aral. Siya ay nangasera sa isang Britanyang 
pamilya upang mapaunlad ang kanyang kaalaman sa wikang Inglis. 
Siya ay tapat sa kanyang mga pangrelihiyong prinsipyo at siya ay 
gumigising nang maaga para sa Pang-umagang Pagdarasal. 
Nagsasagawa siya ng ablusyon (o paghuhugas sa sarili bago ang 
pagdarasal), at pupunta sa kanyang lugar ng pagdarasal, 



362 Huwag Malungkot 

magpapatirapa sa kanyang Panginoon, magpaparangal sa Kanya, at 
magpupuri sa Kanya. Ang matandang babae sa bahay ay lagi nang 
masigasig sa pagmamatyag sa kanyang naiibang gawi. Makaraan ang 
ilang araw, siya (ang matandang babae) ay nagtanong sa kanya, "Ano 
ang iyong ginagawa?" "Ang aking relihiyon ay nag-uutos sa akin na 
gawin ang ganito", ang kanyang naging sagot. "Hindi mo ba 
magagawa na antalahin ang pagsasagawa ng iyong dasal hanggang 
sa ikaw ay makapagpahinga nang ganap?" Siya ay sumagot, 
"Nguni't ang aking Panginoon ay hindi tumatanggap sa akin ng 
aking dasal kung aking aantalahin ito matapos ang takdang oras 
nito." Iniling-iling niya ang kanyang ulo at nangusap, "Isang 
pagnanais (o kaisipan) na makawawasak ng bakal!" 

A... [Ng mga] tao, na maging ang kalakal o ang pagtitinda ay hindi 
nakasasagabal [nakakaabala] sa kanila sa Pag-aala-ala kay Allah [sa 
kanilang dila at puso], at sa pagsasagawa ng Salah [takdang 
pagdarasal].^ (Quran 24: 37) 

Ang gayong gawa ay nagmumula sa determinasyon ng 
pananampalataya, na ibinigay bilang inspirasyon sa mga 
manggagaway ni Fir'aun (Paraon). Sila ay binigyan ng 
inspirasyon na maniwala kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng 
mga nilalang, sa panahon na si Propeta Moosa (Moises) at si Paraon 
ay nagkaharap laban sa isa't isa. Sila ay nagsabi kay Paraon: 

^Kailanman ay hindi ka namin gugustuhin nang high pa sa 
Maliliwanag na Tanda na dumatal sa amin at [kaysa] sa Kanya na 
lumikha sa amin. Kaya't iyong isagawa kung anuman ang nais mong 
ipatupad sa amin> (Qur'an 20: 72) 

Ito ay isang paghamon kay Paraon na hindi pa naririnig (ng 
kanyang nasasakupan) hanggang sa sumapit ang sandaling yaon. 
Ang kanilang misyon ay walang abug-abog na napalitan, na kanilang 
maiparating ang tunay at makapangyarihang mensahe ng Islam sa 
palalong ateista. 



Huwag Malungkot 363 

Si Habeeb ibn Zayd (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay 
pumaroon kay Musaylamah upang siya ay anyayahan sa Islam. 
Bilang tugon, si Musaylamah ay nagsimulang tumaga ng bisig at 
binti sa katawan ni Habeeb. Sa oras ng ganitong proseso na 
isinagawa upang si Habeeb ay magdusa, siya (Habeeb) ay hindi 
umiyak, sumigaw, o nangatog, - hanggang sa pinakahuli, na 
makakaniig niya ang kanyang Panginoon bilang isang martir. 

iAt sila ang mga Martir sa Paningin ng kanilang Panginoon, 
sasakanila ang kanilang Gantimpala at kanilang Liwanag.^ 

(Qur'an 57: 19) 

Ang likas na kalooban (disposisyon) 
na kalakip sa ating pagkalikha 

Kung ang hangin ay marahas na umiihip at ang kulog ay 
dumadagundong at ang kadiliman ay lumulukob sa alapaap, ang 
katutubong pangangailangan ng tao na bumaling kay Allah para sa 
(Kanyang) tulong ay nagigising mula sa pagkakatulog. 

i[At nangyari] na dumating ang nag-aalimpuyong hangin [unos] at 
malalaking alon sa kanilang paligid, at nang napag-akala nila na sila 
ay lalagumin na [ng dagat] ay pinanikluhuran nila si Allah nang 
matapat at tangi lamang sa Kanya...^ (Qur'an 10: 22) 

Maliban (nga lang), na ang Muslim ay nananalangin sa 
kanyang Panginoon sa panahon ng ginhawa at kasaganaan at 
gayundin sa panahon ng paghihirap at masamang kalagayan. 

^Kung hindi lamang [kabilang siya] sa mga lumuluwalhati kay 
Allah, katotohanan na walang pagsala na mananatili siya sa tiyan [ng 
isda] hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay.^ 

(Qur'an 37: 143-144) 



364 Huwag Malungkot 

Ang karamihan sa mga tao ay humihingi kay Allah sa panahon 
ng pangangailangan, at kung ang kanilang mga inaasam-asam ay 
natupad na, sila ay may pagmamalaki na nagtatalikod ng kanilang 
likuran. Inaakala ba nila na si Allah ay (kanilang) malilinlang! 

^Katotohanan, ang mga mapagkunwari ay naghahangad na linlangin 
si Allah, datapuwa't Siya ang lilinlang sa kanila> (Qur'an 4: 142) 

Yaong mga bumabaling lamang kay Allah sa panahon ng 
kalamidad ay maituturing na mga estudyante ng nalihis na si Fir'aun 
(Paraon). Dito ay ipinagturing sa kanya nang lubhang huling-huli na: 

<t[Siya ay pinagsabihan] na ngayon [ikaw ay naniniwala], bagama't 
noon, ikaw ay sumuway [tumanggi] sa katotohanan at ikaw ay isa sa 
Mufsidun [mga buktot, makasalanan, tampalasan].|» (Qur'an 10: 91) 

Aking napakinggan sa radyong BBC na nang sakupin ng Iraq 
ang Kuwait, si Margaret Thatcher na nasa Colorado (USA) ng 
sandaling yaon ay dagliang sumugod sa simbahan at nagpatirapa! 

Ang tangi lamang paliwanag na maaari kong isipin ay yaong 
ang kanyang katutubong kalikasan ay nagising, at siya ay bumaling 
sa kanyang Manlilikha sa kabila ng kanyang kakulangan ng 
paniniwala at maling patnubay. Ang mga tao ay mayroong bagay na 
likas sa kanila, na gumagawa (sa kanilang kalooban) na sila ay 
maniwala kay Allah. 

"Ang bawat sanggol ay ipinanganak safitrah [ang natural at likas 
na kalooban (disposisyon) na maniwala kay Allah at tanggapin ang 
Islam]. Matapos ang gay on, ang kanyang magulang ang gumawa sa 
kanya na maging isang Hudyo, isang Kristiyano o isang Majousi 
(Mahiyano)." 



Huwag Malungkot 365 

Ang anumang nakasulat para sa iyo ay 
walang pagkakamali na sasapit sa iyo 

Ang isang tao na walang tiyaga tungkol sa kanyang 
ikabubuhay (o panustos) ay nag-aalala kung bakit siya ay mayroong 
kakaunti lamang, at hindi nasisiyahan kung bakit siya ay mababa 
kaysa sa iba sa makamundong estado o kalagayan, ay katulad ng isa 
na pinangungunahan ang Imam (namumuno sa pagdarasal) kung siya 
ay nagsasagawa ng pagdarasal magmula sa isang yugto (rak'ah) 
hanggang sa susunod. Sa katapusan, siya ay hindi makagagawa ng 
Salaams (ang panghuling aksyon upang ang dasal ay maging 
kumpleto), hanggang ang Imam ay makagawa nito. Gayundin 
naman, ang sinuman ay hindi mamamatay hangga't hindi niya 
natatanggap na lahat ang panustos (o ikabubuhay) na nakatakda sa 
kanya. Ang ikabubuhay at panustos ay maka-Diyos na naitakda na at 
pinagpasyahan, limampung libong taon bago pa ang mga nilalang ay 
likhain. 

^Naitakda [na] ni Allah ang Huling Oras [at ang kaparusahan ng mga 
hindi nananampalataya, at ito ay tiyak na magaganap], kaya't huwag 
ninyong hangarin na madaliin ito.^ (Qur'an 16: 1) 

tA.t kung naisin Niya ang anumang kabutihan para sa iyo, walang 
sinuman ang makahahadlang sa Kanyang biyaya...^ 1 (Qur'an 10: 107) 

Si Umar (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay nagsabi: 

"O' Allah, ako ay nagpapakalinga sa Inyo sa kasigasigan ng 
masamang tao at sa kahinaan na sumasama (sa huwad) na 
kumpiyansa (pagtitiwala)." 

Ang ganitong parirala ay mayroong napakahalagang 
kahulugan. Habang aking pinagmumuni-muni ang mga malaking 
pangyayari sa kasaysayan, aking natagpuan na ang karamihan sa mga 
kaaway ni Allah ay may malalaking antas ng katatagan, katigasan, at 



366 Huwag Malungkot 

pagtitiyaga. Sa kabalintunaan, aking natagpuan na ang karamihan ng 
mga Muslim ay walang latoy, matamlay at mahina, na sa kahabaan ay 
nag-aakala, - at may kamalian nga, - na sila ay naglagay ng kanilang 
pagtitiwala kay Allah. Ang tunay na pagtitiwala kay Allah ay 
nangangailangan ng pagsisikap at pagtatrabaho, at matapos ang 
gayon ay nagpapaubaya ng kasasapitan nito kay Allah. 

Magtrabaho nang husto para 
sa mabungang kahihinatnan 

Sina Al-Waleed ibn Mughirah, Umayyah ibn Khallaf at Al- 
'Aas ibn Waa'il ay malayang gumugol ng kanilang kayamanan sa 
kanilang pakikipagtunggali laban sa Islam at sa mga tagasunod nito. 

feaya't sila ay magpapatuloy sa paggugol nito; datapuwa't sa huli, 
ito ang magdudulot ng dalamhati sa kanila. At hindi maglalaon, sila 
ay mapapangibabawan [alalaong baga, matatalo ng mga 
sumasampalataya]> (Qur'an 8: 36) 

Gayunman, maraming Muslim ang kuripot (maramot), na 
nagtatago ng kanilang kayamanan at nagpapanatili sa kanilang sarili 
na malayo sa mabubuting layunin. 

iA.t sinuman ang maging sakim, siya ay gumawa ng kapahamakan 
laban sa kanyang sarili.^ (Qur'an 47: 38) 

Sa talambuhay (na aklat) na (may titulong) Malice ni Golda 
Mayer, ang manunulat na Hudyo ay nagsabi na sa isang yugto ng 
kanyang buhay, siya ay nagtatrabaho nang tuluy-tuloy sa labing- 
anim na oras na walang pahinga. Nguni't sa anong layunin kung 
bakit siya ay nagsisikap? Ito ay upang pagsilbihan ang kanyang mga 
maling prinsipyo at mga lihis na ideya (kuru-kuro). Siya ay 
nagtrabaho nang husto hanggang sa siya at si Ben Gurion ay 
makapagtatag ng isang bansa. 



Huwag Malungkot 36 7 

At ako ngayon ay nagmuni-muni sa mga libu-libong Muslim 
na ayaw magtrabaho kahit man lang isang oras sa isang araw. Sa 
halip, sila ay naglalaro, kumakain, umiiinom, natutulog at nag- 
aaksaya ng oras. 

^Ano ang nangyayari sa inyo, na nang kayo ay pagsabihan na 
pumaroon sa Kapakanan ni Allah [alalaong baga, sa Jihad (ang banal 
na pakikipaglaban para kay Allah)], kayo ay mahigpit na kumakapit 
sa kalupaan?^ (Qur'an 9: 38) 

Si Umar ay matimtiman sa pagtatrabaho sa araw at gabi at siya 
ay natutulog lamang ng kaunti. Ang kanyang pamilya ay nagtanong, 
"Hindi ka ba natutulog?" Siya ay sumagot, "Kung ako ay matutulog 
sa gabi, ang aking kaluluwa ay mawawala (na nangangahulugan na 
ginugugol niya ang mga gabi sa pagsamba), at kung ako ay 
matutulog sa araw, ang aking mga tao (mamamayan) ay mawawala 
(siya bilang isang Kalip o Pinuno, ay ginugugol niya ang kanyang 
mga araw sa pangangalaga sa kalagayan o pangyayari ng kanyang 
mga tao)." 

Ang talambuhay (na aklat) na (may titulong) The Sword and 
Rule ng mamamatay-tao na si Moshe Dayan ay hitik sa mga tala (o 
pangyayari) kung paano siya ay nagbibiyahe (sa eroplano) mula sa 
isang bansa patungo sa iba sa araw at gabi, na dumadalo sa mga 
pulong at mga konperensiya, na lagi nang nagsasagawa ng mga 
usapan at mga kasunduan. Aking naisip kung gaano kahiya-hiya ang 
gayong tao na higit pang malapit sa mga baboy at unggoy kaysa sa 
sangkatauhan, ang nagpakita ng gayong pambihirang katatagan. 
Upang makumpleto ang ganitong makulimlim na isipin, ako ay 
nagmuni-muni sa kahinaan at kawalang-kakayahan ng maraming 
Muslim. Dito ay muli kong nagunita ang mga salita ni Umar tungkol 
sa sigasig ng mapaggawa ng kasamaan at ang kahinaan ng 
pagtitiwala sa sarili. 



368 Huwag Malungkot 

Sa ilalim ng kalasag (o pagtataguyod) ng pamumuno ni Umar, 
ang katamaran at kawalan ng ginagawa ay hindi hinahayaan. Minsan 
ay kanyang dinalaw ang ilang kabataan na nakatira sa Masjid (bahay- 
dalanginan). Kaniyang kinastigo sila ng suntok at nagsabi, 
"Magsihayo kayo at maghanap ng ikabubuhay, sapagkat ang langit 
ay hindi nagpapanaog ng ulan, ng ginto o pilak." Ang katamaran ay 
nanganganak ng pagkabalisa, kalumbayan, at mga patung-patong na 
karamdaman. Kung ang bawat isa sa atin ay gagawa kung ano ang 
marapat niyang gawin, ang lahat ng nabanggit sa una na mga 
karamdaman ay mapapalis, at ang ating lipunan ay makikinabang sa 
pagtaas ng produktibidad (pagiging mabunga) at pagpapaunlad. 

iM ipagbadya [O' Muhammad]: 'Magsigawa kayo! '|» (Qur 'an 9: 105) 

A... Kayo ay malaya na magsipangalat sa kalupaan...^ (Qur 'an 62: 10) 

^Magpaligsahan kayo [tungo] sa Kapatawaran ng inyong Panginoon 
[Allah] at tungo sa Halamanan ng Kaligayahan [Paraiso]...^ 

(Qur 'an 57: 21) 

iA.t maging maagap sa pag-uunahan [magmadali] tungo sa 
kapatawaran ni Allah, at sa Paraiso...^ (Qur 'an 3: 133) 

Ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Katotohanang si Propeta Dawood (David) ay kumakain mula sa 
pinaghirapan ng kanyang mga kamay." 

Kahit na maituturing na ito ay talinghaga, maraming tao ang 
patay sa kabila ng katotohanan na sila ay buhay. Sila ay walang 
palatandaan (o hinagap) kung ano ang layon ng buhay, at sila ay 
walang ginagawa para sa kanilang sarili o para sa iba. 

^Sila ay nasisiyahan [na nagpaiwan sa kanilang tahanan] na kasama 
ang mga nagpapaiwan [mga kababaihan, mga bata at mga may 
karamdaman]> (Qur 'an 9: 87) 



Huwag Malungkot 369 

iUmdi magiging magkapantay yaong mga sumasampalataya na 
nanatili [sa kanilang tahanan], maliban na lamang ang mga may 
kapansanan [dahil sa aksidente o bulag o pilay, atbp.], at yaong 
nakikibaka [Mujahideen] sa Kapakanan ni Allah... £ (Qur'an 4: 95) 

Ang babae na may maitim na balat na naglinis ng Masjid ng 
Propeta ay nakagawa ng kanyang papel (o ginagampanan) sa buhay 
ng may kasiglahan at damdamin ng layunin. At dahil dito, siya ay 
nakapasok sa Paraiso. 

^Katiyakan, ang isang aliping babae na nananampalataya ay higit na 
mainam kaysa sa isang [malaya] na Mushrikah [paganong babae, 
atbp.], kahit na nga siya ay nakakaganyak sa inyo.)» (Qur 'an 2: 221) 

Sa gayon din, ang batang lalaki na gumawa ng pulpito para sa 
Propeta (saws) ay nakapag-ambag (ng kanyang bahagi) ayon sa 
kanyang kakayahan, at dahil doon ay kanyang natamo ang kanyang 
gantimpala. Ang kanyang talento ay sa pagkakarpintero at kanyang 
sinamantala ang gayong talento. 

C.At sa kanila na hindi makahanap ng anuman [upang gugulin sa 
kawanggawa sa Kapakanan ni Allah] maliban lamang sa kanilang 
sariling pagpupunyagi...^ (Qur'an 9: 79) 

Sa isang pagkilos na nagpalawak sa pagkakataon (o 
oportunidad) na manawagan o mag-anyaya sa Islam, ang 
Pamahalaang Amerikano ay nagbukas ng pintuan para sa mga 
mangangaral na Muslim na madalaw ang mga bilangguan upang 
kanilang mabigyang-aral ang mga bilanggo tungkol sa Islam. Ang 
nanganganinag na dahilan o motibo ay yaong ang mga gayong 
kriminal, ang mga nagpapalaganap ng ipinagbabawal na gamot, at 
mga mamamatay-tao na tatanggap sa Islam sa panahon ng kanilang 
pamamalagi sa bilangguan ay muling papasok sa lipunan bilang 
produktibo (mabunga) at mabubuting miyembro. 



370 Huwag Malungkot 

^Siya kaya na patay [walang pananampalataya] na ginawaran Namin 
ng buhay [pinatnubayan sa pananampalataya], upang siya ay 
makalakad sa lipon ng mga tao, ay katulad niya na nasa kadiliman 
[nasa kawalan ng pananalig, mapagsamba sa diyus-diyosan at 
mapagkunwari]..> (Qur'an 6: 122) 

Ang labis na pagkakaugnay sa (makamundong) buhay na ito, 
na naghahangad na mabuhay nang matagal, at ang pagkasuklam sa 
kamatayan na tumatawid nang higit sa normal na hangganan, - ang 
lahat ng ito ay nagbibigay-bunga sa pagkabagabag, pagkabalisa, at 
hindi pagkatulog. 

Si Allah ay nanisi sa mga Hudyo dahil sa kanilang malakas na 
pagkakaugnay (o pagkapit) sa buhay sa mundong ito. 

^At katotohanang inyong matatagpuan sila [ang mga Hudyo]; sa 
lahat ng mga tao, na pinakasakim sa buhay, na [higit pang sakim] sa 
mga nag-aakibat ng mga katambal kay Allah [ang mga pagano, 
mapagsamba sa mga diyus-diyosan, atbp.]. Ang bawat isa sa kanila 
ay naghahangad na sila ay mabigyan ng buhay na isang libong taon. 
Datapuwa't ang pagbibigay sa kanila ng gayong buhay ay hindi 
makapagliligtas sa kanila sa [nararapat] na kaparusahan, sapagkat si 
Allah ang Lubos na Nakamamasid nang lahat nilang ginagawa.^ 

(Qur'an 2: 96) 

Tungkol sa ganitong talata, mayroong mahahalagang isyu o 
usapin na kailangan nating talakayin. Una, si Allah ay bumanggit na 
ang bawat isa sa kanila ay naghahangad ng mahabang buhay. Sa 
ibang salita, kahit na ano ang kalidad (o katuturan) ng buhay na 
kanilang ipinamumuhay, maging yaon man ay buhay na 
ipinamumuhay ng walang halaga at walang kuwenta o hindi, sila 
ay may matatag na pagnanais na manatili sa mundo sa mahabang 
panahon. 



Huwag Malungkot 371 

Pangalawa, pinili (nila) ang mga salita na "isang libong taon." 
Marahil, ang dahilan nito ay nagsanga mula sa tradisyon o kaugalian 
ng mga Hudyo na kapag sila ay nagkikita-kita sa isa't isa, ang 
kanilang pagbati ay, "Mabuhay (ka) ng isang libong taon." Si Allah 
ay nanisi sa kanila sa kanilang paghahangad ng gayong mahabang 
buhay. Gayunman, ipagpalagay (natin) na sila ay nabuhay nga ng 
isang libong taon, (nguni't) ano ba ang kanilang magiging wakas? 
Yaon pa ring naglalagablab na Apoy! 

^Datapuwa't katiyakan, ang kaparusahan ng Kabilang Buhay ay higit 
na kaaba-aba; at sila ay hindi matutulungan.^ (Qur'an 41: 16) 

At ang sumusunod ay ang pangkaraniwang salitain ng Arabo: 

"Walang mga pagkabalisa, at ang panalangin ay kay Allah." 

Ito ay nangangahulugan, na sapagkat si Allah sa kaitaasan ang 
Tanging Siya na ating hinihingan ng mabuti, bakit tayo marapat na 
mabalisa. Kung inyong ilalagay ang inyong pagtitiwala kay Allah 
tungkol sa inyong mga pagkabalisa, ito ay papalisin Niya para sa 
inyo. 

^Hindi baga Siya [higit na mainam sa inyong mga diyos], [Siya] na 
sumasaklolo sa mga nalalagay sa panganib kung siya ay 
naninikluhod sa Kanya, at Siya na nag-aalis sa kasamaan...^ 

(Qur'an 27: 62) 

iAt kung ang Aking mga alipin ay magtanong sa iyo [O' 
Muhammad] tungkol sa Akin, kung gayon [sila ay iyong sagutin]: 
Tunay na Ako ay malapit [sa kanila sa Aking Karunungan]; Ako ay 
tumutugon sa panawagan ng bawat nananawagan kung siya ay 
tumatawag sa Akin.'^ (Qur'an 2: 186) 

Isang makatang Arabo ang nagsabi: 



372 Huwag Malungkot 



zAna isanq matiuaaa au mrapat-dapat 
akavaatamo na kanuana mitniin, 



na makapaa 



eAt ana isa na aumon sa paakatok sa maa pintuan 
au karavat-dapat sa paapasok. 



Ang iyong buhay ay hitik sa Hindi 
mabibiling mga sandali 

Si Ali At-Tantawi ay nagsalaysay ng dalawang masakit na 
karanasan sa kanyang talaarawan. Ang una ay noong siya ay halos 
malunod na sa baybayin ng Beirut. Siya ay nalulunod at ang oras ay 
nauubos na para sa kanya, nang sa wakas siya ay nailigtas at binuhat 
na walang malay patungo sa lupa. Sa maigsing sandali ng 
pakikipagtunggali bago siya mawalan ng ulirat, kanyang naala-ala 
ang ganap (o pabigkas) niyang pagtalima sa kanyang Panginoon at 
ang kanyang pagnanais na makabalik sa buhay, kahit na sa isang oras 
man lamang, upang magpanibago (o panumbalikin) ang kanyang 
pananampalataya at makagawa ng mga kabutihan, at upang subukan 
na marating ang taluktok ng paniniwala. 

Ang pangalawang pagkakataon ay noong siya ay sumama sa 
isang karaban (sasakyang pambiyahe) na naglalakbay mula sa Syria 
patungong Makkah. Samantalang sila ay nasa disyerto ng Tabook, 
sila ay naligaw ng daan at nagpagala-gala ng walang saysay sa (loob 
ng) tatlong araw. Ang kanilang kalagayan ay lumubha nang ang 
kanilang suplay ng pagkain at inumin ay paubos na. Ang bawat isa ay 
nakadama na ang kamatayan ay lubha nang nalalapit. Sa ganitong 
sandali, siya ay tumindig at nagbigay ng talumpati sa mga tao: ito ay 
isang talumpati na katumbas na ng pamamaalam sa buhay. Ito ay 
isang makabagbag-pusong sermon na kapwa nagpatulo ng mga luha 
sa kanya at sa mga nakikinig. Kanyang naramdaman na ang kanyang 



Huwag Malungkot 373 

pananampalataya ay naragdagan at tunay na kanyang nadama na 
walang iba pa ang maaaring makapagligtas o makatulong sa kanila 
maliban kay Allah, ang Kataas-taasan, ang Pinakamataas. 

^Ang bawat nilalang dito sa kalangitan at kalupaan ay sa Kanya 
humahanap ng kanilang pangangailangan. At sa araw-araw, Siya ay 
nananatili [na nagpapapangyari] sa bawat bagay-bagay [ng Kanyang 
mga nilikha]> (Qur'an 55: 29) 

<(At marami sa Upon ng mga propeta ang nakipaglaban [sa 
Kapakanan ni Allah]; at ang kanyang mga kasama [na nakipaglaban] 
ay malaking pangkat ng relihiyoso at maalam na kalalakihan. Ngunit 
sila ay hindi kailanman nawalan ng pag-asa [at kasiguruhan] kung 
sila man ay abutin ng pangamba [at kasahulan] tungo sa Kapakanan 
ni Allah, at sila ay hindi pinanghinaan ng loob. At si Allah ay 
nagmamahal sa matitiyaga.^ (Qur'an 3: 146) 

Katotohanang si Allah ay nagmamahal sa kanila na matatatag 
na nananampalataya na humahamon sa kanilang mga kaaway ng may 
pagtitiyaga at tibay Sila ay hindi sumusuko, nawawalan ng pag-asa, 
o pumapayag na ang kanilang sarili ay makutya sa mga kamay ng 
iba. Sa halip, sila ay nakipangtunggali, nagsikap at nagtrabaho nang 
husto. At ito ang mga buwis (o pabigat) na marapat na bayaran ng 
isang nananampalataya para sa tunay na ari-arian sa mundong ito: 
ang pananampalataya kay Allah, paniniwala sa Kanyang Sugo at sa 
Kanyang relihiyon. 

'''Ang isang matatag na mananampalataya ay higit na mainam at 
higit na minamahal ni Allah kaysa sa isang mahinang 
mananampalataya. At sa bawat isa sa kanila ay mayroong mabuti." 

Si Abu Bakr (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay nagpasok ng 
kanyang mga daliri sa siwang ng kuweba upang kanyang 
maprotektahan ang Propeta (saws) mula sa isang alakdan, at dahil 
dito, siya ay nakagat. Ang Propeta (saws) ay bumasa para sa kanya 



374 Huwag Malungkot 

ng ilang talata sa Qur'an at siya ay gumaling sa kapahintulutan ni 
Allah. 

Isang tao ang nagtanong kay Antara, "Ano ang lihim ng iyong 
katapangan, sapagkat ikaw ay kilala sa iyong kakayahan na 
mapangibabawan ng iyong lakas ang mga lalaki." Siya ay sumagot, 
"Ilagay mo ang iyong daliri sa aking bibig at hayaan mong ilagay ko 
ang akin sa iyong bibig." Ang bawat isa ay naglagay ng kanyang 
daliri sa magkabilang bibig, at ang bawat isa sa kanila ay 
nagsimulang kumagat sa daliri ng bawa't isa, na dahan-dahang 
dinadagdagan ang diin nito. Sa loob ng napakaigsing pagitan ng oras, 
ang tao ay hindi na makayang tagalan pa ang gayon at siya ay 
napahiyaw, kaya't niluwagan ni Antara ang kanyang mga panga sa 
pagkakaipit sa daliri ng tao. Si Antara ay nagsabi, "Ito ang paraan 
kung paano ko nadadaig ang mga kampeon": sa ibang salita, sa 
pamamagitan ng pagtitiyaga at pagbabata. 

Ang espiritu ng isang nananampalataya ay naitataas kung 
kanyang pinahahalagahan na siya ay nasa malapit na lugar ng Habag, 
Kabutihan, at Pagpapatawad ni Allah. Nararamdaman niya ang 
proteksiyon at pangangalaga ni Allah na may tindi ng damdamin na 
katumbas sa kanyang paniniwala. 

<(At walang anumang bagay ang hindi lumuluwalhati sa Kanya ng 
papuri [na Siya ay malaya sa anumang uri ng kapintasan at 
kasahulan]. Datapuwa't hindi ninyo nauunawaaan ang kanilang 
pagbubunyi ng kaluwalhatian.^ (Qur'an 17: 44) 

Ang mga magsasaka sa bansang ito ay minsang nagpapalipas 
ng kanilang oras habang nagtatanim sa lupa sa pamamagitan ng 
pagdalit ng: 

"Isang tuyong buto, sa isang tuyong bansa sa Inyong mga Kamay, 
O' Manlilikha ng mga kalangitan at kalupaan." 



Huwag Malungkot 375 

^Nakikita ba ninyo ang butong [binhi] na inyong itinatanim sa lupa? 
Kayo ba ang nagpatubo sa mga ito, o Kami ba na Manlilikha ang 
nagpatubo?^ (Qur'an 56: 63-64) 

Ang matatas na mananalumpati na si Abdul Hameed Kiskh, na 
isang bulag, ay pumanhik sa entablado (podyum) upang magbigay 
ng sermon. Kinuha niya ang dahon ng palmera (datiles) sa kanyang 
bulsa na sa ibabaw nito ay nakasulat ang (salitang) "Allah" sa 
magandang pagkakasulat. Matapos, ito ang kanyang ipinahayag sa 
mga nagkakatipon: 

"Masdan ang gayong punongkahoy, 

Na may mga sariwang sanga, 

Sino ang gumawa na ito ay yumabong? 

At nagdekorasyon dito ng luntian? 

Siya si Allah, 

Na Lubos na Makapangyarihan, na Ganap na may Kakayahan." 

Yaong mga dumalo sa sermon ay napatulo ang mga luha. 

Siya ang Manlilikha ng mga kalangitan at ng kalupaan. Ang 
Kanyang mga tanda ay nakakintal sa buong santinakpan at ang lahat 
ng mga nilikha ay nagpapahayag sa Kanya na Siya ang Manlilikha, 
Siya na may mga perpektong katangian, at tanging Isa na karapat- 
dapat na sambahin. 

iAming Panginoon! Hindi Ninyo nilikha ang [lahat] ng ito ng walang 
layunin, luwalhatiin Kayo$ (Qur'an 3: 191) 

Ang ilan sa mga haligi ng kaligayahan ay ang malaman na ang 
ating Panginoon ay mahabagin at nagpapatawad sa mga pagkakamali 
ng sinuman na nagsisisi. Kaya't magsipagsaya kayo sa habag ng 
Panginoon, isang habag na nakasasakop sa mga kalangitan at sa 
kalupaan. Si Allah, ang Pinakamakapangyarihan, ay nagwika: 

iAng Aking Habag ay nakasasakop sa lahat ng bagay.$> 

(Qur'an 7: 156) 



376 Huwag Malungkot 

Gaano kalaki ang kabaitan ni Allah! Sa isang mapapanaligang 
hadith, dito ay isinalaysay na isang Arabong Disyerto ang nagdasal 
na kasama ang Propeta (saws), at nang kanilang marating ang 
pagtatapos ng dasal, ang tao ay nagsabi: 

"O' Allah, maging mahabagin Kayo sa akin at hay Muhammad, at 
huwag maging mahabagin sa kaninuman maliban sa amin." Ang 
Propeta (saws) ay nagsabi sa kanya: "Katiyakan, iyong pinasikip 
yaong maluwang." 

AAt Siya ay Lagi nang Puspos ng Habag sa mga sumasampalataya.^ 

(Qur'an 33: 43) 

Matapos ang digmaan, isang bilanggong babae ang sumugod 
sa gitna ng mga Kasamahan ng Propeta upang agawin at protektahan 
ang kanyang sanggol. Nang mamasdan niya ang gayong tagpo, ang 
Sugo ni Allah (saws) ay nagsabi: 

"Si Allah ay higit na mahabagin sa Kanyang mga alipin kaysa sa 
babaeng ito sa kanyang sanggol." 

Sa isang mapapanaligang hadith, dito ay isinalaysay na bago 
siya mamatay, isang lalaki ang nag-utos na ang kanyang bangkay ay 
dapat sunugin at ang kanyang abo ay dapat na ikalat sa buong lupain. 
Matapos ito, si Allah ay muling nagpanumbalik sa kanya sa kabuuan 
at (Kanyang) winika sa kanya, "O' Aking alipin, ano ang iyong 
motibo sa paggawa ng iyong ginawa?" Siya ay nagsabi, "O' aking 
Panginoon, ako ay nangangamba sa Inyo at kinatatakutan ko ang 
aking mga kasalanan." Sa gayon, hinayaan ni Allah na makapasok 
siya sa Paraiso. 

^Datapuwa't siya na may pagkatakot sa kanyang pagharap [sa 
pagsusulit] sa kanyang Panginoon, at nagtimpi ng kanyang sarili sa 
masasamang hangarin at pagnanasa, katotohanan, ang kanilang 
pananahanan ay Paraiso> (Qur'an 79: 40-41) 



Huwag Malungkot 377 

Si Allah ay nag-utos na magsulit ang isang lalaki na gumugol 
nang maluho at naging mapag-aksaya. Magkagayunman, siya ay 
isang tao na sumasamba kay Allah at hindi nag-aakibat ng anumang 
katambal sa Kanya. Si Allah ay hindi nakatagpo sa tao ng anumang 
mabubuting gawa maliban sa isa: siya ay isang mangangalakal 
(negosyante) at siya ay nagpapatawad sa mga pagkakautang niyaong 
walang maibayad. Si Allah ay nagwika, "Kami (Allah) ay higit na 
karapat-dapat sa pagiging mapagbigay kaysa sa iyo." Si Allah ay 
nagpatawad sa kanya at Kanyang hinayaan siya na makapasok sa 
Paraiso. 

^At sa Kanya, ako ay nanalig na [Siya ay] magpapatawad ng aking 
mga kamalian sa Araw ng Kabayaran [ang Araw ng Muling 
Pagkabuhay]> (Qur'an 26: 82) 

Sa Saheeh Muslim ay mayroong salaysay kung saan nabanggit 
na ang Propeta (saws) ay nagdasal na kasama ang mga tao, at 
matapos na makumpleto ang dasal, isang tao ang karaka-rakang 
tumindig at nagsabi: 

"Aking isinakatuparan ang isang kasalanan na mayparusa sa batas, 
kaya't ipatupad ang kaparusahan sa akin." Ang Propeta ay 
nagtanong, "Ikaw ba ay nagdasal na kasama namin?" Ang tao ay 
sumagot, "Oo." Ang Propeta ay nagsabi, "Humayo ka sapagkat 
ikaw ay napatawad na." 

Ah\ sinuman ang gumawa ng masama o nagbigay-kamalian sa 
kanyang sarili, at matapos ito, ay humanap ng kapatawaran ni Allah; 
kanyang matatagpuan na si Allah ay Lagi nang Nagpapatawad, ang 
Pinakamaawain.^ 1 (Qur'an 4: 110) 

Mayroong isang hindi nakikitang habag na pumapaligid sa 
nananampalataya sa bawat direksyon. Ang pinagbubuhatan ng 
gayong hindi nakikitang habag ay si Allah, ang Panginoon ng lahat 
ng mga nilalang. Kanyang pinanatili si Muhammad (saws) na ligtas 



378 Huwag Malungkot 

sa loob ng kuweba at Siya ay nagpamalas ng habag sa kanila na mga 
kilalang tao ng kuweba. Kanyang pinangalagaan si Ibraheem 
(Abraham) mula sa epekto ng apoy. Kanyang iniligtas si Moosa 
(Moises) sa pagkalunod, si Nooh (Noah) sa tubig-baha, si Yusuf 
(Josep) sa balon, at si Ayoob (Job) sa karamdaman (nawa'y ang 
kapayapaan ay mapasakanilang lahat). 

Huminto upang magnilay-nilay 

Si Umm Salamah (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay 
nagsalaysay na kanyang narinig ang Propeta (saws) na nagsabi: 

"Kung ang isang Muslim ay dinapuan ng isang kalamidad, at 
matapos ay nagsabi kung ano ang ipinag-utos sa kanya ni Allah na 
sabihin: 'Tunay nga! Kami ay angkin ni Allah, at sa Kanya kami ay 
magbabalik', at 'O' Allah, gantimpalaan Ninyo ako sa aking 
kalamidad at bayaran Ninyo ako ng higit na mabuti rito (alalaong 
baga, mas mainam kaysa sa nawala, tulad ng isang minamahal 
bilang halimbawa) ' , kung gayon, si A llah ang magbabayad sa kanya 
ng higit na mas mainam pa rito." 

Isang makatang Arabo ang nagsabi: 

dAkina kaiviaan, sa pamamaaitan ni zAuan, 

walanq Kalamidad ana naatataaai, aaano man ito kalaki, 

liuna ito au pumapanaoa sa naauon, nuwaa sumuko rito, 

zAt nuwaa dumaina nana sovra Kuna ana itfona paa au nadulas, 

baano va karami ana maa marinaal na tao na sinuvman 

sa pamamaaitan na malakina kapanamakan! 

biia au matiuaaa at naalano at lumisan. 

iAna akina kaluluwa au nakakapit 



Huwag Malungkot 379 

sa munaona ito at mau mtiaasan, 

Jtauni t nana ito au maicasaicsi 

na akina paatitiuaaa, ito au sumuko. 

Ang paggawa ng mariringal na 
gawa ay daan sa kaligayahan 

Kung nagugustuhan mo na ang mabuti ay marapat na 
mangyari sa iba, kung gayon, ikaw ay mayroong pinagpalang regalo 
mula kay Allah. 

Si Ibn Abbaas (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay nagsabi: 

"Nasa akin ang tatlong katangian. Ang una, kailanma't umuulan, 
ako ay nagpupuri at nagpapasalamat kay Allah. Ako ay 
naliligayahan sa ganitong biyaya, kahit na ako sa aking sarili ay 
hindi nag-aari ng mga kamelyo o mga tupa na makikinabang sa 
ulan. Ang pangalawa, kailanma't ako ay nakakarinig ng isang 
makatarungang hukom, ako ay nananalangin kay Allah para sa 
kanya, kahit na ako ay walang nakabimbing kaso sa kanya. Ang 
pangatlo ay yaong kailanma't ako ay nakapagtatamo ng 
karunungan (ng kahulugan) ng isang talata mula sa Qur'an, 
hinahangad ko para sa iba na matutuhan nila kung ano ang aking 
nalaman tungkol dito." 

Ang lahat ng ganitong katangian ay nagpapahiwatig ng tunay 
na paghahangad para sa kapakanan ng iba. Si Allah ay naglarawan sa 
kanila na may salungat na kalikasan: 

^Sila na mga maramot at nag-uudyok din sa iba na maging maramot, 
at nagtatago ng mga biyaya na sa kanila ay ipinagkaloob ni Allah.^ 

(Qur'an 4: 37) 



380 Huwag Malungkot 

Ang kapaki-pakinabang na karunungan 
at walang bungang karunungan 

iAt yaong nagawaran ng karunungan at pananalig ay magsasabi: 
'Katotohanang kayo ay nanatili ayon sa Pagtatakda ni Allah 
hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at ito ang Araw ng 
Muling Pagkabuhay, datapuwa't ito ay hindi ninyo nalalaman!'^ 

(Qur'an 30: 56) 

Mayroong karunungan na nakakatulong at mayroong 
karunungan na nakakapinsala. Tungkol sa karunungan na 
nakakatulong, ang pananampalataya ng isang nananampalataya 
ay tumitibay bunga nito; sa kabilang banda, ang hindi 
nananampalataya ay walang anumang natatamong pakinabang 
mula sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karunungan; bagama't ang 
impormasyong natamo ay magkatulad, ang mga resulta ay lubhang 
magkaiba. Si Allah ay nagwika sa Kanyang mga kaaway: 

CBatid lamang nila ang panglabas na anyo ng buhay sa mundong ito 
[alalaong baga, katulad ng kanilang ikabubuhay, pagtatanim at pag- 
aani], datapuwa't kung tungkol sa Kabilang Buhay, sila ay 
nagpapabaya.)* (Qur'an 30: 7) 

^Hindi, sila ay walang kaalaman sa Kabilang Buhay Bagkus, sila ay 
nag-aalinlangan tungkol dito. Hindi, sila ay bulag tungkol dito.^ 

(Qur'an 27: 66) 

^Ito lamang ang hangganan ng kanilang karunungan.^ (Qur 'an 53: 30) 

^At dalitin mo [O' Muhammad] sa kanila ang kasaysayan niya [isang 
tao sa Upon ng mga Hudyo] na Aming ginawaran ng Ayat [mga 
katibayan, kapahayagan, aral, tanda, atbp.], datapuwa't tinanggal 
niya ito sa kanyang sarili, kaya't sinundan siya ni Satanas, at siya ay 
napasama sa mga naligaw ng landas. At kung Amin lamang ninais, 



Huwag Malungkot 381 

katiyakang Aming itinaas siya [sa antas ng mga may kaalaman 
(Pantas)], datapuwa't kumapit siya sa kalupaan at sumunod sa 
kanyang palalong pagnanasa. Kaya't ang kanyang kahalintulad ay 
katulad ng isang aso; kung siya ay iyong itaboy, kanyang inilalabas 
ang kanyang dila, o kung siya ay iyong hayaang mag-isa, patuloy [pa 
rin] niyang inilalawit ang kanyang dila. Ito ang kahalintulad ng mga 
tao na nagtatakwil sa Aming Ayat [mga kapahayagan, katibayan, 
aral, tanda, atbp.]. Kaya't iyong isalaysay ang kanilang kasaysayan 
upang sila [na mga tauhan mo, O' Muhammad] ay magmuni-muni.^ 

(Quran 7: 175-176) 

Si Allah ay nagwika tungkol sa mga Hudyo at sa kanilang 
kaalaman ng katotohanan: 

iAng nakakatulad nila na pinagkatiwalaan ng Torah [mga Batas], at 
matapos ay hindi kumuha nito [alalaong baga, nagpabaya sa kanilang 
pananagutan sa hindi pagsasagawa ng mga turo nito], ay katulad ng 
asno na nagpapasan ng malaking dalahin ng mga aklat [ngunit 
walang nauunawaan sa mga ito]. Kasamaan ang nakakawangki ng 
mga ito na nagtatatwa ng Ayat [mga kapahayagan, katibayan, aral, 
talata, atbp.] ni Allah.^ (Qur'an 62: 5) 

Batid nila ang katotohanan mula sa Torah, gayunman, sila ay 
hindi napatnubayan sapamamagitan nito. Kanilang pinilipit (binago) 
ang mga salita nito, at kung yaon ay hindi umubra (na mangyari), 
kanilang pinilipit (binago) ang kahulugan ng mga salita. Paanong ang 
mga tao na nagturing sa karunungan sa ganitong kasuklam-suklam 
na paraan ay makakatagpo ng kaligayahan? Tiyak na ito ay hindi 
mangyayari sa kanilang kaso, sapagkat sila ay lagi nang sumusubok 
na palisin ang katotohanan sa anumang paraan na kanilang 
magagawa. 

^Datapuwa't pinili nila ang pagiging bulag [ng kanilang puso] kaysa 
sa patnubay.^ (Qur'an 41: 17) 



382 Huwag Malungkot 

iAX sa kanilang pagsasabi: 'Ang aming puso ay nababalutan 
[alalaong baga, hindi namin nauunawaan kung ano ang sinasabi ng 
mga Sugo]', datapuwa't si Allah ay naglagay ng sagka sa kanilang 
[puso] dahilan sa kanilang kawalan ng pananampalataya, kaya't sila 
ay hindi nananampalataya maliban sa kaunti lamang.^ (Qur 'an 4: 155) 

Mayroong libu-libo, maaaring milyun-milyong aklat sa 
Aklatan ng Kongreso sa Washington (USA). Mayroong mga aklat na 
tumatalakay sa bawat dantaon, sa bawat tao, sa bawat bansa at bawat 
kultura. Gayunman, sino ang nagmamay-ari ng ganitong kapita- 
pitagang aklatan: isang bansa na hindi nananampalataya sa kanyang 
Panginoon, isang bansa na ang karunungan ay hindi tumatawid (nang 
lagpas) sa mga hangganan ng nahihipo at materyal na mundo. At 
tungkol sa kung anuman ang lagpas sa materyal na mundo, sila ay 
hindi nakakarinig, hindi nakakakita, hindi nakadarama, gayundin, ay 
hindi nakakaunawa. 

4At ipinagkaloob Namin sa kanila ang kanilang pandinig [mga 
tainga], pangmasid [mga mata], puso at katalinuhan, datapuwa't 
walang naging kapakinabangan sa kanila ang kanilang pandinig, 
pangmasid, puso at katalinuhan.^ (Qur 'an 46: 26) 

Ang pagkakatulad sa pagitan ng katotohanan at ang pag-ayaw 
ng hindi nananampalataya rito ay ang sumusunod: Ang tubig ay 
dalisay at manamis-namis; magkagayunman, ang tao na umiinom 
nito ay nakakaramdam ng mapait na lasa. 

^Gaano karami ang maliliwanag na Ayat [mga tanda, aral, 
kapahayagan, katibayan, atbp.] na Aming ipinadala sa kanila [ngunit 
ang lahat ng mga ito ay kanilang nilabag at pinalitan].)* 

(Qur 'an 2: 211) 

iAt hindi kailanman ang isang Ayah [tanda] ay dumatal sa kanila 
mula sa Ayat [mga katibayan, talata, tanda, kapahayagan, atbp.] ng 
kanilang Panginoon, na hindi nila ito tinalikuran.^ (Qur 'an 6: 4) 



Huwag Malungkot 383 

Higit pang magbasa, nguni't may 
pang-unawa at pagmumuni-muni 

Upang pagpalain sa malaking imbakan ng karunungan, ang 
isipan na nagmumuni-muni, ang mabuting pang-unawa, at isang 
katalinuhan na nagsasaliksik ng higit pa sa ibabaw para sa mga 
dahilan at layunin, - ito ang lahat ng sanhi na nakakapag-ambag sa 
pagbibigay ng kapayapaan ng isipan. 

iAng tunay na nangangamba kay Allah sa Kanyang mga alipin ay 
yaong may karunungan.^ (Qur'an 35: 28) 

^Datapuwa't kanilang itinakwil [ang kaalaman] sa mga bagay na 
hindi naaabot ng kanilang karunungan...^ (Qur'an 10: 39) 

Ang isang pantas ay karaniwan nang may bukas na isipan at 
nasa kapayapaan. Ang isang mang-iisip mula sa kanluran ay nagsabi: 

"Ako ay nagtatago ng malaking salansan ng papel sa kahon ng 
aking mesa, at sa ibabaw nito ay nakasulat ang, 'Ang mga 
kahangalan na aking nagawa.' Isinulat ko rito ang lahat ng mga 
kahangalan at mga pagkakamali na aking isinakatuparan sa 
kahabaan ng araw; ginawa ko ito upang malaman ang aking mga 
pagkakamali upang aking magawa na mapalis ang mga ito sa 
akin." 

Ang mga nanga-unang pantas na Muslim ay mas una sa kanya 
sa ganitong pagpupunyagi. Sila ay metikulosong (mabusising) 
nagtatala ng kanilang mga gawa. 

AM Ako [Allah] ay nanunumpa sa [pamamagitan ng] tao na nagsisisi 
[isang nananampalataya] [sa katiyakan ng Muling Pagkabuhay].^ 

(Qur'an 75: 2) 

Si Al-Hasan Al-Basri ay nagsabi: 



384 Huwag Malungkot 

"Ang Muslim ay nagsusulit ng kanyang sarili nang may higit na 
kahigpitan kaysa sa ginagawa ng isang negosyante sa kanyang 
kasosyo." 

Si Ar-Rabee ibn Khuthaym ay nagsusulat ng lahat-lahat nang 
kanyang sinabi mula sa isang Biyernes hanggang sa susunod. Kung 
nakita niya na siya ay nagsabi ng mainam at makatotohanan, 
kanyang pupurihin si Allah. Ang isang matuwid na tao mula sa mga 
unang dantaon ng Islam ay nagsabi: 

"Ako ay nakagawa ng natatanging kasalanan apatnapung taon na 
ang nakalilipas, isang kasalanan na hanggang ngayon ay 
bumabagabag sa akin. Patuloy akong humihingi kay Allah na 
patawarin Niya ako sa gayon." 

^At sila na nagbibigay ng kawanggawa habang ang kanilang puso ay 
nangangamba [na baka ang kanilang mga gawa ay hindi tanggapin] 
sa pagbabalik sa kanilang Panginoon.^ (Qur'an 23: 60) 

Ipagsulit mo ang iyong sarili 

Magtabi ng isang talaarawan para sa iyo, at dito ay ilagay mo 
ang iyong mga gawa. Isulat ang mga negatibong aspeto ng iyong 
personalidad at mga gawa, at matapos ay mag-isip ng paraan upang 
mapalis ang mga ito sa iyong sarili. Si Umar (nawa'y kalugdan siya 
ni Allah) ay nagsabi: 

"Ipagsulit ninyo ang inyong sarili bago ito ay kunin sa inyo 
(alalaong baga, makalimutan ninyo). Timbangin ang inyong mga 
gawa bago ang mga ito ay timbangin para sa inyo (alalaong baga, 
sa Araw ng Paghuhukom), at pagandahin ninyo ang inyong sarili 
(ng mabubuting gawa) para sa malaking pagpapamalas (sa Araw 
ng Paghuhukom)." 



Huwag Malungkot 385 

Ang tatlong pagkakamali na pangkaraniwan 
sa ating pang-araw-araw na buhay 

1. Pag-aaksaya ng oras. 

2. Pagsasalita sa mga bagay na walang kaugnayan sa atin, mga bagay 
na walang kinalaman sa ating gawain. 

"Mula sa kabutihan ng kanyang Islam ay yaong bayaang mag-isa 
ang bagay na walang kinalaman sa kanya." 

3. Ang pagiging abala sa mga walang kuwenta (o maliliit) na isyu o 
usapin. Ang pakikinig sa mga bali-balita o sitsit, mga hula o 
sapantaha, at mga tsismis ang tatlong pangkaraniwang halimbawa. 
Ang pagkakaroon ng ganitong pag-uugali ay nagbubunga ng 
paranoya (kahangalan), pagkabalisa at kawalan ng katuturan sa 
buhay. 

^Kaya't ibinigay ni Allah sa kanila ang gantimpala sa mundong ito at 
ang pinakamainam na gantimpala sa Kabilang Buhay.)* 

(Qur'an 3: 148) 

^Kung gayon, sinuman ang sumunod sa Aking patnubay ay hindi 
mapapaligaw, at gayundin naman, siya ay hindi mahuhulog sa 
kalumbayan [at kapighatian].^ (Qur'an 20: 123) 

Magplano ng iyong mga gawain (o bagay-bagay) 
at magsagawa ng tamang pag-iingat 

Kung ang isang Muslim ay nagsimula na gumawa ng anuman, 
marapat niyang gawin ang sumusunod: siya ay magplano ng may 
pag-iingat, at marapat niyang ilagay ang pagtitiwala kay Allah. Ang 
Propeta (saws) na pinoprotektahan ni Allah at may higit na 
pagtitiwala kay Allah kaysa sa kaninuman, ay nagsusuot ng baluti 



386 Huwag Malungkot 

(kutamaya) sa digmaan. Isang tao ang nagtanong sa Propeta (saws), 
"Marapat ko bang itali ang aking kamelyo sa poste o marapat ba 
akong maglagay ng aking pagtitiwala kay Allah?" Ang Propeta 
(saws) ay nagsabi: 

"Itali mo (ang iyong kamelyo) at ilagay ang iyong pagtitiwala kay 
Allah." 

Kung ikaw ay kumuha ng mga nararapat na hakbang upang 
marating ang iyong mithiin, at sa gayunding panahon ay iyong 
inilagay ang iyong pagtitiwala kay Allah, naisagawa mo ang 
dalawang mahalagang prinsipyo ng Islamikong Monoteismo. Ang 
magtiwala kay Allah na hindi kumukuha ng nararapat na sukatan, - 
alalaong baga, hindi gumagawa ng pagsisikhay na makamtan ang 
kanyang minimithi, - ay isang napakahamak na pang-unawa sa 
relihiyon. At ang kumuha ng angkop na mga hakbang na hindi 
nagtitiwala kay Allah ay nangangahulugan na mayroong depekto ang 
pananampalataya ng sinuman kay Allah. 
Isang makatang Arabo ang nagsabi: 

cAna mavaaal at mainaat na tao ait makapaakakamit 

na vanaai na kanuana maa mitniiin, 

samantaiana ana mapusok at mapaa-apurana tao 

au kaaaiasana Hindi naatataaumpau. 

Sa pamamagitan ng pagiging maingat sa iyong mga gawain, 
ikaw ay hindi gumagawa nang salungat sa iyong paniniwala sa maka- 
Diyos na pagtatakda, bagkus ay iyong naipatupad ang isang 
pundamental na bahagi nito. 

^At pagtagubilinan siya na maging maingat...^ (Qur'an 18: 19) 

^Upang pangalagaan kayo laban sa init [at lamig], at mga kasuutan 
[baluti o kutamaya] na nangangalaga sa inyo sa pakikipaglaban.^ 

(Qur'an 16: 81) 



Huwag Malungkot 387 



Ang mapalapit sa mga tao 



Ang isang pahiwatig ng kanyang kasaganaan ay ang 
kakayahan na matamo ang pagmamahal, paggalang at pagdamay ng 
mga tao. Si Propeta Ibraheem (Abraham) ay nagsabi: 

iA.t Inyong pagkalooban ako ng isang banggit ng karangalan 
[alalaong baga, ng reputasyon] sa Upon ng mga darating na sali't 
saling lahi.^ (Qur'an 26: 84) 

Si Allah ay nagwika kay Moosa (Moises): 

iAt binahaginan kita ng pagmamahal mula sa Akin...^ (Qur 'an 20: 39) 

Ang dalawang magkasunod na ahaadeeth (mga hadith) ay 
kapwa mapapanaligan: 

"Kayo ang mga saksi ni Allah sa mundong /to." 

"Si Jibraeel (Gabriel) ay nagsabi sa mga naninirahan sa mga 
kalangitan: Katiyakang minamahal ni Allah si ganoon at si ganito, 
kaya 't mahalin siya. Ang mga naninirahan sa mga kalangitan ay 
nagmahal sa kanya at ang pagtanggap sa kanya ay lumaganap sa 
kalupaan." 

Ang isang maayang mukha, mabubuting salita at 
magagandang asal ay siyang pinakamalakas na mga pamamaraan 
upang ipagmapuri ang iyong sarili sa puso ng mga tao. At ang higit 
pang mas malakas ay ang pagkamahinahon. Ito kung bakit ang 
Propeta ay nagsabi: 

"Ang anumang bagay na may kahinayan (kahinahunan) ay 
pinagaganda ng gayon, at ang anumang bagay na wala ng gayon ay 
nakulapulan (ng dumi)." 

Siya (saws) rin ay nagsabi: 



388 Huwag Malungkot 

"Kung sinuman ang walang kahinahunan ay nahadlangan ng 
malaking bahagi ng kabutihan." 

Isang matalinong tao ang nagsabi: 

"Ang pagkamahinahon ay nakakahango ng isang anas sa kanyang 
lungga." 

At kanilang sinasabi sa kanluran: 

"Tipunin ang pulot-pukyutan, 

datapuwa't huwag sirain ang bahay-pukyutan." 

Ang Propeta (saws) ay nagsabi sa isang mapapanaligang hadith: 

"Ang nananampalataya ay tulad ng isang bubuyog na kumakain 
kungano ang nakapagpapalusog, at nagpoprudyus (nagbibigay-ani) 
kung ano ang nakapagpapalusog. At kung ito ay dumapo sa isang 
(maliit) na sanga, ito ay hindi nakabibiyak nito." 

Maglakbay sa iba't ibang lupain 

Gaya na nang aking nabanggit sa unahan ng kabanata, ang 
paglalakbay at pagdalaw sa iba't ibang lupain ay nakapagbibigay ng 
kaligayahan sa kaluluwa. 

%>agbadya: 'Inyong pagmasdan, ano baga kaya ang nasa kalangitan 
at kalupaan?'^ (Quran 10: 101) 

^Hindi baga sila nagsipaglakbay sa kalupaan at kanilang 
napagmalas..> (Quran 12: 109) 

^Magsipaglakbay kayo sa kalupaan at inyong malasin...^ 

(Quran 29: 20) 

Sinuman ang nakabasa ng aklat ng paglalakbay ni Ibn Batoota, 
- kahit pa nga may kalabisan, - ay mamamangha sa mga likha ni 



Huwag Malungkot 389 

Allah. Ang paglalakbay at pagbabasa sa bukas na aklat ng nilikha ay 
mga paraan kung paano ang nananampalataya ay makakaunawa nang 
maraming moral na katuruan at mga aral. 

feaya't magsipaglakbay kayo nang malaya...^ (Qur'an 9: 2) 

^Hanggang nang kanyang sapitin ang lugar ng paglubog ng araw...^ 

(Qur'an 18: 86) 

iAko ay hindi susuko [sa paglalakbay] hanggang aking marating ang 
salikop ng dalawang dagat o [hanggang] gugulin ko ang maraming 
taon ng paglalakbay^ (Qur'an 18: 60) 

Magsagawa ng mga boluntaiyong 
dasal sa huling oras ng gabi 

Ang tumindig sa pagdarasal sa huling oras ng gabi, kung saan 
walang nakakakitang tao sa iyo, ay nagbibigay ng kapanatagan at 
katahimikan sa puso. Sa isang mapapanaligang hadith, ang Propeta 
(saws) ay nagsabi na ang paggising sa huling oras ng gabi, na nag- 
aala-ala kay Allah, na nagsasagawa ng ablusyon o paghuhugas, at 
matapos ay titindig sa pagdarasal, ay nakagagawa sa sinuman na 
maging aktibo (masigla) at masayahin. 

4Sila ay nahirati nang matulog nang maigsi lamang sa oras ng gabi 
[na naninikluhod sa kanilang Panginoon (Allah) at nananalangin ng 
may pangangamba at pag-asa].^ (Qur'an 51: 17) 

4At [gayundin], sa ilang bahagi ng gabi ay mag-alay ng Salah 
[karagdagang panalangin, Tahajjud, Nawafil, o mga itinatagubiling 
dasal].. > (Qur'an 17: 79) 

Ang isang mapapanaligang hadith sa Abu Dawood ay 
nagpapahiwatig na ang pagsasagawa ng pagdarasal sa huling oras ng 



390 Huwag Malungkot 

gabi ay nakapag-aalis ng karamdaman sa katawan. Ang Propeta 
(saws) ay nagsabi: 

"Huwag kayong maging katulad ni ganoon at ganito. Dati na siyang 
tumitindig sa gabi (para sa pagdarasal), at nang lumaon ay 
tinalikdan niya ang paggawa ng gayon." 

Ang sumusunod ay isinalaysay sa isang salaysay na nagmula 
kay Abdullah ibn Umar (nawa'y kalugdan siya ni Allah): 

"Si Abdullah ay isang mabuting tao, at maliban pa won, siya ay 
tumitindig sa gabi (para sa pagdarasal)." 

Huwag maghinagpis sa mga bagay na madaling lumipas: ang 
lahat sa daigdig na ito ay malilipol maliban kay Allah. 

iAng lahat ng bagay ay maglalaho [mamamatay] maliban sa 
Kanyang Mukha [Sarili]J (Qur'an 28: 88) 

C\ng sinuman na nasa [kalupaan] ay maglalaho [mamamatay], at 
mananatili ang Mukha ng iyong Panginoon na nag-aangkin ng 
Kaluwalhatian at Karangalan.^ (Qur'an 55: 26-27) 

Ang iyong gantimpala ay Paraiso 

"Ang aking kaluluwa na nagmamay-ari ng mga bagay, ay sa 
kanyang sarili ay lumilisan, 

Kung gayon, bakit ako dapat na umiyak kung may anumang 
bagay na lumisan sa akin." 

Ang buong mundo, na taglay ang lahat ng mga ginto nito, mga 
pilak, mga posisyon, at mga mansiyon ay hindi karapat-dapat kahit 
na sa isang patak ng luha. Sa isang hadith na isinalaysay ni Tirmidhi, 
ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Ang mundo ay isinumpa, at kung ano ang nasa hob nito ay 
isinumpa, maliban ang pag-aala-ala kay Allah, at ang sumusunod 



Huwag Malungkot 391 

dito (alalaong baga, ang ibang mabubuting gawa na minamahal ni 
Allah), ang pantos, at ang estudyante." 

Isang makatang Arabo ang nagsabi: 

zAna kauamanan at pamilua au mga pautang (amang, 

oAt ang araw au marapat na sumapit kapag 

ang utang au ivavalik. 

Ang lahat ng mga kayamanan sa mundo ay hindi makakaantala sa 
kamatayan kung ang natatakdaang oras nito ay sumapit. 

<At ang makamundong buhay na ito ay wala ng iba maliban sa 
paglilibang at pagsasaya!^ (Qur'an 29: 64) 

Si Hasan Al-Basri ay nagsabi, "Huwag maghanap ng 
kabayaran maliban pa sa Paraiso, sapagkat natatangi na ang kaluluwa 
ng isang nananampalataya ay napakamahal." Gayunman, ang ilang 
mga tao ay nagbebenta ng kanilang kaluluwa sa hamak na halaga. 
Yaong mga naninimdim sa kanilang pagkalugi o pagkawala ng 
kayamanan at pagkawasak ng kanilang bahay o sasakyan, at hindi 
nagdadalamhati sa mababang antas ng panananampalataya at sa 
kanilang mga kasalanan, ay hindi magtatagal na kanilang 
mapagtatanto ang kabalighuan o kahangalan ng kanilang pananaw sa 
buhay At ang pagkakatanto ng gayon, na hitik sa pagsisisi o 
panghihinayang, ay daragdagan para sa isang indibidwal (tao) ayon 
sa antas ng kanyang natatanging maling paniniwala. Ito ay isang isyu 
o usapin na tumatama nang malalim sapagkat ito ay isa sa mga 
makabuluhan, mga moral, at mga prayoridad (nararapat na unahin). 

^Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya ay nagmamahal [sa 
panandaliang] buhay sa mundong ito at pinabayaan nila [at hindi 
binigyan ng pahalaga] ang matimbang na Araw [na magiging 
mahirap]> (Qur'an 76: 27) 



392 Huwag Malungkot 

Tunay na pagmamahal 

Upang makatagpo ng tunay na kaligayahan, ikaw ay marapat 
na galing sa mga nagmamahal kay Allah. Ang pinakamasaganang tao 
ay siya na ang misyon sa buhay ay upang makamtan ang 
pagmamahal ni Allah, isang pagmamahal na tinutukoy ni Allah sa 
ganitong talata: 

^Si Allah ay magdadala ng mga tao [na ipapalit sa kanila], na 
Kanyang mamahalin at magmamahal sa Kanya..> (Qur'an 5: 54) 

^Ipagbadya [O' Muhammad sa sangkatauhan]: 'Kung [talagang] 
minamahal ninyo si Allah, kung gayon, ako ay inyong sundin 
[alalaong baga, tanggapin ang Kaisahan ni Allah, sundin ang Qur'an 
at Gawa ng Propeta], si Allah ay magmamahal sa inyo at 
magpapatawad sa inyong mga kasalanan.'^ (Qur'an 3: 31) 

Ang Propeta (saws) ay nagpahayag upang malaman ng lahat 
ang isang mataas na kagalingan ni Ali (nawa'y kalugdan siya ni 
Allah), - isang kagalingan na tulad ng isang korona sa ibabaw ng 
kanyang ulo: ang Propeta (saws) ay naglarawan sa kanya bilang 
isang tao: 

"Na nagmamahal kay Allah at sa Kanyang Sugo, at siyang 
minamahal ni Allah at ng Kanyang Sugo. " 

Ang isa sa mga Kasamahan ng Propeta ay nagmamahal sa 
sumusunod na kabanata ng Qur'an: 

^Ipagbadya [O' Muhammad]: 'Siya si Allah, ang Nag-iisa.'^ 

(Qur'an 112: 1) 

Kanyang inuulit ito sa bawat yugto (rak'ah) ng dasal, siya ay 
patuloy na nagbabasa nito sa iba pang oras, upang magbigay ng 
pagkaaliw o ginhawa sa kanyang puso at espiritu. Ang Propeta 
(saws) ay nagsabi sa kanya: 



Huwag Malungkot 393 

"Ang iyong pagmamahal dito ang siyang nakagawa na makapasok 
ka sa Paraiso." 

Aking natagpuan ang mga sumusunod na linya sa talambuhay 
ng isang pantas na Muslim: 

"Kung ang pagmamamahal ng isang pagala-gala para kina Sulma 
at Laila, ay nakapag-aalis ng kaisipan niya at nang kanyang 
kakayahan ng pangangatwiran, 

Kung gayon, ano ang iyong mahihinuha sa kaso niya na ang puso 
ay malakas na tumitibok para sa high na mataas na mundo." 

4At ang mga Hudyo at mga Kristiyano ay [kapwa] nagsasabi: 'Kami 
ang mga anak ni Allah at Kanyang minamahal.' Ipagbadya: 'Kung 
gayon, bakit kayo ay Kanyang pinarurusahan sa inyong mga 
kasalanan.'^ (Qur'an 5: 18) 

Ang istorya ng pagmamahal ni Majnoon kay Laila ay lubhang 
bantog. Ang kanyang labis na pagmamahal sa kanya ang pumatay sa 
kanya; samantalang ang kay Qaroon (Korah) ay ang pagmamahal sa 
kayamanan; at kay Fir'aun (Paraon) ay ang pagmamahal sa posisyon 
at kapangyarihan. Sa ibang banda, naroroon sina Hamza, Ja'afar, at 
Hanzala (nawa'y kalugdan silang lahat ni Allah), na namatay na lahat 
dahil sa kanilang pagmamahal kay Allah at sa Kanyang Sugo. 
Malawak ang distansya o pagitan na naghihiwalay sa tatlong 
mariringal na mga Kasamahan sa kanilang pagmamahal, - at yaong 
mga nananampalataya na katulad nila, sa karamihan. 

Ang Shari'ah ay ginawa 
na magaan para sa iyo 

Ang gaan at pagiging madali, - ang mga ito ang dalawang 
katangian ng Shari'ah na nagbibigay ng ginhawa sa 
nananampalataya. 



394 Huwag Malungkot 

^Hindi Namin ipinanaog ang Qur'an sa iyo [O' Muhammad] upang 
ikaw ay bigyan ng siphayo> (Qur'an 20: 1) 

iAt gagawin Namin na magaan sa iyo [O' Muhammad] ang 
Relihiyong Islam.^ (Qur'an 87: 8) 

CWalang sinumang kaluluwa ang binigyan ni Allah ng pasanin na 
hindi niya kayang dalhin.^ (Qur'an 2: 286) 

ASi Allah ay hindi magbibigay ng pasakit [o dalahin] sa isang tao 
nang high sa ipinagkaloob Niya sa kanya.^ (Qur'an 65: 7) 

iAt hindi Niya iginawad sa inyo sa relihiyon ang anumang 
kahirapan.^ (Qur'an 22: 78) 

^Kanyang niluwagan sila sa kanilang [mabibigat] na pasanin [sa 
pang-araw-araw na pagsasagawa ng pananampalataya], at sa mga 
tanikala [ng pananagutan] na nakaatang sa kanila.^ (Qur'an 7: 157) 

^Katotohanan! Ang kasunod ng [bawat] kahirapan ay kaginhawahan. 
Katotohanan, ang kasunod ng kahirapan ay kaginhawahan.^ 

(Qur'an 94: 5-6) 

iO' aming Panginoon! Kami ay huwag Ninyong parusahan kung 
kami ay nakalimot o nasadlak sa kamalian. Aming Panginoon! 
Huwag Ninyong ipapasan sa amin ang pabigat na Inyong iniatang sa 
mga nanga-una sa amin [mga Hudyo at Kristiyano]. Aming 
Panginoon! Huwag Ninyong iatang sa amin ang pabigat na higit sa 
aming makakaya. Patawarin Ninyo kami at pagkalooban kami ng 
pagpapatawad. Kami ay Inyong kahabagan. Kayo ang aming Maula 
[Tagapangalaga, Tagapagbantay, Tagapagtaguyod]; kami ay gawaran 
Ninyo ng tagumpay laban [sa mga tao] na hindi sumasampalataya.^ 

(Qur'an 2: 286) 

Ang Propeta (saws) ay nagsabi: 



Huwag Malungkot 395 

"Ang dicing bansa (bayan) ay hindi pananagutin sa mga 
pagkakantali (na hindi sinasadya o sa kawalan ng kaalaman), sa 
mga pagkalimot, at sa mga bagay na sapilitang pinagawa sa kanila 
(alalaong baga, mga kasalanan na nagawa sa ilalim ngpamimilit o 
pamumuwersa)." 

Siya (saws) ay nagsabi rin: 

"Katotohanan, ang relihiyong ito ay magaan; at hung sinuman ang 
gumawa sa relihiyon na lubhang mabagsik (magaspang), siya ay 
mapapanaigan nito." 

Kapanatagan at kapayapaan 

Sa 1994 na labas o isyu ng babasahing Ahlan was-Sahlan, ang 
isang artikulo o sulatin ni Dr. Hassan Shamsi Basha ay nalimbag, na 
pinamagatang Twenty Ways to Avoid Anxiety (Dalawampung Paraan 
Upang Maiwasan ang Pagkabalisa). Ang sumusunod na mga puntos 
ay isinabuod mula sa sulatin: 

1. Ang haba ng iyong buhay ay noon pa napagpasyahan, sapagkat 
ang lahat ng bagay ay mangyayari ayon sa maka-Diyos na pagtatakda 
at pag-uutos. Kaya't wala ng pangangailangan na maging sabik sa 
gayong bagay 

2. Ang desisyon kung gaano karami ang panustos (o ikabubuhay) na 
tinatanggap ng sinuman sa atin ay na kay Allah lamang: walang 
sinuman ang nagmamay-ari ng gayong panustos o may 
kapangyarihan na kunin ito sa iyo. 

3. Ang nakalipas ay tapos na at dinala nito ang kanyang mga 
kasawian at kalungkutan. Ito ay hindi na magbabalik kahit na ang 
buong sangkatauhan ay magtrabaho bilang isang Upon upang ibalik 
ito. 



396 Huwag Malungkot 

4. Ang kinabukasan o hinaharap ay mula sa nalilingid na mundo at 
hindi pa dumarating. Dala nito ang mga bagay-bagay (o mga 
pangyayari), na hindi nagpapakita ng pagsasaalang-alang sa iyong 
pahintulot o sa iyong damdamin, kaya't huwag mo itong tawagin 
hangga't ito ay hindi aktuwal na dumarating. 

5. Ang paggawa ng mga kabutihan sa iba ay nakapagdudulot ng 
kaligayahan kapwa sa puso at sa kaluluwa. Ang isang mabuting gawa 
ay nagbibigay ng higit na kapakinabangan sa nagbibigay, - sa 
katawagan ng mga biyaya at kabayaran at kapayapaan, kaysa sa 
naibibigay nito sa tumatanggap. 

6. Ang ilan sa mariringal na katangian ng nananampalataya ay yaong 
hindi nababahala ang kanyang sarili sa huwad na pamumuna. Walang 
sinuman ang ligtas sa mga panunumpa at pamumuna, kahit na nga si 
Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang, na Perpekto at 
Kataas-taasan. 



Mag-ingat sa marubdob na pag-ibig 

Mag-ingat na mahulog sa pag-ibig (o magmahal) dahil sa mga 
(panlabas) na kaanyuan; ang gayong pag-ibig ay napapaligiran ng 
pagkabalisa at patuloy na kalungkutan. Ito ay isang biyaya para sa 
isang Muslim na manatili siyang malayo sa mga mensahe na 
matatagpuan sa mga liriko (o tula ng damdamin) at awitin, sa mga 
mensahe tungkol sa marubdob na pag-ibig, walang ganting 
pagmamahal, o sa pagkakawalay sa pinag-uukulan ng pagmamahal. 

^Napagmamasdan mo ba siya na nagtuturing sa kanyang pagnanasa 
[walang kapararakang hangarin] bilang kanyang diyos? Si Allah na 
nakatatalos sa kanya ay hinayaan siya na naliligaw. At sinarhan Niya 
ang kanyang pandinig at kanyang puso [sa pang-unawa] at naglagay 
ng lambong sa kanyang paningin.l* (Qur'an 45: 23) 



Huwag Malungkot 397 

Sa paninisi sa kanyang sarili, isang makatang Arabo ang 
sumulat ng sumusunod: 

qAko ana naadala ng kamatauan sa isang pagpapatumva, 

Kung gauon, sino ang aapat sisihin kung 

ana pinatau au ang salarin. 

Siya ay naninisi sa kanyang sarili sa patuloy na kirot at 
kalungkutan na kanyang nararanasan, na sa huli ay kanyang nakilala 
na ang pagkahulog sa mapusok na pag-ibig, - at matapos ay mawalan 
ng kakayahan na makawala sa gayon, - siya lamang ang dapat na 
sisihin sa kanyang kasawian. 

4At kung ang masamang bulong ay lumapit sa iyo mula kay Satanas, 
kayo ay humanap ng kalinga [magpakupkop kayo] kay Allah [laban 
kay Satanas].^ (Qur'an 7: 200) 

^Katotohanan, sila na matimtiman sa kabutihan; kung ang isang 
masamang isipin [bulong] ay dumatal sa kanila mula kay Satanas, 
sila ay nakakaala-ala [kay Allah], at katotohanang sila ay nakakakita 
[ng matuwid]> (Qur'an 7: 201) 

Si Ibn Al-Qayyim ay nagpaliwanag sa ganitong paksa sa 
kanyang aklat na The Disease and the Care (Ang Sakit at ang 
Pangangalaga). Siya ay bumanggit ng ilan sa mga dahilan na 
nakapag-aambag sa pagkahulog sa walang pag-asa at hindi 
masawatang pag-ibig. Ang ilan sa mga ito ay ang sumusunod: 

1 . Ang isang hungkag na pag-ibig na salat sa pagmamahal kay Allah, 
sa pag-aala-ala sa Kanya at pangangamba sa Kanya. 

2. Ang pabayaan ang mga mata na magpagala-gala at tumitig. Ang 
mata ay isang tagapagmanman o tagapanubok na maaaring 
magdalang muli ng kalungkutan sa puso. 



398 Huwag Malungkot 

^Ipahayag sa mga sumasampalatayang lalaki na ibaba nila ang 
kanilang paningin [sa pagtingin sa mga ipinagbabawal na bagay]...^ 

(Qur'an 24: 30) 

Ang pagtingin ay isang palaso mula sa mga palaso ng 
Demonyo. Isang makatang Arabo ang nagsabi: 

P a ff pinMfffan mo ana iyona mga mata na magyagala-gala 
sa unahan vilang isang tagapagmanman, 

n 9 P a f t ^ n sa ^ at n $ mata at m 9 a POfftify ax i susunoa 1 , 
J\a nakamldta (sa gayong vagau) na wata kang kaltauakan 

na uakavin nana ganav, 

Jtavang ikaw ay watang tiuaga na makayagtamo (lamang) 

ng anumang vanagi nito. 

3. Ang maging pabaya sa pagsamba, - lalo na nga sa pag-aala-ala, 
paninikluhod at pagdarasal. 

^Katotohanan, ang [tunay na] pagdarasal ay nakapipigil sa paggawa 
ng kasuklam-suklam [mga kahiya-hiya] at masamang gawa [lahat ng 
uri ng gawa na ipinagbabawal, atbp.]> (Qur'an 29: 45) 

Ang Hang lunas sa marubdob, 
at hindi mapigilang pag-ibig 

iAt upang sa gayong [paraan] ay Aming mailayo siya sa kasamaan at 
imoralidad [bawal na pakikipagtalik]. Katotohanang siya ay isa sa 
Aming matatapat na alipin [hinirang na Sugo]> (Qur'an 12: 24) 

1 . Magsikap na mapabuti (o mapaunlad) ang iyong pagsamba, - sa 
pagiging higit na matapat, - at lumuhog kay Allah na ikaw ay 
pagalingin. 



Huwag Malungkot 399 



2. Ibaba ang iyong paningin. 



iAt pangalagaan ang kanilang maselang bahagi ng katawan [na ito ay 
malantad, at sa mga ipinagbabawal na gawa tulad ng bawal na 
pakikipagtalik]> (Qur'an 24: 30) 

iAt sila na nangangalaga sa kanilang kalinisan [alalaong baga, sa 
labag na relasyong seksuwal, sa kanilang maseselang bahagi ng 
katawan].^ (Qur'an 23: 5) 

3. Lumayo sa pinag-uukulan mo ng silakbo ng damdamin. 

4. Panatilihin mong abala ang iyong sarili sa mabubuting bagay. 

^Katotohanang sila ay lagi nang maagap sa paggawa ng mabubuti, at 
sila ay laging naninikluhod sa Amin ng may pag-asa [sa Aming 
biyaya] at pangangamba [sa Aming kaparusahan].^ (Qur'an 21: 90) 

5. Mag-asawa nang ligal, alalaong baga, na naaayon sa Shari'ah 
(Batas Islamiko). 

i... Kung gayon, kayo ay magsipag-asawa ng kababaihan na inyong 
mapusuan...^ (Qur'an 4: 3) 

iAt kabilang sa Kanyang mga Tanda; na nilikha Niya para sa inyo 
ang inyong mga kabiyak [asawa] mula sa inyong sarili, upang inyong 
madama ang katahimikan sa kanila...^ (Qur'an 30: 21) 

Ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"0 ' Upon ng kabataang lalaki, sinuman sa inyo ang may kakayahan 
(na magkaloob) ng dote (at gumugol ng lahat ng kinakailangang 
gastusin sa pag-aasawa), hayaang siya ay mag-asaM/a." 



400 Huwag Malungkot 

Ang mga karapatan ng pagkakapatiran 

Sa iyong pakikipagkita sa iyong Muslim na kapatid, tawagin 
mo siya sa pangalan na kanyang nagugustuhan at batiin siya ng may 
nakangiting mukha. 

"Ang pagngiti sa iyong kapatid ay kawanggawa." 

Hikayatin mo siya na makipag-usap sa iyo, o sa ibang salita, 
bigyan mo siya ng pagkakataon na masabi niya sa iyo ang tungkol sa 
kanyang sarili at tungkol sa kanyang buhay Tanungin mo siya 
tungkol sa kanyang buhay-buhay o kalagayan, ngunit yaon lamang 
mga bagay na hindi magdudulot sa kanya ng pagkapahiya. 

"Sinuman ang walang pakialam sa buhay-buhay o pangyayari ng 
mga Muslim, siya ay hindi kabilang sa kanila." 

iAng mga lalaking sumasampalataya at mga babaeng 
sumasampalataya ay mga Auliya [tagapagtangkilik, kapanalig, 
kaibigan, tagapangalaga] sa isa't isa„> (Qur'an 9: 71) 

Huwag mo siyang sisihin o paalalahanan ng kanyang 
nakalipas na mga pagkakamali, huwag mo siyang dulutan ng 
pagkaasiwa dahilan sa pagbibiro mo sa kanya. 

"Huwag makipagtalo sa iyong kapatid, huwag magbiro sa kanya, at 
huwag kang magtakda ng pakikipagkita sa kanya at matapos ay 
hindi ka sisipot." 

Ang dalawang sekreto tungkol 

sa pagkakasala (kahit na alam mo 

ang mga ito, huwag magkasala) 

Ang ilang tao ng karunungan ay bumanggit ng ganito: 



Huwag Malungkot 401 

1. Matapos na ang isa ay magsisi sa kasalanan, ang damdamin ng isa 
sa pagiging mapagpahalaga sa sarili at pagiging banal (na 
maituturing na kahambugan) ay nasusugpo. 

2. Ang mga pangalan at katangian ni Allah, gaya ng 
Pinakamahabagin at Mapagpatawad nang Paulit-ulit, ay 
nagdudulot nang higit na mainam na kahulugan sa kanya na 
nagkasala at matapos ay nagsisi, kaysa sa ginawa nila sa iba. 

Humanap ng ikabubuhay o panustos 
datapuwa't huwag maging gahaman 

Ang lahat ng pagluwalhati at papuri ay para sa Manlilikha at 
Tagapanustos. Siya ang nagbibigay ng ikabubuhay sa bulate na nasa 
ilalim ng lupa, sa isda na nasa ilalim ng tubig, at sa ibon na nasa 
himpapawid, sa langgam na nasa kadiliman, at sa ahas na nasa loob 
ng siwang ng bato. 

Si Ibn Al-Jazi ay bumanggit ng isang bagay na kanyang 
nasaksihan na kamangha-mangha ngunit kakatuwa. Isang bulag na 
ahas ang namumuhay sa isang sanga sa ibabaw ng punongkahoy. 
Isang ibon ang pumupunta roon na may pagkain sa kanyang bibig. 
Ito ay huhuni bilang isang signal sa ahas, at dahil dito ay ibubuka (ng 
ahas) ang kanyang bibig upang hayaan ang ibon ay makapagpasok 
ng pagkain. Ang lahat ng papuri at pagpaparangal ay laan kay Allah, 
na gumawa ng gayong (ibon) upang makatulong sa iba (sa ahas). 

<At walang isa mang gumagalaw [o nabubuhay] na nilalang sa 
kalupaan, gayundin ang isang ibon na lumilipad sa kanyang 
dalawang pakpak, maliban [na sila ay] mga pamayanan na katulad 
ninyo.^ (Qur'an 6: 38) 

Ang pagkain ay dumarating kay Maryam (Maria) sa araw at 
gabi. Sinabi ang ganito sa kanya, "Paano itong dumarating sa iyo." 



402 Huwag Malungkot 

Siya ay tumugon, "Ito ay mula kay Allah. Katotohanan, si Allah ay 
nagkakaloob sa sinumang Kanyang maibigan ng walang 
pagbibilang." Kaya't huwag mabalisa, ang iyong ikabubuhay ay 
ginagarantiyahan. 

{At huwag ninyong patayin ang inyong mga anak dahil sa pangamba 
sa kahirapan. Kami [Allah] ang magkakaloob sa kanila at sa inyo ng 
ikabubuhay^ (Qur'an 17: 31) 

Ang mga tao ay marapat na makapagtanto na ang 
Tagapanustos, kapwa sa ama at sa anak ay Siya na hindi 
nanganganak, o Siya na hindi ipinanganak. 

^Kaya't magsihanap kayo ng ikabubuhay mula kay Allah [lamang], 
at Siya [lamang] ang paglingkuran ninyo at magkaroon kayo ng 
utang na loob ng pasasalamat sa Kanya> (Qur'an 29: 17) 

{At Siya ang nagpapakain at nagbibigay sa akin ng inumin> 

(Qur'an 26: 79) 

Huminto upang magnilay-nilay 

At tungkol sa pagdarasal, - ang kahalagahan nito, o di kaya ay 
ang bahagi ng kahalagahan nito, - ay yaong ito ay nakasasaid sa puso 
sa masasamang damdamin at pumupuno rito ng lakas at kasiyahan. 
Sa oras ng pagdarasal, ang puso at kaluluwa ng sinuman ay nasa 
pakikipag-usap kay Allah. Ang pagiging malapit kay Allah, ang 
ginhawa na natatamo dahil sa paghingi sa Kanya, at ang 
ispiritwalidad na nadarama sa pagtindig sa Kanyang harapan, - ang 
lahat ng ito ay natatamo sa oras ng pagdarasal. Ang bawat bisig (o 
bahagi ng katawan) ay ginagamit sa pagdarasal, ngunit ang higit na 
mahalaga ay yaong ang puso ay marapat na maging gising din. Kung 
ang sinuman ay nagdarasal, ang kapanatagan at kapayapaan ay 



Huwag Malungkot 403 

natatamo, sapagkat siya ay lumalayo, kahit na nga sa 
pagkaispiritwalidad (man lamang), sa mga kaaway at kaguluhan. 
Kaya't ang dasal ang isa sa pinakamabisang lunas sa mga sakit ng 
puso. Gayunman, yaong lamang karapat-dapat na puso ang 
nakikinabang sa pagdarasal; ang isang mahinang puso, sa kabilang 
banda, ay katulad ng katawan, ito ay humahanap ng panustos o 
ikabubuhay mula sa materyal (o makamundong) bagay 

Samakatuwid, ang dasal ang pinakamatinding paraan na 
makakatulong sa atin na makamit ang mga pagpapala kapwa sa 
mundong ito at sa Kabilang Buhay. Ang dasal ay nagpipinid sa atin 
sa mga kasalanan, na nagtatanggol laban sa mga karamdaman, na 
nagpapailaw kapwa sa puso at sa mukha, na gumagawa na maging 
aktibo, at sa kalahatan, ay naghahatid ng kabutihan sa tao na matapat 
na nagsasagawa nito. 

Ang relihiyon na hitik sa mga pakinabang 

Ang Islam ay nagbibigay sa nananampalataya nang malapad 
na hanay ng mga pakinabang at gantimpala, kapakinabangan na 
nanghihikayat sa kanya na magpatuloy sa tamang landas, at mga 
gantimpala na nagpapasigla sa kanyang pag-asa sa Kabilang Buhay. 
Ang mga gawa na nakabubura sa mga kasalanan, - katulad ng dasal, - 
ay marami sa Islam. Bilang halimbawa, ang isang mabuting gawa ay 
pinararami ng sampling beses sa gantimpala, o pitong daan, o (kahit 
na) maraming-marami pa. Ang isa pang halimbawa ay kahirapan, 
sapagkat sa anumang oras na ang nananampalataya ay dinapuan ng 
kahirapan, ang ilan sa kanyang mga kasalanan ay nababayaran o 
pinatatawad. (Gayundin, sa panahon ng mga pagdurusa, siya ay 
nabibiyayaan sa mga panalangin ng iba pang nananampalataya). 

iAt kung inyong bibilangin ang mga pagpapala [Biyaya] ni Allah, 
kailanman ay hindi ninyo ito makakayang bilangin.^ (Qur'an 16: 18) 



404 Huwag Malungkot 

AM saganang iginawad Niya sa inyo ang Kanyang kagandahang- 
loob [biyaya] na [kapwa] lantad [alalaong baga, Kaisahan ng Diyos 
sa Islam, kalusugan, kagandahan, kaligayahan sa mundo, atbp.] at 
nalilingid [alalaong baga, pananampalataya sa Islam, karunungan, 
patnubay, kaligayahan ng Paraiso, atbp.]> (Qur'an 31: 20) 

Huwag mangamba! Katiyakan, ikaw ay 
magkakaroon ng mataas na kamay 

^Huwag kang matakot! Katotohanang ikaw ang mangunguna.^ 

(Qur'an 20: 68) 

Si Moosa (Moises) ay nasa tanging kaguluhan sa tatlong 
pangyayari: 

1. Nang siya ay pumasok sa kapulungan ng masamang si Fir'aun 
(Paraon), siya ay nagsabi: 

iO' aming Panginoon! Katotohanang kami ay nangangamba na 
madaliin niya ang pagpaparusa sa amin, o di kaya ay magmalabis 
siya sa pagsuway [laban sa amin].^ (Qur'an 20: 45) 

<Siya [Allah] ay nagwika: 'Huwag kayong matakot! Katotohanang 
Ako ay kasama [kakampi] ninyong dalawa, na Nakakarinig at 
Nakamamasid.'^ (Qur'an 20: 46) 

Ang parirala na "Ako (Allah) ay nasa sa inyo..., na nakakarinig 
at nakamamasid" ay marapat na laging nasa pag-iisip ng Muslim. 

2. Nang ang mga manggagaway ay maghagis ng kanilang tungkod, si 
Allah, ang Pinakamakapangyarihan, ay nagwika: 

^Huwag kang matakot! Katotohanang ikaw ang mangunguna.^ 

(Qur'an 20: 68) 



Huwag Malungkot 405 

3. Nang si Paraon at ang kanyang sandatahan ay tumutugis kina 
Moises, si Allah ay nagwika: 

^Hampasin mo ng iyong tungkod ang dagat.^ (Qur'an 26: 63) 
Si Moises (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nagsabi: 

^Hindi, katotohanan! Nasa panig [kasama] ko ang aking Panginoon, 
ako ay Kanyang papatnubayan.^ (Qur'an 26: 62) 

Manatiling malayo sa sumusunod na apat ... 

Ang sumusunod na apat na mga gawa ay nagdudulot ng 
kalungkutan sa puso ng tao, kaya't iwasan ang mga ito: 

1 . Ang pagdaing at pagiging magalitin sa anumang itinakda ni Allah. 

2. Ang paggawa ng mga kasalanan na walang pagsisisi matapos ang 
gayon. 

^Ipagbadya [sa kanila]: 'Ito ay mula sa inyong sarili [dahilan sa 
inyong masasamang gawa].'|> (Qur'an 3: 165) 

^Ito ay dahilan sa anumang kinita ng inyong mga kamay^ 

(Qur'an 42: 30) 

3. Ang pagkamuhi sa mga tao dahil sa mga biyaya na ipinagkaloob sa 
kanila ni Allah. 

^O sila ba ay nananaghili sa mga tao [alalaong baga, si Muhammad at 
ang kanyang mga tagasunod] sa anumang Biyaya na ipinagkaloob sa 
kanila ni Allah?^ (Qur'an 4: 54) 

4. Ang pagtalikod o paglayo sa pag-aala-ala kay Allah: 

^Katotohanang sasakanya ang buhay ng kahirapan...^ 

(Qur'an 20: 124) 



406 Huwag Malungkot 

Upang makatagpo ng kapayapaan, 
bumaling sa iyong Panginoon 

Ang alipin ni Allah, - alalaong baga, ang bawat isa sa atin, - ay 
makakatagpo lamang ng kaginhawahan sa pamamagitan ng 
pagbaling kay Allah, ang Kataas-taasan, na Siyang bumanggit sa 
kapanatagan sa maraming talata ng Qur'an: 

^Si Allah ay nagpapanaog ng Kanyang Sakinah [katahimikan at 
kapanatagan] sa Kanyang Sugo at gayundin sa mga 
sumasampalataya...^ (Qur'an 48: 26) 

^At Siya ang nagpapanaog ng katahimikan [at kapanatagan] sa 
kanila..> (Qur'an 48: 18) 

AAX pagkaraan nito ay ipinanaog ni Allah ang Kanyang Sakinah 
[kahinahunan, kapayapaan, katahimikan at kaaliwalasan] sa 
[Kanyang] Sugo [Muhammad]. ..£ (Qur'an 9: 26) 

Ang kapanatagan ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng 
puso na nasa kapayapaan at may malusog na pagtitiwala kay Allah. 
Ang kapanatagan ay isang kalagayan ng kahinahunan na tinatamasa 
niyaong mga nananampalataya na nailigtas sa pag-aalinlangan. At ito 
ay ayon sa pagiging malapit ng sinuman kay Allah at sa kanyang 
pagiging matimtiman sa pagsunod sa pamamaraan ng Sugo, sa ganito 
siya ay magkakamit ng kapanatagan at kapayapaan. 

4Si Allah ang magpapatatag sa mga sumasampalataya sa 
pamamagitan ng [pagpapahayag ng La ilaha ilia Allah (Wala ng 
iba pang diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah)], 
salitang matatag [dito] sa mundo [alalaong baga, sila ay 
magpapatuloy sa pagsamba lamang kay Allah at wala ng iba], at 
gayundin sa Kabilang Buhay^ (Qur'an 14: 27) 



Huwag Malungkot 407 

Dalawang dakilang salita ng kaaliwan 

Si Imam Ahmad ay nagsalaysay ng dalawang parirala na 
nasabi sa kanya sa panahon ng mga kahirapan nang siya ay 
pinarurusahan at pinahihirapan. 

Ang isang tao na nabilanggo dahil sa pag-inom ng alak ang 
unang nagsalita, nang kanyang makita si Imam Ahmad, at nagsabi: 

"O' Ahmad, maging matimtiman sapagkat ikaw ay hahagupitin 
dahilan sa katotohanan na nasa iyo. Ako ay maraming beses nang 
hinagupit dahilan sa pag-inom, at kahit na gayon, ako ay 
matiyaga." 

^Kaya't maging matimtiman [O' Muhammad] sa pagtitiyaga; 
katiyakang ang pangako ni Allah ay katotohanan, at huwag hayaan 
sila na hindi nakatitiyak [sa kanilang pananalig] na ikaw ay 
mapatahimik nila [sa pagpapalaganap ng Mensahe ni Allah na iyong 
marapat na maiparating].^ (Qur'an 30: 60) 

A— Kung kayo ay nagdurusa [sa mga kahirapan], katiyakang sila [rin] 
ay nagdurusa [ng mga kahirapan] na katulad ng inyong pagbabata, 
datapuwa't mayroon kayong pag-asa mula kay Allah [sa gantimpala 
ng Paraiso], na rito sila ay hindi umaasa...^ (Qur'an 4: 104) 

Isang Disyertong Arabo na nakasaksi kay Imam Ahmad na 
nakatanikala habang siya ay ipinapasok sa kulungan ay nagsabi ng 
pangalawang parirala. Siya ay nagsabi, "O' Ahmad, maging 
matiyaga, sapagkat katotohanan, kung ito ang lugar kung saan ikaw 
ay papatayin, ito rin ang magiging lugar kung saan ikaw ay papasok 
sa Paraiso." 

CAng kanilang Panginoon ay nagbibigay sa kanila ng masayang 
balita ng isang Habag mula sa Kanya, at Siya ay nalulugod [sa 
kanila], at sasakanila ang Halamanan [Paraiso] na naririto ang 
walang hanggang ligaya.^ 1 (Qur'an 9: 21) 



408 Huwag Malungkot 

Ang Han sa mga positibong epekto 
ng pagdaranas ng kahirapan 

Ang kahirapan ay nakagagawa sa sinuman na 
mapagpakumbabang bumaling tungo sa kanyang Panginoon. Ang 
isa ay minsang nagsabi, "Gaano Kaperpekto si Allah, na 
nakapagtamo ng panalangin (mula sa mga tao) sa pamamagitan ng 
kahirapan." (Dito) ay isinalaysay na si Allah ay sumubok sa isa sa 
Kanyang mga alipin sa isang bagay, at matapos ay nagwika sa mga 
Anghel na ito ay nangyari, "Upang mapakinggan (Ko) ang kanyang 
tinig", na nangangahulugang ang kanyang mga panawagan at 
panikluhod. 

Ang kahirapan ay nakapagtatanim ng kababaang-loob sa puso 
ng nagdurusa: 

^Hindi [karapat-dapat ang ginawang pagsuway ng tao]. Katotohanan, 
ang tao ay nagmalabis [(nagpalalo) sa kanyang kawalan ng pananalig 
at kasamaan], sapagkat itinuturing niya ang kanyang sarili na may 
sariling kasapatan [o hindi nangangailangan ng anumang tulong].^ 

(Qur'an 96: 6-7) 

Ang mga tao ay nagbibigay ng kaginhawahan at (nag-aalay 
ng) dasal sa mga nagdurusa. Kaya nga't sa panahon ng kahirapan, 
ang mga nananampalataya ay nagtitipun-tipon sa isang ispiritu ng 
pagkakapatiran. 

Ang kahirapan ay marapat na makagawa sa isa na maging 
mapagpasalamat dahilan sa kanyang pagkakaligtas sa higit pang 
malaking kahirapan na maaaring sumapit sa kanya. Higit pa rito, ang 
kahirapan ay nakapagpapatawad sa mga kasalanan. Kung ang alipin 
ni Allah ay nakinabang sa pagpapahalaga sa ganitong katotohanan, 
siya ay magiging mapagpasalamat. 



Huwag Malungkot 409 

^Sila lamang na matitiyaga ang tatanggap nang sagana ng kanilang 
gantimpala ng walang pagbibilang [alalaong baga, walang 
hangganan].^ (Qur'an 39: 10) 

Karunungan 

Si Ibn Hazm ay bumanggit na ang galing sa mga pakinabang 
ng karunungan, ay yaong ito ay nakapagtataboy ng masasamang 
bulong sa kaluluwa at ito ay nakapapalis sa sinuman sa mga 
pagkabalisa at kaguluhan. 

Ito ay tunay na natatangi para sa kanya na nagmamahal sa 
karunungan, na patuloy na nag-aaral at nagsasagawa sa (aktuwal) na 
buhay ng anumang kanyang natutuhan. Ang mag-aaral ng 
karunungan ay marapat na magbaha-bahagi ng kanyang oras sa 
pagitan ng pagsasaulo, pagbabasa, pagpapabago, pagsasaliksik at 
pagninilay-nilay 

Ang kaligayahan ay isang Banal na 
regalo na hindi nagtatangi sa pagitan 
ng mayaman at ng mahirap 

Hindi pambihira na makakita ng mga manggagawa na 
napakahirap, at ang anumang kanilang kinita sa maghapon ay 
ginugugol din ng araw na yaon. Gayunman, ang marami sa kanila ay 
masaya, payapa, may malakas na puso at panatag na kaluluwa. Ito'y 
sa dahilang sila ay lubhang abala na isipin (pa) ang tungkol sa 
kahapon o ang bukas. Ang kanilang estilo sa buhay ay nagbigay sa 
kanila ng pagpapahalaga sa ngayon sapagkat sila ay hindi kinasihan 
ng pagkakataon na mag-isip pa ng ibang bagay. 

Diambing ito sa kanila na nakatira sa mga mansiyon. Ang 
kawalan ng ginagawa at malayang oras ay nagbigay sa kanila ng 



410 Huwag Malungkot 

saganang oras na isipin ang tungkol sa kanilang mga problema at ang 
kawalan ng layunin sa buhay. Kaya't ang kahirapan at pagkabalisa ay 
dumarapo sa marami sa kanila sa araw at gabi. 

Ang maala-ala matapos ang kamatayan 
ay isang pangalawang buhay 

Ang mabigyan ng pangalawang buhay ay isang malaking 
biyaya. Marami sa kanila ang nakabili sa buhay na ito, hindi sa 
kayamanan o posisyon, bagkus ay sa mga gawa. Si Ibraheem 
(Abraham) ay nanikluhod sa kanyang Panginoon na mainam na 
maala-ala ng iba at maipagdasal (siya). Si Umar (nawa'y kalugdan 
siya ni Allah) ay nagtanong sa mga anak ni Harim ibn Sinaan, "Ano 
ang ibinigay sa inyo ni Zuhayr, at ano ang ibinigay ninyo sa kanya?" 
Sila ay nagsabi, "Kami ay binigyan niya ng mainam, at kami ay 
nagbigay sa kanya ng kayamanan." Si Umar ay nagsabi, "Sa 
(Ngalan) ni Allah, ang ibinigay ninyo sa kanya ay nalipol, at ang 
ibinigay niya sa inyo ay nanatili." 

Panikluhuran ninyo si 
Allah ng sutnusunod 

"O ' Allah, ibigay Ninyo sa amin ang mabuting bahagi ng kabanalan, 
sapagkat Kayo ang isang sagka sa pagitan namin at sa pagitan ng 
anting pagsuway sa Inyo. Ipagkaloob Ninyo sa amin ang bahagi ng 
pagsunod sa Inyo, na dahil sa gayon, ay ginawa Ninyo kami na 
makapasok sa Paraiso, at isang bahagi ng pananampalataya na 
nagsisilbi, na makagawa na ang mga kalamidad sa mundong ito ay 
maging madali sa amin. Hayaan Ninyong tamasahin namin ang 
biyaya ng aming pandinig, ng paningin at lakas, habang Kayo ay 
nagbibigay sa amin ng buhay... Pagkalooban Ninyo kami ng 



Huwag Malungkot 41 1 

paghihiganti laban sa kanila na nagbigay-kamalian sa amin at 
tulungan Ninyo kami laban sa kanila na lumagpas sa paglabag sa 
amin. At huwag Ninyong gawin na ang anting kalamidad ay 
mapasama sa anting relihiyon; huwag Ninyong gawin ang ntundo na 
maging pinakamahalagang bagay sa amin, at huwag din Ninyong 
gawin na ito ang maging hangganan ng aming karunungan. At 
dahilan sa aming mga pagkakasala, huwag Ninyong ibigay sa kanila 
na nagpapakita sa amin ng kawalang-habag, ang kapangyarihan 
upang ipailalim kami." 

Isang Panginoon na hindi nagkakamali 

Marapat kang makadama ng katiyakan sa kadahilanang ikaw 
ay mayroong Panginoon na makatarungan. 

Si Allah, ang Kataas-taasan ay tumanggap sa isang babae sa 
Paraiso dahilan sa isang aso, at ng isa pa sa Impiyerno dahilan sa 
isang pusa. Ang una ay isang puta mula sa angkan ng Israel; sapagkat 
minsan siyang nagbigay ng inumin sa isang nauuhaw na aso. Si Allah 
ay nagpatawad sa kanya at tumanggap sa kanya sa Paraiso. Ito ay 
isang makatarungang kabayaran sa kanyang katapatan sa paggawa 
ng isang mabuting gawa, sa kanyang katapatan kay Allah. Ang 
pangalawa ay isang babae na nagkulong sa isang pusa sa isang silid. 
Ito ay hindi niya pinakain o binigyan man ng inumin; dahilan sa 
kanyang pagkulong sa pusa, kanyang pinigilan ito na makakain ng 
mga insekto sa kabukiran, kaya't ginawa ni Allah na pumasok siya sa 
Impiyerno. 

Ang kuwento ng unang babae ay isang salaysay na nagbibigay 
ng kahinahunan sa puso, sapagkat ito ay nakagagawa sa sinuman na 
maalaman na si Allah ay nagbibigay ng malaking gantimpala para sa 
maliliit na gawa. 



412 Huwag Malungkot 

^Kaya't sinuman ang gumawa ng mabuting gawa na katumbas ng 
bigat ng isang atomo [o isang maliit na langgam], ay makakamalas 
nito. At sinumang gumawa ng masamang gawa na katumbas ng bigat 
ng isang atomo [o isang maliit na langgam], ay makakamalas nito.^ 

(Qur'an 99: 7-8) 

^Katotohanan, ang mabubuting gawa ay nakapapalis ng masasamang 
gawa [alalaong baga, ang maliliit na kasalanan].^ (Qur'an 11: 114) 

Kaya't tulungan ang dinadapuan ng dalamhati, magbigay sa 
mahirap, tulungan ang inaapi o pinagmamalupitan, dalawin ang 
maysakit, magdasal para sa namatay, mamatnubay sa bulag, 
magbigay ng kaginhawahan sa nahihirapan, patnubayan ang 
naliligaw ng landas, ang maging mapagbigay kapwa sa panauhin at 
sa kapitbahay Ang lahat ng ito ay mga gawa ng kawanggawa, mga 
gawa na hindi lamang nakakatulong sa tumatanggap ng iyong 
mabubuting gawa, bagkus ay nakakatulong sa pagbibigay sa iyo ng 
ginhawa at kapayapaan. 

Isulat ang iyong sariling kasaysayan 

Isang araw, habang ako ay nakaupo sa Haram sa Makkah; na 
isang maalinsangang araw at ang pantanghaling pagdarasal ay 
malapit nang magsimula, nang aking mapansin ang isang matandang 
lalaki na namamahagi ng tubig na Zamzam. Kanyang pinupuno ang 
ilang tasa at ibinibigay ito sa mga tao, at matapos ay muli siyang 
bumabalik at inuulit ang gayong proseso. Patuloy niyang ginagawa 
ang gayon sa mahabang panahon hanggang sa siya ay matigmak ng 
pawis. Ako ay namangha sa katatagan ng matandang Making ito, at 
ang kanyang pagnanais sa paggawa ng mabubuting gawa. Siya ay 
ngumingiti at nagbibigay ng tasa ng tubig sa maraming tao na kaya 
niyang pagsilbihan. Ang gayon ay aking pinahahalagahan, na kung si 



Huwag Malungkot 413 

Allah ay namamatnubay sa kanya sa paggawa ng isang mabuting 
gawa, siya ay gumagawa nito ng may ngiti, kahima't ito ay 
nangangailangan ng mabigat na paggawa. 

Si Abu Bakr (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay naglagay ng 
kanyang buhay sa panganib sa daan na patungong Madeenah upang 
kanyang mapangalagaan ang Sugo ni Allah (saws). 

Upang mapakain niya ang kanyang mga panauhin, si Hatim ay 
natutulog na gutom ang kanyang sikmura. 

Si Abu Ubaydah ay nagsisilbing guwardiya sa gabi upang siya 
ay makapagbigay ng pahinga sa sandatahang Muslim. 

Si Umar (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay naglalakad sa 
mga daan sa gabi (upang magbantay) habang ang mga tao ay 
natutulog upang kanyang matiyak ang kanilang kaligtasan. At sa taon 
ng malaking pagkakagutom, siya ay nagpapakagutom upang 
kanyang mapakain ang mga tao. 

Si Abu Talha (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay gumamit ng 
kanyang katawan bilang pananggalang, upang protektahan ang 
Propeta (saws) sa mga pana (busog) sa panahon ng digmaan ng 
Uhud. 

Si Ibn Mubarak ay nagpapamudmod ng pagkain habang siya 
sa kanyang sarili ay nag-aayuno. 

iAt sila ay nagkakaloob ng pagkain dahilan sa pagmamahal kay 
Allah, sa nagdarahop, sa ulila at napipiit.^ (Qur'an 76: 8) 

Makinig nang mataman sa mga salita ni Allah 

Dalitin ang Qur'an at makinig dito habang ito ay dinadalit, - sa 
paggawa ng gayon, ikaw ay makakatagpo ng kaligayahan, 



414 Huwag Malungkot 

kapayapaan at kapanatagan. Ang Sugo ni Allah (saws) ay nahirati 
nang nalulugod na marinig ang Qur'an habang ito ay dinadalit ng isa 
sa kanyang maringal na Kasamahan. 

Marapat kang magbahagi ng ilang minuto sa araw-araw, na 
iyong mapakinggan ang teyp (o nairekord) na pagdalit ng Qur'an. 
Ang ingay na iyong napapakinggan sa mga lansangan, sa trabaho, o 
sa opisina ay katiyakan na nakakapagdulot sa iyo ng pagkainis, 
kaya't huminto at magpahinga upang mabigyan mo ang iyong sarili 
ng kaginhawahan sa pamamagitan ng pagbasa sa Aklat ng iyong 
Panginoon: 

^Sila na sumasampalataya [sa Kaisahan ni Allah], at sa kanilang puso 
ay nakadarama ng katiwasayan sa pag-aala-ala kay Allah, 
katotohanan, sa pag-aala-ala kay Allah, ang mga puso ay 
nakakasumpong ng kapahingahan!^ (Qur'an 13: 28) 

Ang sumusunod ay isinalaysay sa isang mapapanaligang hadith: 

"Ang Sugo ni Allah (saws) ay nag-utos kay Ibn Mas 'ood na basahin 
ang Ang Kabanata ng Kababaihan mula sa Qur 'an. Binasa niya ito 
hanggang ang luha ng Propeta ay nagsimulang gumulong sa 
kanyang pisngi; matapos, ang Propeta ay nagsabi: 'Ito ay sapat na 
para sa iyo (alalaong baga, maaari ka na ngayong huminto sa 
pagbasa).'' " 

^Ipagbadya: 'Katiyakan, kung ang sangkatauhan at mga Jinn ay 
magsama-sama upang makagawa ng katulad nitong Qur'an, sila ay 
hindi makagagawa ng katulad nito, kahit na sila ay magtulungan sa 
isa't isa> (Qur'an 17: 88) 

iAt kung Aming ipinanaog ang Qur'an sa [ibabaw ng] bundok, 
katotohanang iyong mapagmamasdan ito [bundok] na 
nangangayupapa [naaaba] at nalalansag sa pagkabiyak dahilan sa 
pangamba kay Allah.|» (Qur'an 59: 21) 



Huwag Malungkot 415 

Ang pang-araw-araw na takbo ng buhay ay kadalasang 
naghahantong sa sinuman sa daan ng kawalang-damdamin, kung 
saan ang sinuman ay walang minamahalaga maliban sa pagkain at 
pagtulog, at samakatuwid ay nagbababa sa sinuman sa antas ng mga 
hayop. Datapuwa't kung sinuman ang magbalik sa mga salita ng 
kanyang Panginoon, siya ay makadarama ng kaginhawahan at 
kapayapaan. 

Mahalaga na bigyang diin dito, na ang mga salita ni Allah, at 
hindi ang musika, ang nakapagbibigay ng kapayapaan sa isang tao. 
Ang musika ay isang mumurahin at ipinagbabawal na pamalit o 
kahalili. Nasa sa atin ang bagay na high na mainam, na dahil sa 
gayon, ang Sugo ni Allah (saws) ay dumating: 

CAng kasinungalingan [kabulaanan] ay hindi sasanib dito [Qur'an], 
maging sa harapan o likuran nito. Ito ay ipinadala ng Isang Tigib ng 
Karunungan, ng Isang Karapat-dapat sa lahat ng Pagpupuri.)* 

(Qur'an 41: 42) 

i... Mapagmamalas mo ang kanilang mga mata na binabalungan ng 
luha dahilan sa katotohanan na kanilang napagkilala.|> (Qur'an 5: 83) 

At kung tungkol sa musika, mga hangal lamang ang 
nakakatagpo ng kapayapaan dito: 

4At mayroon sa mga tao ang bumibili ng walang kabuluhang pag- 
uusap [alalaong baga, ang musika at pagkanta] upang iligaw [ang 
iba] sa Landas ni Allah ng walang kaalaman...|> (Qur'an 31: 6) 

Ang bawat isa ay naghahanap 
ng kaligayahan, ngunVt ... 

Kakaunti lamang yaong napatnubayan sa landas na tunay na 
humahantong sa kaligayahan. Tungkol doon at sa iba pang landas, 
mayroong tatlong puntos para sa iyo upang magmuni-muni: 



416 Huwag Malungkot 

Sinuman ang hindi gumawa na ang pagkalugod ni Allah ang 
kanyang pangunahing pagkakaabalahan sa buhay ay mauuwi sa huli 
sa kawalan: 

^Sila ay unti-unti Naming sasakmalin ng kaparusahan sa paraang 
hindi nila napag-aakala.^ (Qur'an 7: 182) 

Upang matamo ang kaligayahan, ang mga tao ay nagtatangka 
na sundin ang maraming masasalimuot at mapanlinlang na landas. 
Kakaunti (o wala) silang alam na ang higit na madaling landas ay 
nakahanda para sa kanila sa relihiyon ng Islam, - isang landas na 
maghahatid para sa kanila ng pinakamainam sa buhay na ito at sa 
Kabilang Buhay. 

^Datapuwa't kung kanilang isinagawa ang sa kanila ay ipinag-utos, 
ito ay higit na mainam sa kanila, at [ito] ay mabisa na magpapatatag 
sa kanilang [pananampalataya].^ (Qur'an 4: 66) 

Lubhang maraming tao sa mundong ito ang nag-aakala na sila 
ay gumagawa ng mabuti (o mabuti ang kanilang kalagayan), 
datapuwa't sa katotohanan, sila ay nalulugi sa buhay na ito at sa 
Kabilang Buhay, dahilan sa sila ay nagtalikod ng kanilang likod sa 
tunay na Relihiyon. 

iAt ang Salita ng iyong Panginoon ay natupad sa katotohanan at sa 
katarungan> (Qur'an 6: 115) 

Maghanda sa masasamang panahon 
sa pagiging mapagpasalamat kung 
ang lahat ay mainam 

Manalangin o manikluhod nang madalas sa panahon ng 
kaginhawahan, kapayapaan, at kalusugan. Ang ilan sa mga pag- 
uugali ng nananampalataya ay yaong siya ay mapagpasalamat at may 



Huwag Malungkot 417 

matibay na pasya: kanyang pinatatalas ang busog bago niya pawalan 
ito mula sa pana, at siya ay bumabaling kay Allah bago pa siya ay 
dapuan ng kahirapan. Sa ganito, ang kabaligtaran ng 
nananampalataya ay kapwa ang napakasamang hindi 
nananampalataya at hindi mainam na Muslim. 

«{Kung ang ilang kahirapan ay dumatal sa tao, siya ay naninikluhod sa 
kanyang Panginoon, at bumabaling [lamang] sa Kanya sa pagsisisi; 
ngunit kung maigawad na Niya ang Kanyang paglingap sa kanya ay 
nakakalimutan na niya ang kanyang ipinanikluhod noong una, at siya 
ay nagtatambal ng iba pa [sa pagsamba] kay Allah.. M (Qur 'an 39: 8) 

Samakatuwid, kung tunay na nais nating maligtas, marapat na 
manatili tayong matimtiman sa pananalangin at pagpupuri kay Allah. 
Ang dahilan ng paninikluhod kay Allah sa panahon ng ginhawa, na 
katulad nang nabanggit ni Iman Al-Haleemee, ay upang papurihan si 
Allah, pasalamatan Siya, at upang kilalanin ang Kanyang maraming 
kagandahang-loob: at sa magkapanabay na panahon, ay upang 
humingi ng patnubay at tulong. Mahalaga rin na maghanap ng 
kapatawaran sa iyong mga pagkakamali (at pagkukulang): kahit na 
gaano ka pa magsikap, hindi mo ganap na matutupad ang mga 
karapatan ni Allah na nasa iyo. Kung ang sinuman ay nananatiling 
hindi sumusunod sa gayong mga karapatan sa panahong kung siya ay 
walang mga pagkabahala o kung siya ay nakadarama ng pagiging 
ligtas, siya ay nahuhulog sa kategorya niyaong mga binanggit sa 
talatang ito: 

«{At kung sila ay nakasakay sa barko, sila ay naninikluhod kay Allah, 
na [sila] ay matapat sa Kanya sa pananampalataya [alalaong baga, sa 
pananalig at pag-asa]. Datapuwa't kung sila ay maisadsad na Niya 
nang ligtas [sa tuyong] lupa, [pagmasdan], kapagkaraka, sila ay nag- 
aakibat ng iba pang [mga diyos] sa Kanya!^ (Qur 'an 29: 65) 



418 Huwag Malungkot 

Ang Pagpapala laban sa Apoy 

Ang mga ahensiyang pambalita sa buong mundo ay nag-ulat 
sa pagpapatiwakal ng isang ministro ng Pransiya na nasa pamumuno 
ni Mitterand. Ang dahilan sa likod ng kanyang pagpapatiwakal ay 
sapagkat ang mga pahayagang Pranses ay nagtaguyod ng hindi 
nagbabawang pakikidigma sa pamamagitan ng pagbibigay-dumi (o 
paninirang-puri) sa kanyang pangalan at reputasyon. Dahilan sa siya 
ay hindi nakatagpo ng pananampalataya o santuwaryo na 
mapapananganan, o di kaya ay makukuhanan ng suporta, winasak 
niya ang kanyang sariling buhay. 

Ang ganitong kahabag-habag na tao na humanap ng 
pagkalinga sa pagwasak sa kanyang sarili, ay hindi napatnubayan ng 
banal na patnubay na isinabuod sa sumusunod na talata: 

iAt huwag kang magdalamhati sa kanila [mga mapagsamba sa diyus- 
diyosan at mga pagano], at huwag kang magkaroon ng lumbay 
dahilan sa kanilang binabalak.^ (Qur'an 16: 127) 

^Sila [Al-Fasiqun o mga palasuway kay Allah at mapaghimagsik 
laban sa Kanyang kautusan] ay hindi makagagawa sa inyo ng 
kasahulan [kapinsalaan], maliban sa walang saysay na pang-iinis...^ 

(Qur'an 3: 111) 

iAt maging matiyaga ka [O' Muhammad] sa kanilang mga sinasabi, 
at lumayo ka sa kanila sa mabuting paraan.^ (Qur'an 73: 10) 

Ito'y sa dahilang siya ay naliligaw at higit na malayo sa landas 
ng katotohanan. 

*{Sinumang dalhin ni Allah sa pagkaligaw, walang sinuman ang 
makakapamatnubay sa kanya...^ (Qur'an 7: 186) 

Mayroong ilang nagmumungkahi, na ang bawat tao na api- 
apihan o nasa kalagayan ng kasawiang-palad ay marapat na 



Huwag Malungkot 41 9 

magpasyal o magpunta sa biyaheng pangkalikasan, makinig sa 
musika, mag-iskiing, o maglaro ng chess o backgammon. 

Subalit ang mga tagasunod ng Islam ay nag-aangkin ng isang 
lunas na higit na mabisa: ito ay yaong maupo sa Masjid (bahay- 
dalanginan sa Islam) sa pagitan ng pagtawag ng dasal at sa aktuwal 
na pagsisimula ng dasal upang kanyang maala-ala si Allah at upang 
tumalima at maging kuntento sa maka-Diyos na pagtatakda. At ito ay 
may parehong kahalagahan na ang isa ay marapat na maglagay ng 
kanyang buong pagtitiwala kay Allah. 

Hindi baga Aming binuksan ang 
iyong dibdib (O' Muhammad)? 

^Hindi baga Aming binuksan [ginawang maginhawa] ang iyong 
dibdib [O' Muhammad]?^ (Qur'an 94: 1) 

Ito ang mga salita na pumanaog sa Propeta (saws), at ito ay 
naging lantad sa kanyang pag-uugali; ang kanyang isipan ay nasa 
kaginhawahan at siya ay nasa mataas na espiritu; siya ay may 
magandang pagtingin sa buhay at hinay-hinay sa kanyang mga 
gawain. Siya ay malapit sa puso ng mga tao sa kapita-pitagang 
paraan; bagama't siya ay malapit sa mga tao at palaging ngumingiti, 
laging nasa kanya ang damdamin ng dignidad at karangalan. Sa 
termino (o katawagan) ng pag-uugali, ang kanya ay ganap at hindi 
mapapantayan. Sa pagpapakita ng kanyang pagkapayak, siya ay 
nakikipaglaro sa mga bata, at bukas ang damdamin na tumatanggap 
sa panauhin. Sapagkat siya ay nananatiling masaya sa mga 
kagandahang-loob at pagpapala ni Allah, ang kawalang-pag-asa at 
kabiguan ay mga konsepto na tandisang malayo sa kanya. Sa halip, 
siya ay pumapabor sa magandang pagtingin sa buhay sa uri na 
angkop o nababagay Ang nakakayamot sa kanya ay ang labis na 
pagpaparangalan, pagkukunwari at pagkamaluho. Madaling sabihin 



420 Huwag Malungkot 

na ang Propeta (saws) ang siyang buod ng lahat ng mga nabanggit na 
pag-uugali sa itaas nito. Siya ay maringal sa tunay na kahulugan ng 
ganitong salita sapagkat siya ang tagapagparating ng tunay na 
mensahe, at nagmamay-ari ng mga karangal-rangal na prinsipyo, ang 
huwaran at guro ng buong bayan o bansa, at lalaki (o tao) ng pamilya 
at lipunan, at ang nagtatangan ng maraming kabutihan. 

Siya, sa maigsing pananalita, ay isang tao na napatnubayan sa 
lahat ng mabuti. 

i... Kanyang niluwagan sila sa kanilang [mabibigat] na pasanin [sa 
pang-araw-araw na pagsasagawa ng pananampalataya], at sa mga 
tanikala [ng pananagutan] na nakaatang sa kanila [alalaong baga, ang 
mabigat na kautusan tungkol sa pagsisisi, kaparusahan o ganti, 
atbp.]> (Qur'an 7: 157) 

O sa ibang salita, siya ay: 

C-. Isang Habag sa Aalamin [sangkatauhan, mga Jinn, at lahat ng 
mga nilalang]> (Qur'an 21: 107) 

A... Bilang isang Saksi at Tagapaghatid ng Masayang Balita at 
Tagapagbabala, at bilang Tagapag-anyaya kay Allah, ayon sa 
Kanyang Kapahintulutan, at bilang isang nagluluningning 
[nagliliwanag] na ilaw> (Qur'an 33: 45-46) 

Ang ilan sa mga bagay na sumasalungat sa Islam at sa 
mensahe nito na magaang sundin, ay ang kaluhuan ng Khawaarij, 
ang kahangalan at kapalaluan ng Sufism (Supismo), ang marubdob na 
pagmamahal ng mga makata, at ang labis na kahambugan ng mga 
sumasamba sa buhay na ito. 

AM sa kapahintulutan ni Allah [sa pamamagitan ng Kanyang Biyaya] 
ay Kanyang pinatnubayan sa Katotohanan ang mga sumasampalataya 
tungkol sa mga bagay na hindi nila pinagkakasunduan, sapagkat si 



Huwag Malungkot 421 

Allah ang namamatnubay sa sinumang Kanyang maibigan sa Tuwid 
na Landas.^ (Qur'an 2: 213) 



Isang mabuting buhay 

Isang Kanluraning mang-iisip ang nagsabi: 

"Ito ay pinakaposible (o lubhang maaari) sa iyo, na habang ikaw 
ay nasa likod ng mga baretang bakal, ay tuminging palabas sa 
ibabaw ng papawirin at sumamyo ng mga rosas. Ito rin ay sukdol 
na maaaring mangyari sa iyo na mapaloob sa isang kastilyo na 
batbat ng karangyaan at kaginhawahan, at gayunman, ay 
nagagalit at hindi kuntento sa iyong pamilya at kayamanan." 

Samakatuwid, ang kaligayahan ay hindi napagpapasyahan ng 
panahon o ng lugar, bagkus, ay sa pananampalataya kay Allah at 
pagsunod sa Kanya, (ito ang) mga bagay (o gawa) na nakatanim (o 
nakaugat) sa puso ng tao. Ang puso ay may mas higit na naaabot na 
kahalagahan, sapagkat yaon ang lugar na tinitingnan at binubusisi ni 
Allah. Kapag ang pananampalataya ay nanahan sa kanyang sarili sa 
puso, ang kaligayahan at kapanatagan ay lalaganap kapwa sa puso at 
kaluluwa. 

Si Ahmad ibn Hanbal ay isang kapita-pitagang iskolar o 
paham at isang mapanlikhang tagapagtipon ng hadith. Siya ay 
namuhay ng isang mabunga (o makabuluhang) buhay, gayunman, 
siya ay hindi mayaman: ang kanyang kasuutan ay may tagpi sa 
maraming bahagi at sa bawat panahon na ito ay muling napupunit, ito 
ay kanyang sinusulsihan. Siya ay nakatira sa tatlong silid na 
istraktura na gawa sa malagkit na putik, Kadalasan, ang lahat ng 
natatagpuan niya upang kainin ay isang piraso ng tinapay. At ang 
tagapagtala (ng kanyang talambuhay) ay bumanggit na siya ay may 
sapatos na kanyang suut-suot sa loob ng labimpitong taon at 



4:22 Huwag Malungkot 

kadalasan ay tinatagpian niya o sinusulsihan ito kung mayroong 
punit. Ang kame ay sasayad lamang sa kanyang pinggan minsan sa 
isang buwan, at kadalasan, sa maraming araw, siya ay nag-aayuno. 
Siya ay naglakbay sa maraming lupain upang maghanap ng 
ahaadeeth (maraming hadith). Gayunman, sa kabila ng lahat ng 
kahirapan na minarapat niyang tiisin, siya ay kuntento, maginhawa, 
tahimik at hindi nababalisa, mga katangian na nanggaling sa kanyang 
pagkamatatag, sa pagkabatid niya sa kanyang layunin at sa huling 
hantungan, sa kanyang paghanap ng gantimpala mula kay Allah, at 
sa kanyang pagsisikap tungo sa Kabilang Buhay at Paraiso. 

Sa kabilang banda, ang mga namumuno sa kanyang panahon, 
tulad nina Al-Ma'moon, Al-Wathiq, Al-Mu'tasim at Al-Mutawakkil, 
silang lahat ay nakatira sa kastilyo. Sila ay nagmamay-ari ng mga 
tinggal ng ginto at pilak; ang isang buong sandatahan ay nasa 
kanilang pamamahala; nasa sa kanilang lahat ang kanilang ninanais. 
Sa kabila ng lahat ng kanilang materyal na kayamanan, sila ay 
namuhay sa kaguluhan at ginugol nila ang kanilang buhay sa 
pagkabagabag at pagkabalisa. Ang mga digmaan, mga pag-aalsa at 
mga paghihimagsik ay naghatid sa kanila ng kahirapan. Sa mga tala 
ng kasaysayan, ating matatagpuan na ang karamihan sa kanila ay 
may kapaitan na nagpawalang-saysay sa mundo sa sandali ng 
kanilang kamatayan, na sa isang banda ay nakadama ng pagsisisi sa 
kanilang kaluhuan, at ng kanilang mga pagkakamali sa ibang panig. 

Si Shayk ul-Islam Ibn Taymiyah ay isa pang halimbawa: 
kanyang ginugol ang kanyang panahon sa mundong ito na walang 
pamilya, walang lugar na matatawag na tahanan, walang kayamanan 
at walang hinahawakang puwesto. Siya ay mayroong isang silid na 
karatig ng sentral na masjid, isang hiwa (o piraso) ng tinapay upang 
kanyang matagalan ang maghapon at dalawang damit. Kung minsan, 
siya ay natutulog sa masjid. Subalit, gaya na nga nang nasabi niya sa 
kanyang kalagayan, ang kanyang paraiso ay nasa kanyang dibdib, 



Huwag Malungkot 423 

ang pagpatay sa kanya ay ang kanyang pagkamartir, ang 
pagkabilanggo ay ang mapayapang pag-iisa, at ang mapatapon sa 
labas ng kanyang bayan (o bansa) ay nangangahulugan ng 
paglalakbay sa labas bilang isang turista. Ang mga gayong 
sentimyento (o damdamin) ay marapat na manggaling lamang mula 
sa kanya, sapagkat ang puno ng pananampalataya sa kanyang puso 
ay mayroong matatag at siksik na mga ugat. 

C Na ang langis [nito] ay mangyayaring magpatuloy na mag-apoy 
[magningning] [mula sa sarili nito], bagama't walang apoy ang 
nagsisindi rito. Liwanag mula sa Liwanag! Si Allah ang 
namamatnubay sa Kanyang Liwanag sa sinumang Kanyang 
maibigan.^ (Qur'an 24: 35) 

i... Ay papawiin Niya sa kanila ang kanilang mga kasalanan at 
pagdurusa at pag-iibayuhin Niya ang kanilang kalagayan na maging 
mainam.^ (Qur'an 47: 2) 

Oatapuwa't sila na tumatanggap ng Pamubay, Kanyang pinag- 
iibayo ang kanilang Pamubay, at iginawad Niya sa kanila ang 
pagiging matimtiman at mapagtimpi [sa paggawa ng kasamaan].^ 

(Qur'an 47: 17) 

AM mababanaag mo sa kanilang mukha ang kislap ng Kaligayahan.^ 

(Qur'an 83: 24) 

Si Abu Dhar ay isang Kasamahan (ng Propeta) na kilala sa 
kanyang katamtamang pamumuhay. Kinuha niya ang kanyang asawa 
at mga anak, at siya ay lumisan sa lungsod at nanirahan sa isang ilang 
na lugar. Matapos na maitindig niya ang kanyang tolda, ang 
karamihan sa kanyang mga araw ay ginugol niya sa pagsamba, sa 
pagdalit ng Qur'an, at pagmumuni-muni. Sa maraming araw, siya ay 
nag-aayuno. Ang kanyang makamundong ari-arian ay kinabibilangan 
lamang ng isang tolda, ilang tupa, at ilan pang walang halagang 



424 Huwag Malungkot 

abubot. Ang ilang kaibigan ay minsang dumalaw sa kanya at sila ay 
nagtanong, "Nasaan ang mundo (alalaong baga, nasaan ang mga 
makamundong bagay na taglay ng iba)?" Siya ay nagsabi, "Nasa loob 
ng aking bahay ang lahat ng aking kinakailangan sa mundong ito, at 
ang Propeta (saws) ay nagbigay-alam sa atin, na sa harapan natin ay 
may isang hindi malalagpasang hadlang o balakid (alalaong baga, ang 
Araw ng Paghuhukom), at walang isa man ang makakatawid dito 
(nang ligtas) maliban sa kanya na may magaang pasan." 

Sa kabila ng pamumuhay sa buhay ng paghihikahos, taglay 
niya ang lahat ng kanyang kailangan sa mundong ito. At tungkol sa 
mga kalabisang ari-arian, kanyang nadama na ang mga ito ay 
makapagliligaw sa kanya sa kanyang pangunahing layunin at ito ay 
makapagbibigay lamang sa kanya ng pagkabalisa. 

Ano kung gayon ang kaligayahan? 

"Mamuhay sa mundong ito na wari bang ikaw ay isang estranghero 
o isang manglalakbay na pansamantalang nakikiraan lamang." 

Ang kaligayahan ay wala sa kastilyo ni Abdul Malik ibn 
Marwan, o sa hukbo ni Haroon Ar-Rasheed, o sa mga mansiyon ni 
Ibn Jassas, o sa mga kayamanan ni Qaroon (Koran), o sa mga hardin 
ng rosas. 

Ang lubos na kaligayahan at pagiging masaya ang kapalaran 
ng mga Kasamahan ng Propeta, bagama't sila ay mahirap at namuhay 
ng marahas na pamumuhay. Ang kaligayahan ay taglay ni Imam 
Bukhari sa kanyang katipunan ng ahaadeeth (maraming hadith), na 
kay Al-Hasan Al-Basri ang kanyang pagkamakatotoo, na kay Ash- 
Shafi'ee ang kanyang pangangatwiran, na kina Malik at Ahmad ang 
kanilang panloob na pagninilay-nilay at pagkakait sa sarili, at na kay 
Thaabit Al-Bannani ang kanyang pagsamba. 



Huwag Malungkot 425 

^Ito'y sa dahilang walang anumang [hirap] ng pagkauhaw o 
pagkapagal o pagkagutom tungo sa Kapakanan ni Allah, gayundin 
naman sila ay hindi tumatapak sa anumang lupain na magpapainit ng 
galit ng mga hindi sumasampalataya, gayundin naman ang anumang 
sakit o pahirap na kanilang naibigay tungo sa isang kaaway, maliban 
na ito ay masusulat [maituturing] sa kanila bilang isang gawa ng 
kabutihan. Katotohanang si Allah ay hindi magpapabaya na mawala 
ang gantimpala ng Muhsinun [mga tao na gumagawa ng mabuting 
gawa para sa Kapakanan ni Allah na walang pagpapakita upang 
mapansin o mapuri lamang ng iba].^ (Qur'an 9: 120) 

Ang kaligayahan ay hindi isang tseke na ipinalit ng pera, o 
isang sasakyan na binili, o langis na hinigop (sa ilalim ng lupa). 

Ang kaligayahan ay ang pagkaaliw o ginhawa na nanggaling 
mula sa katotohanan, isang kapayapaan ng isipan na natamo sa 
pamamagitan ng pamumuhay ayon sa malusog na mga prinsipyo, at 
ng kahinahunan na dumatal sa pamamagitan ng pamumuhay ng may 
kabutihan. 

Lagi nating iniisip na kapag tayo ay bumili ng higit na 
malaking bagay, na may (angkin na) higit na maraming bagay, at 
bumili ng pinakabagong modelo ng kagamitan at makinang 
(pambahay) na nagpapaginhawa sa buhay, tayo ay magiging masaya 
at nagagalak. At matapos, tayo ay nagugulat kung ating matagpuan 
na ang mga bagay na ito pala ang siyang sanhi ng pagkabalisa, 
pagkabagabag, at kaguluhan sa ating buhay. 

iAt huwag mong palampasin ang iyong mga mata [sa pagnanasa] 
tungo sa mga bagay na Aming binigyan ng kasayahan sa [ilang] 
pangkat nila [sila na hindi sumasampalataya sa Kaisahan ni Allah at 
mapagsamba sa mga diyus-diyosan], [ito ay isa lamang] karilagan ng 
makamundong buhay na sa pamamagitan nito ay Aming sinubukan 
sila> (Qur'an 20: 131) 



426 Huwag Malungkot 

Ang pinakadakilang tagapagbago sa mundo ay ang Sugo ng 
patnubay, si Muhammad (saws). Kung tungkol sa pananalapi, siya ay 
maralita; sa maraming oras, hindi man lamang siya makatagpo ng 
isang hukay ng datiles na makatitighaw sa kanyang pagkagutom. 
Kahit na hindi isaalang-alang ang ganitong kahirapan, siya ay 
namuhay ng buhay ng pagpapala at panloob na kapayapaan na hindi 
mapapantayan ang antas, na ang hangganan o lawak nito ay walang 
nakababatid maliban kay Allah, ang Kataas-taasan. 

^At Aming pinawi sa iyo ang pasan mong hirap, na nagpapabigat sa 
iyong likuran?^ (Qur'an 94: 2-3) 

iAt Laging Dakila ang Biyaya ni Allah sa iyo [O' Muhammad].^ 

(Qur'an 4: 113) 

$S>\ Allah ang higit na nakakaalam kung kanino Niya ibibigay ang 
Kanyang Mensahe> (Qur'an 6: 124) 

Ang Propeta (saws) ay nagsabi sa isang mapapanaligang hadith: 

"Ang kasalanan ay kung ano ang nakakaapekto (at nagpapatagal- 
tagal o nagpapatayung-tayong sa bob) ng puso at kung ano ang 
kinamumuhian mo na matuklasan ng tao tungkol sa iyo. At ang 
pagsasagawa ng mabubuting gawa ay kung ano ang katiwasayang 
nararamdaman (at kinasisiyahan) ng puso at kaluluwa." 

Ang pagiging matuwid ay kapwa nagpapahinahon sa 
konsiyensya at kaluluwa. Ang Propeta ay nagsabi: 

u Ang pagsasagawa ng mabubuting gawa ay katiwasayan 
samantalang ang paggawa ng mga kasalanan ay kawalang- 
katiyakan." 

Ang mapaggawa ng mabuti ay lagi nang nasa kapayapaan at 
ang makasalanan ay lagi nang maingat at mapaghinala sa anumang 
nangyayari sa kanyang paligid. 



Huwag Malungkot 427 

^Sila ay nag-aakala na ang bawat panambitan ay laban sa kanila.^ 

(Qur'an 63: 4) 

Ang mapaggawa ng kamalian ay nagdaranas ng pagkabalisa 
tungo sa paghihinala at sa huli ay tungo sa kawalan ng tiwala (at 
maling hinagap). 

"Kung sinuman ang ginnawa ng masama, siya ay nakadarama ng 
paghihinala, at siya ay maniniwala kung anuman ang kanyang 
hinihinagap at ginuguni-guni." 

Ang solusyon sa sinuman na naghahanap ng kaligayahan ay 
maliwanag na nakasandig sa paggawa ng mabuti at pag-iwas sa 
masama. 

^Sila na nananampalataya [sa Kaisahan ni Allah at wala ng 
sinasamba na iba pa maliban sa Kanya] at hindi inihahalo ang 
kalituhan sa kanilang paniniwala ng may kamalian [alalaong baga, 
ang pagsamba sa iba pa maliban kay Allah], sa kanila [lamang] ang 
kapanatagan at sila ay napapatnubayan.^ (Qur'an 6: 82) 

Sa pagiging isang Muslim na may malusog na espiritu, ito ay 
higit na mainam kaysa ang matamo ang mga kaharian nina Khosrau 
at Caesar, sapagkat ang iyong relihiyon ang mananatili sa iyo 
hanggang sa ikaw ay makapanahan sa Halamanan ng Paraiso. At 
tungkol sa kapangyarihan at posisyon, ito ay wala ng iba maliban na 
pansamantala at madaling lumipas (lamang). 

^Katotohanang Kami ang magmamana sa kalupaan at anumang 
naroroon, at sa Amin ang kanilang pagbabalik.^ (Qur'an 19: 40) 

Sa Kanya pumapanhik ang mabubuting salita 

Ang Sugo ni Allah (saws) ay nagturo sa kanyang mga 
Kasamahan ng marami at magagandang panalangin, mga panalangin 



428 Huwag Malungkot 

na maiigsi sa haba datapuwa't higit na nakararating ang mga 
pahiwatig. 

Si Abu Bakr (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay nagtanong sa 
Propeta (saws) na turuan siya ng isang panalangin, at siya ay 
sumagot: 

"Sabihin: 'O' aking Panginoon, katotohanang lubha kong iniligaw 
ang aking sarili sa kamalian, at walang ibang makapagpapatawad 
ng mga kasalanan maliban sa Inyo. Kaya 'tpatawarin Ninyo ako ng 
Inyong pagpapatawad at Kahabagan ako, sapagkat katotohanang 
Kayo ang Malimit na Nagpapatawad, ang Pinakamahabagin.'' " 

Ang Propeta (saws) ay nagsabi kay 'Abbaas (nawa'y kalugdan 
siya ni Allah): 

"Humingi (ka) kay Allah ng pagpapatawad at mabuting kalusugan. " 

At kanyang sinabi kay Ali (nawa'y kalugdan siya ni Allah): 

"Sabihin: 'O' Allah, patnubayan (Ninyo) ako at ihantong ako (sa 
matuwid na landas).'" 

Siya (saws) ay nagsabi kay Ubayd ibn Husayn (nawa'y 
kalugdan siya ni Allah): 

"Sabihin: 'O' Allah, bigyan (Ninyo) ako ng inspirasyon sa tamang 
patnubay at pangalagaan ako sa mga kasamaan ng aking sarili.'' " 

Siya (saws) ay nagturo kay Shaddad ibn Aws (nawa'y 
kalugdan siya ni Allah) na sabihin: 

"O ' Allah, hinihingi ko sa Inyo na gawin akong matimtiman tungkol 
sa bagay (ng Relihiyon), na matatag sa tamang patnubay, na 
mapagpasalamat sa Inyong pagpapala, at masigasig sa pagsamba 
sa Inyo, at hinihingi ko sa Inyo, O' Allah, na gawing malusog ang 
aking puso, na makatotohanan ang aking dila, at hinihingi ko sa Inyo 
ang kabutihan na Inyong nababatid. Ako ay nagpapakalinga sa Inyo 



Huwag Malungkot 429 

sa kasamaan na (roon) ay mayroon Kayong ganap na kaalaman, at 
hinihingi ko ang Inyong pagpapatawad sa bagay na (ganap) 
Ninyong batid. Katotohanang Kayo ang Nakakaalam ng lahat ng 
nalilingid na bagay" 

At tinuruan niya si Mu'aadh (nawa'y kalugdan siya ni Allah) 
na sabihin: 

"O' Allah, tulungan Ninyo ako na alalahanin Kayo, na pasalamatan 
Kayo, at ang sambahin Kayo ng buong kagalingan." 

Tayo ay marapat na humingi ng Pagkalugod ni Allah at para sa 
Kanyang Habag sa Kabilang Buhay, ating panalanginan si Allah na 
iligtas tayo sa Kanyang poot at kaparusahan, at tayo ay humingi sa 
Kanya ng tulong tungo sa pagsamba sa Kanya at pagpapasalamat sa 
Kanya, - ito ang ilan sa mga higit na namumukod na tema na 
binigyang-diin sa mga naunang panalangin. Tungkol sa mga 
ganitong tema, mayroong isang nakapagbubuklod o pangkaraniwang 
dahilan: na marapat tayong humanap kung ano ang na kay Allah at 
bumaling na palayo kung ano ang nasa mundong ito, sa ibang salita, 
na marapat tayo na huwag maging ganid sa mga materyal na bagay, 
na sa pinaka-kalikasan nito ay madaling mapawi. 

Ganito ang Pagdaklot (Pagpaparusa) 
ng iyong Panginoon 

^Ganito ang Pagdaklot [Pagpaparusa] ng iyong Panginoon, nang 
Kanyang sakmalin [ang pamayanan] ng mga bayan habang sila ay 
gumagawa ng kamalian.)) (Qur'an 11: 102) 

Ang sinuman ay magiging malungkot at sawing-palad sa iba't 
ibang kadahilanan; ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga ito: 
ang gumawa ng kamalian (o kasalanan) sa iba, ang kamkamin ang 
kanilang mga karapatan, ang saktan ang mga kimi sa Upon ng 



430 Huwag Malungkot 

sangkatauhan. Ang ilan sa matatalino ay nakagawian nang magsabi: 

"Katakutan siya na hindi makatagpo ng katulong laban sa iyo (sa 
iyong kamalian) maliban kay Allah." 

Ang kasaysayan ng mga bansa (bayan) ay nag-iwan sa atin ng 
matitinding halimbawa kung ano ang nakalaan (o mangyayari) sa 
mapang-api. Narito ang kaso ni Aamir ibn Tufayl na nagpakana na 
patayin ang Propeta (saws), na dahil dito (ang Propeta) ay nanalangin 
(kay Allah) laban sa kanya. Karaka-raka, si Aamir ay dinapuan ng 
sakit ng lumaking glandula, at makaraan ang isang oras ng paghiyaw 
at pamimilipit sa sakit, siya ay namatay sa napakakirot na kamatayan. 

Si Arbad ibn Qays ay ganap na kahabag-habag sa 
pagkakaroon ng katulad na piano, at ang Propeta (saws) ay 
nanalangin din ng gayon laban sa kanya. Si Allah ay nagpapanaog ng 
kidlat kay Arbad, na sumunog sa kanya at sa kanyang sasakyang 
hayop. 

Hang sandali pa bago kitlan ng hininga ni Al-Hajjaj si Sa'eed 
ibn Jubayr (nawa'y kalugdan siya ni Allah), ang huli ay nanalangin at 
nagsabi, "O' Allah, huwag Ninyo siyang bigyan ng lakas na higit sa 
kaninuman matapos ang sa akin." Si Al-Hajjaj ay dinapuan 
(nagkaroon) ng nana sa kanyang kamay, na kagyat na kumalat sa 
kanyang buong katawan. Siya ay nakaranas ng matinding kirot at 
nagsimulang siyang umungol at humalinghing na tulad ng isang 
baka, hanggang sa wakas, siya ay namatay sa kalunus-lunos na 
kalagayan. 

Si Sufyan Ath-Thawri ay nagtago sa ilang panahon sanhi ng 
mga banta mula kay Abu Ja'far Al-Mansoor. Si Abu Ja'far ay 
pumatungo sa Ka'bah sa Makkah habang si Sufyan (naman) ay 
nandoon na sa loob ng presinto ng Ka'bah. Siya (Sufyan) ay kumapit 
sa kurtina ng edipisyo (gusali) at marubdob na nagdasal kay Allah na 
huwag payagan si Abu Ja'far na makapasok sa Kanyang bahay Si 



Huwag Malungkot 431 

Abu Ja'far ay namatay bago siya makarating sa labas ng hanggahan 
ng Makkah. 

Si Ahmad ibn Abi Du'aad al-Qadi Al-Mu'tazili ay nakibahagi 
sa pagdudulot ng kapinsalaan kay Imam Ahmad ibn Hanbal. Si Imam 
Ahmad ay nagdasal laban sa kanya, kaya't pinarusahan ni Allah si 
Ibn Abi Du'aad nang gawin Niya na maging paralisado ang isang 
bahagi ng kanyang katawan. Pagkatapos nito, siya (Ahmad ibn Abi) 
ay narinig na kanyang sinabi ito: 

"At tungkol sa kalahati ng aking katawan, kung ang isang langaw 
ay dumapo sa anumang bahagi nito, aking nararamdaman na ang 
Araw ng Paghuhukom ay nagsimula na. At tungkol sa isang pang 
kalahati, kung ito ay pagpuputul-putulin sa maraming piraso sa 
pamamagitan ng gunting, ako ay hindi makakaramdam ng 
anuman." 

Si Imam Ahmad na lubhang binigyan ng kamalian at pininsala 
sa ilang panahon, ay nagdasal din sa isa pa sa mga nagkasala sa 
kanya, si Ali ibn Zayyat. Kaunting panahon lamang ang lumipas at 
may isa na nagpahirap at pumatay kay Ibn Zayyat sa pamamagitan ng 
paglalagay sa kanya sa loob ng pugon at sa pagmamartilyo ng mga 
pako sa kanyang ulo. 

Sa panahon ng pamamahala ni Jamal Abdul Nasir, si Hamza 
Al-Basyounee ay nagpahirap ng maraming Muslim sa loob ng 
bilangguan. Siya ay buktot na nanuya, "Nasaan ang inyong 
Panginoon upang Siya ay aking mailagay sa bakal?" Higit na Mataas 
si Allah sa anumang sinasabi ng mapang-api! Isang trak ang 
bumangga sa sasakyan ni Hamza at pumatay sa kanya, at higit pang 
angkop, ang trak ay may lulang mga bareta ng bakal. Ang isang 
bareta ng bakal ay pumasok sa kanyang katawan mula sa ibabaw ng 
kanyang ulo at tumagos ito hanggang sa kanyang bituka (patungong 
puwitan). Ang pangkat na sumaklolo ay hindi nagawang mahugot 
siya sa kanyang sasakyan maliban na siya ay gutay-gutay 



432 Huwag Malungkot 

AAX siya [Fir'aun o Paraon] ay [lubhang] mapagmataas sa kalupaan, 
siya at ang kanyang mga sundalo ng walang karapatan, at sila ay nag- 
akala na sila ay hindi magbabalik sa Amin# (Qur'an 28: 39) 

AM sila ay nagsabi: 'Sino ang higit na makapangyarihan sa amin sa 
lakas?' Hindi baga nila napagmamalas na si Allah na Siyang lumikha 
sa kanila ay higit na makapangyarihan sa lakas kaysa sa kanila?J> 

(Qur'an 41: 15) 

Gayundin ang naging kaso ni Salah Nasr, na siyang heneral ni 
Abdul Naasir at kilala sa pagsasakatuparan ng kasamaan at pang-aapi 
sa buong kalupaan. Siya ay nagkasakit ng sampung makikirot at 
walang humpay na karamdaman. Siya ay nabuhay sa maraming taon 
sa kahirapan at ang mga manggamot ay hindi makatagpo ng lunas 
para sa kanya. Sa huli, siya ay namatay na kahiya-hiya bilang isang 
bilanggo sa bilangguan na rin ng mga pinuno na dati niyang 
pinagsilbihan. 

^At [silang lahat] na nagmalabis sa mga pamayanan [sa pagsuway 
kay Allah], at nagsagawa rito ng napakaraming kabuktutan, kaya't 
ang iyong Panginoon ay naggawad sa kanila ng iba't ibang uri ng 
matinding kaparusahan.^ (Qur'an 89: 11-13) 

Ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Katotohanan, si Allah ay nagpapahaba sa buhay ng isang mapang- 
api, hanggang nang Kanyang kunin siya, dito ay walang 
matatakasan." 

At siya (saws) ay nagsabi rin: 

"Mag-ingat sa panalangin ng isang naaapi, sapagkat katotohanan, 
sa pagitan nito at ni Allah, ay walang lambong (o harang)." 



Huwag Malungkot 433 

Ang panalangin ng ginawan ng 
kapinsalaan (pinagkasalahan) 

Si Ibraheem At-Tamimi ay minsang nagsabi: 

"Kung ang isang tao ay nagkasala sa akin, siya ay aking 
ginagantihan ng isang gawa ng habag." 

Nang ang ilang salapi ay ninakaw mula sa isang matuwid na 
tao na naninirahan sa Khurasaan, siya ay nagsimulang manangis. Si 
Fu'dayl na nakakita sa kanya sa gayong kalagayan ay nagtanong, 
"Bakit ka umiiyak?" Siya ay sumagot, "Aking naala-ala na si Allah 
ay magtitipon sa akin at sa magnanakaw sa Araw ng Paghuhukom, at 
ako ay napaiyak, na nakadarama ng pagkaawa sa kanya." 

Isang tao ang nanirang-puri sa isang iskolar sa mga unang 
henerasyon ng Islam. (Sa kabila nito), bilang ganti, ang iskolar ay 
nagbigay sa kanya ng regalo ng datiles (dates), at ng malaunan nang 
siya ay tanungin tungkol sa regalo, siya (tao) ay nagsabi: 

"Sapagkat siya ay gumawa ng kabutihan sa akin [alalaong baga, 
sa Araw ng Paghuhukom, ang tao ay marapat na magbigay sa 
kanya (iskolar) ng ilan sa kanyang mabubuting gawa, o kunin 
mula sa kanya (iskolar) ang ilan sa kanyang masasamang gawa]." 

Ang kahalagahan ng pagkakaroon 
ng isang mabuting kaibigan 

Ang bawat Muslim ay nangangailangan ng isang matulungin, 
at mapagmahal na kapatid, - na mababalingan, upang ibahagi ang 
mga kasayahan at paghihirap, at upang suklian ang pagmamahal. 

iA.t Inyong gawaran ako ng isang ministro [alalaong baga, 
makakatulong para sa gawaing ispiritwal] mula sa aking pamilya, si 



434 Huwag Malungkot 

Aaron [Haroon], ang aking kapatid na lalaki, dagdagan Ninyo ang 
aking tatag at lakas sa pamamagitan niya, at hayaan na siya ay 
makihati sa aking tungkulin [sa pagpaparating ng Mensahe ni Allah 
at Pagkapropeta], upang aming maipagbunyi ang pagpupuri sa Inyo 
ng walang maliw, at high namin Kayong alalahanin [nang hindi 
nagsasawa]> (Qur'an 20: 29-34) 

^Sila ay Auliya [kaibigan, tagapangalaga, katulong] lamang sa bawat 
isa sa kanilang lipon.^ (Qur'an 5: 51) 

^Katotohanang si Allah ay nagmamahal sa mga tao na 
nakikipaglaban dahil sa Kanyang Kapakanan nang sama-sama 
[nagkakaisa], na tila bang sila ay matitibay na moog na 
nasesementuhan.^ (Qur'an 61: 4) 

<$At Kanyang pinag-isa ang kanilang [mga nananampalataya] puso 
[upang maging malapit sila sa isa't isa sa pagmamahalan, 
pagtutulungan at pagkakapatiran]> (Qur'an 8: 63) 

^Katotohanan, ang mga sumasampalataya ay wala ng iba maliban na 
isang pagkakapatiran [sa Pananampalatayang Islam].^ 

(Qur'an 49: 10) 

Ang paksa na ating tinatalakay ngayon ay naaangkop sa 
pamagat na paksa ng aklat na ito sapagkat ang pagkakaroon ng isang 
mabuti at mapagkakatiwalaang kasama ay naghahatid ng tuwa sa 
puso. Ang Propeta (saws) ay nagsalaysay na si Allah ay nagwika: 

"Nasaan sila na nagmamahalan sa isa 't isa dahil sa Aking Kataasan 
(alalaong baga, nagmamahal sa isa 't isa alang-alang kay Allah)? Sa 
araw na ito, Ako ay magkakaloob sa kanila ng lilim mula sa Aking 
lilim, - ang araw na walang anumang lilim maliban sa Aking lilim." 



Huwag Malungkot 435 

Sa Islam, ang seguridad ay kinakailangan 

i... At para sa kanila [lamang] ang kapanatagan at sila ay 
napapatnubayan.^ (Qur'an 6: 82) 

^[Siya] na nagkakaloob sa kanila ng pagkain laban sa pagkagutom at 
katiwasayan [laban sa anumang panganib].^ (Qur'an 106: 4) 

^Hindi baga Namin itinindig para sa kanila ang isang ligtas na 
Santuwaryo [Makkah]...|> (Qur'an 28: 57) 

i... Sinuman ang pumasok dito, siya ay magkakamit ng 
kapanatagan.^ (Qur'an 3: 97) 

i... Kung gayon, [iyong] gawaran siya ng pangangalaga...^ 

(Qur'an 9: 6) 

Ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Sinuman ang nanatili sa gabi sa kanyang tahanan nang ligtas, ng 
may malusog na katawan at sapat na ikabubuhay para sa kanyang 
maghapon, ito ay wari bang katulad ng: na kanilang nakamtan ang 
mundo sa kabuuan nito." 

Ang seguridad ng puso ay ang pananalig at katiyakan na 
maalaman ang katotohanan. Ang seguridad ng tahanan ay ang 
kalayaan nito sa kahihiyan at pagkalihis, at ang pagiging hitik nito sa 
kapanatagan at Maka-Diyos na patnubay. Ang seguridad ng ating 
bansa (bayan) ay yaong nagkakaisa ito sa pag-ibig, na itinatag sa 
ibabaw ng katamngan, at ang pagsasakatuparan nito ng Shari'ah. At 
ang pagkatakot ay siyang kaaway ng seguridad: 

^Kaya't karaka-rakang umalis siya roon na tumitingin sa palibut-libot 
na nangangamba...^ (Qur'an 28: 21) 

^Kaya't sila ay huwag ninyong pangambahan, datapuwa't Ako ay 
inyong pangambahan.^ (Qur'an 5: 3) 



436 Huwag Malungkot 

Batay sa binabanggit sa itaas na mga kategorya ng seguridad, 
walang tunay na kapayapaan at seguridad para sa kanya na 
nasisindak, o para sa hindi nananampalataya. 

Sa (Ngalan) ni Allah, gaano kahabag-habag ang buhay sa 
mundong ito! Kung ikaw ay masagana sa isang tapyas ng iyong 
buhay, ikaw ay tiyak na may kahirapan sa ibang bahagi. Kung ang 
kayamanan ay dumating sa isang kamay, ang karamdaman ay 
darating sa kabila. Kung ang iyong katawan ay malusog, ang ilang 
anyo ng kahirapan ay titindig. Ang kung ang lahat-lahat ay wari bang 
gumaganda at sa wakas ay nakadarama ka na ng pandama ng 
katatagan, ikaw ay nakahanda na para ilagay sa loob ng kabaong. 

Isang makata na may pangalang Al-A'shaa mula sa Najd, ay 
pumatungo sa Propeta (saws) upang papurihan siya ng mga talata ng 
tulain at upang tanggapin ang Islam. Siya ay nasalubong ni Abu 
Sufyan sa daan at nag-alok sa kanya ng isang daang kamelyo upang 
hadlangan na ipagpatuloy niya ang kanyang misyon at siya ay umuwi 
na lamang ng bahay. Tinanggap niya ang alok at siya ay pumalaot na 
kasama ang mga kamelyo. Upang siya ay makapaglakbay na pabalik, 
siya ay sumakay sa isa sa mga kamelyo, nguni't kapagdaka ito ay 
naging mabalasik na nagwawala at siya ay inihulog nito, na naging 
sanhi na mabagok ang kanyang ulo, at dahil sa puwersa nito, ang 
kanyang leeg ay lumagutok at siya ay namatay Siya ay lumisan sa 
mundong ito na walang natamo kahit na ang pangrelihiyon o 
makamundong pakinabang. 



Panandaliang kabantugan 

Ang kaligayahan, kung ito ay tunay na uri, ay marapat na 
tuluy-tuloy sa pananatili at kumpleto sa kanyang kalakasan. Sa 
katawagan na ito (ang kaligayahan), ay palaging presente o 
nananatili, (at) para sa akin, ay nangangahulugan na ito kailanman ay 



Huwag Malungkot 437 

hindi marapat na maabala o masagkaan ng pagkabalisa, at ito ay 
marapat na mamalagi para sa iisa, kapwa sa mundong ito at sa 
Kabilang Buhay. Ang pagiging ganap o pagkakumpleto nito ay 
matatamo kung ito ay hindi masisira o mababawasan sa 
pamamagitan ng mga kaguluhan o pagkabalisa. 

Si An-Nu'maan ibn Al-Mundhir, na siyang hari ng Iraq ay 
umupo sa ilalim ng punongkahoy upang magpahingalay at uminom 
ng alkohol. Tinawag niya si Adee ibn Zayd, isang matalinong tao, na 
pumaroon sa kanya at pagpayuhan siya. Si Adee ay nagsabi, "O' 
Hari, alam mo ba kung ano ang sinasabi ng punongkahoy na ito?" 
Ang Hari ay nagsabi, "Hindi, ano ba ang sinasabi nito?" Si Adee ay 
tumugon: 

"Maraming tao ang naghahanap na makapagpahinga sa aking 
paligid, upang uminom ng alak na nahahaluan ng dalisay na tubig, 
hindi nagtagal, ang panahon ay nagsimula nang makipaglaro sa 
kanila (alalaong baga, ang ilang kapinsalaan ay sumapit sa 
kanila), at gayon ang panahon: lagi nang nagbabago mula sa isang 
kalagayan (tungo) sa ibang (kalagayan)." 

Ang mapahirapan sa pamamagitan ng kahihinatnan na 
inilarawan sa kanya, ang hari ay nagkaroon ng sama ng loob; siya ay 
tumalikod sa pag-inom (ng alak) at nananatili siyang nasa kahirapan 
hanggang sa siya ay mamatay. 

Habang ang Shah ng Iran ay nagdiriwang sa pagsapit ng 
ikadalawang libo at limangdaang taon mula nang itatag ang 
Persianong Imperyo, siya ay nagsimulang gumawa ng mga balakin 
sa pagpapalawak ng nasasakupan ng kanyang kapangyarihan sa 
kalupaan na labas sa kanyang pamamahala. Hindi nagtagal, sa kurap 
lamang ng isang mata, siya ay kaagad na naiguho sa kanyang 
kapangyarihan: 



438 Huwag Malungkot 

^Kayo [Allah] ang nagkakaloob ng kaharian sa sinumang Inyong 
maibigan, at Kayo ang bnmabawi sa kaharian sa sinumang Inyong 
maibigan> (Qur'an 3: 26) 

Siya na tinutugis sa kanyang kastilyo at sa kanyang mundo, 
siya ay napatapon sa malayong bayan at namatay. Walang sinuman 
ang nagbubo ng luha sa kanya. 

^Gaano karaming halamanan at mga batis ang maiiwan [ng mga tao 
ni Paraon]? At mga bukirin ng mais at mabubuting lugar, at mga 
kaaliwan ng buhay na labis nilang kinatutuwaan# 

(Qur'an 44: 25-27) 

Ang magkatulad na kaso ay yaong kay Chaucesco, ang dating 
pangulo ng Romania. Siya ay namuno sa loob ng dalawampu't 
dalawang taon, at siya ay mayroong 70,000 personal na guwardiya. 
Nguni't sa huli, yaon ding sarili niyang mga tao ang pumalibot sa 
kanyang kastilyo. Kanilang piniraso ang kanyang katawan sa 
maraming bahagi nito. 

AM siya ay wala ni isa mang pangkat upang tulungan siya laban kay 
Allah, gayundin, siya ay hindi kabilang sa kanila na maipagtatanggol 
ang kanilang sarili.^ (Qur'an 28: 81) 

Kaya't siya ay namatay na walang anumarig maipapakita sa 
kanyang mahabang pamamahala: walang anumang mga 
makamundong bagay ang nadala niya at walang hinaharap na 
tagumpay sa Kabilang Buhay. 

Ang isa pang halimbawa ay ang dating pinuno ng Pilipinas na 
si Marcos. Siya ay nagtipon ng kayamanan at kapangyarihan para sa 
kanyang sarili habang nagbubunton ng kahirapan sa kanyang 
mamamayan. Dahil dito, ginawa ni Allah na kanyang madama ang 
katulad na kahirapan sapagkat siya ay napatalsik sa kanyang bansa, 
(gayundin) ang kanyang pamilya, at kanyang kapangyarihan. (Dahil) 



Huwag Malungkot 439 

walang santuwaryo na kanyang mababalingan, siya ay namatay na 
kahiya-hiya: maging ang sarili niyang mga tao ay tumanggi na 
mailibing siya sa Pilipinas. 

^Hindi baga Niya pinapangyaring mabigo ang kanilang [masamang] 
balak?» (Qur'an 105: 2) 

^Datapuwa't sinakmal siya [Paraon] ni Allah ng kaparusahan, dahil 
sa kanyang huli at unang ginawa na paglabag. [Ang huli, alalaong 
baga, ang kanyang pagsasabi ng: 'Ako ang inyong panginoon, ang 
kataas-taasan.' Ang una, alalaong baga, ang kanyang pagsasabi ng: 
'O' mga pinuno! Wala akong alam na mayroon pa kayong isang 
diyos maliban sa akin.'].^ (Qur'an 79: 25) 

iAt ang bawat isa sa kanila ay Aming sinakmal [ng kaparusahan] 
dahil sa kanilang kabuktutan.^ (Qur'an 29: 40) 

Ang pagsasagawa ng matutuwid 
na gawa ay siyang korona sa ulo 
ng isang maligayang buhay 

Upang makamtan ang kaligayahan at kapayapaan, ikaw ay 
marapat na nagmula sa mga gumagawa ng matutuwid at 
magagandang gawa. Ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Magsumikap tungo sa bagay na magbibigay ng pakinabang sa iyo 
at humingi ng tulong mula hay Allah." 

Isang Kasamahan ng Propeta Muhammad (saws) ang humiling 
na maging isa sa kanyang Kasamahan sa Paraiso. Siya (saws) ay 
tumugon: 

"Tulungan mo ako upang matulungan fata sa pamamagitan ng 
madalas na pagpapatirapa, sapagkat si Allah ay magtataas sa iyo ng 



440 Huwag Malungkot 

isang antas sa bawat pagpapatirapa na iyong ginagawa para sa 
Kanya." 

Ang isa pang Kasamahan ay humiling sa Propeta (saws) na 
ipaalam sa kanya ang isang gawa na malawak na nasasakop ng 
maraming kabutihan. Siya (saws) ay nagsabi sa kanya: 

"Na ang iyong dila ay marapat na manatiling namamasa-masa sa 
pag-aala-ala kay Allah." 

Bilang tugon sa pangatlo na naghahanap ng kabutihan, ang 
Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Huwag sumpain (o tungayawin) ang iba, at huwag saktan ng iyong 
kamay ang iba. Kung sinuman ang tumungayaw sa iyo tungkol sa 
Hang bagay na nababatid niya tungkol sa iyo, huwag mo siyang 
tungayawin tungkol sa Hang bagay na nababatid mo tungkol sa 
kanya. At huwag maliitin ang anumang uri ng mabuting gawa, 
maging ang gayong gawa ay kinabibilangan ng pagbubuhos ng 
kaunting tubig mula sa iyong timba (tungo) sa sisidlan ng isang 
naghahanap ng maiinom." 

iAt maging maagap sa pag-uunahan [magmadali] tungo sa 
kapatawaran ni Allah, at sa Paraiso na kasinglawak ng kalangitan at 
ng kalupaan...^ (Qur'an 3: 133) 

^Katotohanang sila ay lagi nang maagap sa paggawa ng mabubuti...^ 

(Qur'an 21: 90) 

^[At ang pangatlo] ay mga nangunguna [sa pagsunod sa mga 
kautusan ni Allah], sila ang mangunguna [sa pagpasok sa Paraiso].^ 

(Qur'an 56: 10) 

iSa gayon, hayaang magpaligsahan ang sinuman na naghahangad na 
makamtan ang kaligayahan [sa Paraiso].^ (Qur'an 83: 26) 



Huwag Malungkot 441 

Matapos na siya ay saksakin, at habang ang kanyang dugo ay 
tumitigis, si Umar (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay nagsabi sa 
isang binata na kinakaladkad ang kanyang pang-ibabang saplot sa 
lupa, "O' anak ng aking kapatid, angatin mo ang iyong saplot, 
sapagkat ang paggawa ng gayon ay high na matuwid at dalisay para 
sa iyong kasuutan." Kahit na siya ay nasa matinding kirot ng 
kamatayan, kanyang inanyayahan ang iba na gumawa ng mabuti! 

%S& sinuman sa inyo na nagpasyang tumahak nang pasulong [sa 
pamamagitan ng paggawa ng kabutihan], o magpaiwan sa likuran [sa 
pamamagitan ng paggawa ng kasamaan].^ (Qur'an 74: 37) 

Katotohanan, ang kaligayahan ay hindi natatamo sa pamamagitan ng 
labis na pagtulog, sa paghahanap ng kaginhawahan, o sa pagiging 
salungat sa paggawa ng mabubuting gawa. 

^Datapuwa't si Allah ay tutol na sila ay isugod, kaya't Kanyang 
ginawa na maiwan sila, at ito ang winika [sa kanila]: 'Maupo kayo na 
kasama ang mga nakaupo [sa kanilang tahanan].')* (Qur'an 9: 46) 

^At sila ay nagsabi: 'Huwag kayong magsitungo paharap sa init.'}» 

(Qur'an 9: 81) 

i... Na nagsasabi sa kanilang kapatid kung sila ay naglalakbay sa 
kalupaan o lumalabas upang makidigma: 'Kung sila lamang ay 
nanatili sa amin, sila sana ay hindi nasawi o napatay?'^ (Qur 'an 3: 156) 

Tayo ay pinagbawalan na mahuli (o maiwanan) sa likuran 
kung ito ay tungkol sa paggawa ng mabubuting gawain: 

«|Ano ang nangyayari sa inyo, na nang kayo ay pagsabihan na 
pumaroon sa Kapakanan ni Allah [alalaong baga, sa Jihad o banal na 
pakikidigma para kay Allah], kayo ay mahigpit na kumakapit sa 
kalupaan?^ (Qur'an 9: 38) 



442 Huwag Malungkot 

<$At katiyakang mayroon sa inyo ang magpapaiwan sa likuran [upang 
makaiwas na makipaglaban sa Kapakanan ni Allah].}* (Qur'an 4: 72) 

<$Datapuwa't kumapit siya sa kalupaan...^ (Qur'an 7: 176) 

^Hindi man lamang ako nagkaroon ng kakayahan na tulad ng uwak$ 

(Qur'an 5: 31) 

^Ito'y sa dahilang higit na minahal [at ninais nila] ang buhay sa 
mundong ito nang higit sa Kabilang Buhay.^ (Qur'an 16: 107) 

iAt huwag kayong makipagtalo [sa isa't isa], baka kayo ay mawalan 
ng tapang at ang inyong lakas ay mapalis.^ (Qur'an 8: 46) 

<$At kung sila ay magsitindig para sa pagdarasal, sila ay tumitindig ng 
may katamaran..> (Qur'an 4: 142) 

Ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

u O' Allah, ako ay nagpapakalinga sa Inyo mula sa katamaran." 

Ang matalinong tao ay sumusupil sa kanyang sarili at 
gumagawa sa kung ano ang darating matapos ang kamatayan. Ang 
isang mahinang tao ay sumusunod sa kanyang sarili sa mga 
pagnanasa nito, at bagama't siya ay walang ginagawang gawa na 
karapat-dapat sa gantimpala, siya ay nagkikimkim (o umaasam) ng 
walang kabuluhan at huwad na pag-asa kay Allah. 



Ang kawalang-hanggan at Paraiso 
ay nandoroon, at Hindi ritoi 

Nais mo bang manatiling bata, malusog, mayaman, at walang 
kamatayan! Kung iyong ninanais ang mga ganitong bagay, hindi mo 
matatagpuan ang mga ito sa mundong ito; gayunpaman, matatagpuan 
mo ang mga ito sa Kabilang Buhay. Si Allah, ang Kataas-taasan, ay 



Huwag Malungkot 443 

nagtakda ng kahirapan at di-kapanatilian sa mundong ito. Tinawag 
Niya ang buhay na ito na isang abubot (walang halaga o maliit) at 
isang kasayahan ng panlilinlang. 

Mayroong isang bantog na makata sa nakalipas na mahabang 
panahon, na sa kalakhang bahagi ng kanyang buhay ay namuhay ng 
isang buhay ng paghihikahos. Sa tuktok ng kanyang kabataan, ninais 
niya ang salapi at hindi makuha ang gayon. Nais rin niyang 
magkaroon ng asawa, ngunit nabigo rin siya sa gayong hangarin. 
Nang siya ay tumanda na, na may puting buhok at malulutong na 
buto, siya ay naging mayaman. Maraming kababaihan ang ngayon ay 
payag na mapangasawa siya at siya ay namuhay ng maginhawa. Ang 
kabalintunaan ng kanyang istorya ay yaong nang siya ay mahirap, 
hindi niya nagawang tamasahin ang lahat ng kaginhawahan, at siya 
ay naging mayaman sa panahon na hindi na niya matatamasa ang 
mga kasiyahan ng buhay. Siya ay kumatha ng mga ganitong talata sa 
huling sandali ng kanyang buhay: 

zAna ninanais m na makamtan noona am 

au aalawampuna taona aulana lamana 

au aumatina sa akina paananawak matapos 

na sumavit am sa aulana na watumvuna taon. 

<Ana maa kavataana vavaena Jurkiua au pumapatiaia sa akin, 

na umaawit at naasusuot na maa suila at aianas. 

vila au naasasavi, zAna iuona paa-unaol au naapapanatiti sa amin 

na rising sa kanaiaan na aak, kaua t ano uaona i uona iainaraina ? 

cAko au naasavi, Sa paaiaina isana oktohenaruo 

(watumpunq taona aulana). 

^Hindi baga kayo ay binigyan Namin ng mahabang buhay, upang 
kung sinuman ang nais makatanggap ng paala-ala ay makakatanggap 



444 Huwag Malungkot 

nito [o makakaala-ala]? At ang tagapagbabala ay dumatal sa inyo...$> 

(Qur'an 35: 37) 

tAt sila ay nag-akala na sila ay hindi magbabalik sa Amin# 

(Qur'an 28: 39) 

tAt ang makamundong buhay na ito ay wala ng iba maliban sa 
paglilibang at pagsasaya!^ (Qur'an 29: 64) 

"Ang halimbawa ng mundong ito ay yaong isang mananakay na 
naghahanap ng lilim sa ilalim ng punongkahoy - upangmagpahinga 
ng sandaling panahon, - at pagkatapos, siya ay titindig at aalis." 

Ang mga kaaway ng Banal na landas 

Habang binabasa ko ang mga materyal na sinulat ng mga 
nagpapalaganap ng ateismo (paniniwala na walang Diyos), naging 
maliwanag sa akin na ang mga manunulat na yaon ay matapang na 
nagpapakita ng pagkamuhi tungo sa mga prinsipyo ng tunay na 
Relihiyon. Mula sa aking nabasa sa mga gayong manunulat, at mula 
sa aking nahinuha sa mga termino ng kanilang masamang pag-uugali 
at kawalan ng kapakumbabaan, ako ay nakadama ng pagkakimi, 
maging ang isalaysay lamang kung ano ang kanilang sinabi at 
sinulat. 

Sapat nang sabihin na aking natanto na ang tao na hindi 
naghahawak ng mga prinsipyo, at hindi nagsasaalang-alang ng 
wastong kahulugan sa buhay ay napalitan ng pagiging isang hayop 
na nagtataglay lamang ng hugis at larawan ng isang tao. 

^O ikaw ba ay nag-aakala na ang karamihan sa kanila ay nakakarinig 
at nakakaunawa? Sila ay katulad lamang ng mga hayop [bakahan]; 
datapuwa't sila ay higit na napapaligaw sa Landas [alalaong baga, 
sila ay higit pang masahol kaysa sa mga hayop]. ^ (Qur'an 25: 44) 



Huwag Malungkot 445 

Tinanong ko ang aking sarili kung paanong posible (o maaari) 
para sa kanila na maging maligaya sa kabila ng kanilang pagtalikod 
ng malayo kay Allah, na Siyang nagmamay-ari ng kaligayahan at 
nagbibigay sa sinumang Kanyang maibigan. Paano sila magiging 
maligaya matapos na kanilang putulin ang lubid sa pagitan nila at 
Niya, at matapos na kanilang isara ang pintuan ng malawak na habag 
ni Allah sa kanilang mahinang sarili? Paano sila makakatagpo ng 
kaligayahan at kaginhawahan matapos na kanilang anihin ang 
Kanyang poot, at matapos na sila ay magtaguyod ng pakikidigma sa 
Kanya? 

Aking nahinuha na ang unang kaparusahan na kanilang 
tinanggap ay yaong isa na ipinabata (o ipinarusa) sa kanila sa buhay 
na ito bilang isang pagpapakilala o simula sa higit pang malaking 
kaparusahan (alalaong baga, kung sila ay makalimot na magtika) sa 
Kabilang Buhay. Ang ganitong tagapagbalita ng kaparusahan ay 
kinabibilangan ng kahirapan, pangkalahatang kawalang-damdamin, 
ang damdamin na nasasakal o napipilipit, at damdamin ng kawalang- 
pag-asa. 

iAt sinumang sumuway sa Aking Paala-ala [alalaong baga, hindi 
naniniwala sa Qur'an at hindi sumusunod sa mga pag-uutos nito], 
katotohanang sasakanya ang buhay ng kahirapan...^ (Qur'an 20: 124) 

Maraming tao na mula sa ganitong kategorya ang nagnanais na 
ang kanilang buhay ay magwakas. Ang ilan sa karaniwang dahilan sa 
pagitan ng ateista ng nakalipas at ng ateista sa ngayon ay ang mga 
(sumusunod): ang kawalan ng angkop na pag-uugali kay Allah, ang 
hindi makatwirang paglapit (o pakikitungo) sa pagpapasya sa pag- 
uuugali (o halaga ng katuturan) at mga prinsipyo, at ang kawalan ng 
karunungan, o ang pagkukunwari na walang kaalaman o 
karunungan, - sa masasamang bunga ng kanilang gawain. 
Dagdag pa rito, sila ay nakikibahagi sa pangkalahatang kawalan ng 



446 Huwag Malungkot 

pagsasaalang-alang o malasakit sa anumang kanilang sinasabi, 
ginagawa, o sinusulat. 

^Siya kaya na naglatag ng pundasyon ng kanyang gusali [na 
naaayon] sa pananampalataya kay Allah at sa Kanyang Pagkalugod 
ay high na mainam, o siya kaya na naglatag ng pundasyon ng 
kanyang gusali sa gilid ng isang pampang [na naguguho], na halos ay 
malugso na [sa pagkakabitin], kaya't ito ay natibag [at bumulusok] 
na kasama niya [sa loob] ng Apoy ng Impiyerno? At si Allah ay hindi 
namamatnubay sa mga tao na Zalimun [mapagsamba sa diyus- 
diyosan at mapaggawa ng kabuktutan]> (Qur'an 9: 109) 

Ang tangi lamang solusyon na nalalaan sa ganitong matatapat 
na ateista, kung sila ay nagnanais na makaalis sa kanilang mga 
pagkabalisa at mga suliranin ay, - kung sila ay hindi magtika at 
sumunod sa tunay na patnubay, - ay ang magpatiwakal, at ng sa 
gayon ay mabigyang-wakas ang kanilang mapait at hamak na 
pagkatao. 

«|lpagbadya: 'Kayo ay magpakamatay sa inyong galit.'^ 

(Qur'an 3: 119) 

i...At inyong utasin ang inyong sarili [ang walang kasalanan ay 
pumatay sa mga buktot sa karamihan ninyo]; ito ay high na mainam 
sa inyo..> (Qur'an 2: 54) 

Ang realidad ng buhay na ito 

Ang sinuman ay magiging maligaya sa isang antas habang 
siya ay nakakaala-ala kay Allah at dumadalit ng Kanyang Aklat. At 
matapos na isaalang-alang ang ganitong prinsipyo, ang sinuman ay 
makakatantiya sa kanyang halaga sa mundong ito at sa Kabilang 
Buhay. 



Huwag Malungkot 44 7 

iAt kung hindi [lamang] na ang mga tao ay hahantong sa pagiging 
isang pamayanan [ng mga hindi nananampalataya, alalaong baga, 
iisipin nila na ang pagiging mapagbigay ni Allah ay tanda ng 
Kanyang pagsang-ayon at sila ay magmamadali sa kawalan ng 
pananampalataya upang magkamit ng kayamanan], Amin sanang 
pagkakalooban ang mga hindi sumasampalataya sa 
Pinakamahabagin [Allah] ng pilak na mga bubong para sa 
kanilang bahay, at [pilak] na mga hagdan upang doon sila ay 
umakyat, at para sa kanilang bahay, - ng mga pintuan at diban [na 
yari sa pilak] upang doon sila ay humilig, at gayundin ng mga 
palamuting ginto. Magkagayunman, ang lahat ng ito [alalaong baga, 
ang mga bubong, pinto, hagdan, diban, atbp.] ay walang saysay 
maliban sa isang pagsasaya sa pangkasalukuyang buhay sa mundong 
ito. At ang Kabilang Buhay sa Paningin ng iyong Panginoon ay para 
sa Muttaqun [mga matutuwid at matimtimang tao na 
nananampalataya kay Allah].^ (Qur'an 43: 33-35) 

Ang ganitong mga talata ay nagpapahayag sa maliwanag na 
mga termino sa pansamantala, at samakatuwid ay walang saysay, na 
halaga ng materyal na pag-aari at katayuan sa lipunan. 

Marapat nating matanto na ang buhay na ito ay hindi siyang 
pansukat (o medida) ng tagumpay kung ating namamasdan na ang 
hindi nananampalataya ay kalimitang namumuhay ng buhay ng 
karangyaan habang ang nananampalataya ay kadalasang hindi 
kasama o hiwalay sa maraming kasiyahang pangmundo, isang 
pangyayari na nagpapahiwatig lamang ng walang kabuluhang halaga 
ng mundong ito. 

Habang nagbibigay ng sermon sa araw ng Biyernes, si Utbah 
ibn Ghazwan (nawa'y kalugdan siya ni Allah), isang higit na kilalang 
Kasamahan ng Propeta (saws), ay gumugunita ng may kalakasan 
(ang tinig) tungkol sa kung paano ang mga araw niya sa kanyang 
pamumuhay sa piling ng Propeta (saws). Si Utbah ay nakipaglaban 



448 Huwag Malungkot 

na kasama niya sa landas ni Allah, at upang maiwasan ang 
pagkagutom, siya ay kumakain na kasama niya ng mga dahon ng 
punongkahoy. Gayunman, nagugunita niya ang mga araw na yaon 
bilang pinakamaligaya sa kanyang buhay. At naaala-ala niya kung 
paano siya umalis sa Propeta (saws), at siya ay naging gobernador ng 
isang probinsiya. Sa kabila ng ganitong pag-angat niya sa 
makamundong estado o kalagayan, siya ay nakadama ng 
pagkamangha kung gaano naging higit na mababa ang tunay na 
kalidad ng buhay matapos ang kamatayan ng Propeta (saws). 

Matapos ang kamatayan ng Propeta (saws), si Sa'ad ibn Abi 
Waqqaas (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay nakadama ng 
pagkataranta at kalituhan nang siya ay maging gobernador ng Kufah. 
Sa panahon ng pamumuhay ng Propeta (saws), siya rin ay kumakain 
ng mga dahon ng punongkahoy o ng balat ng patay na hayop. Hindi 
niya makayanan ang mga kastilyo ng kanyang bagong buhay 
matapos na kanyang matikman ang kasiyahan ng kanyang dating 
buhay sa piling ng Propeta (saws). 

^At katotohanan, ang Kabilang Buhay ay higit na mainam sa iyo 
kaysa sa kasalukuyang buhay [ng mundong ito].^ (Qur'an 93: 4) 

Samakatuwid, mayroong isang sekreto upang ikaw ay 
magabayan sa buhay na ito, - yaon ay ang maalaman ang kawalang- 
halaga ng mundong ito. 

^Sila ba ay nag-aakala na Aming pinagpala sila sa kayamanan at mga 
anak? Daglian Naming [ipinagkaloob] sa kanila ang mabubuting 
bagay [sa mundong ito upang sila ay walang makamtan na mabuting 
bagay sa Kabilang Buhay]. Magkagayunman, ito ay hindi nila napag- 
aakala> (Qur'an 23: 55-56) 

Nang siya ay pumasok sa bahay ng Propeta (saws), nakita ni 
Umar (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ang mga marka sa tagiliran ng 



Huwag Malungkot 449 

Propeta (saws), na sanhi ng kanyang paghiga sa mga dahon ng 
palmera, at kanya ring napansin ang pagiging hubad ng silid. Ang 
kanyang mga mata ay binalungan ng luha matapos niyang mamasdan 
ang gayong madamdaming tanawin. Ang Sugo ni Allah (saws), ang 
huwaran at pinuno ng lahat, ay nasa gayong kalagayan! Ito ay 
lubhang sukdulan sa kanya. 

iAt sila ay nagsasabi: 'Bakit itong Sugo [Muhammad] ay kumakain 
ng pagkain, at lumilibot sa mga pamilihan [na katulad namin].'^ 

(Qur'an 25: 7) 

Siya ay nagsabi, 'Alam mo ba, O' Sugo ni Allah, ang estilo ng 
pamumuhay nina Khosrau at Caesar!' Ang Propeta (saws) ay 
tumugon: 

"O' anak ni Khattab, ikaw ba ay nag-aalinlangan. Hindi ka ba 
nalulugod napara sa atin ang Kabilang Buhay at para sa kanila ang 
mundong ito." 

Ito ay isang makatarungang timbangan at makatwirang 
pagbabaha-bahagi. Kaya't hayaang hanapin nila ang kanilang 
kaligayahan sa mga dolyar, sa ginto, sa pilak, sa mga mansiyon, at 
mga sasakyan kung kanilang magagawa. Katotohanan, sa (Ngalan) 
ni Allah, hindi nila kailanman matatagpuan yaon sa ganitong mga 
bagay 

^Sinumang maghangad ng buhay sa mundong ito at sa kanyang 
kinang [maririlag na bagay at mga palamuti]; sa kanila ay Aming 
babayaran nang ganap ang kanilang mga gawa rito, at dito ay walang 
mababawas. Sila yaong walang makakamtan sa Kabilang Buhay 
maliban sa Apoy; at dito ay walang kabuluhan ang kanilang mga 
gawa. At walang halaga ang kanilang ginagawa noon.^ 

(Qur'an 11: 15-16) 



450 Huwag Malungkot 

Ang susi tungo sa kaligayahan 

Kung nakikilala mo si Allah at sumasamba ka sa Kanya, ikaw 
ay makakatagpo ng kaligayahan at kapayapaan, kahit na ikaw ay 
naninirahan sa isang dampa na gawa sa putik. 

Datapuwa't kung ikaw ay lumihis sa tunay na landas, ang 
iyong buhay ay katiyakang masasawing-palad, kahit na ikaw ay 
namumuhay ng buhay ng kariwasaan at kaginhawahan sa isang 
malaking mansiyon. Kung ang huling kaso ay natutuon sa iyo, kung 
gayon, ikaw ay hindi nagtataglay ng susi tungo sa kaligayahan. 

iAt Aming ginawaran siya ng mga kayamanan, na ang mga susi nito 
ay magiging pabigat sa katawan ng malalakas na lalaki.}> 

(Qur'an 28: 76) 

Huminto upang magnilay-nilay 

^Katotohanang si Allah ang nagtatanggol sa mga sumasampalataya.^ 

(Qur'an 22: 38) 

Sa ibang salita, Siya ay nangangalaga sa kanila (na makaiwas) 
sa kasamaan, kapwa sa mundong ito at sa Kabilang Buhay. Sa 
talatang ito, si Allah ay nagbigay-liwanag sa atin, nagbabala sa atin, 
at nagbigay sa atin ng masayang balita. Itinataboy Niya ang 
kasamaan sa mga nananampalataya ng ayon sa tumbasan ng kanilang 
pananampalataya. Ang kasamaan ng mga hindi nananampalataya, 
ang masasamang bulong ng Demonyo, ang kasamaan sa kanilang 
sarili, at sa kasamaan ng kanilang gawain, - ang lahat ng ito ay 
itinataboy ni Allah sa mga tunay na nananampalataya. Kung ang 
kalamidad ay sumapit, ang bigat o kahirapan nito ay pinagagaan para 
sa kanila. Ang bawat nananampalataya ay may bahagi sa ganitong 
banal na pangangalaga. Gayunman, ito ay iba-iba ayon sa antas ng 



Huwag Malungkot 451 

pananampalataya ng sinuman: ang ilan ay makakatanggap ng kaunti, 
ang iba ay higit na marami. 

Ang ilan sa mga bunga ng pananampalataya ay yaong ito ay 
nagbibigay ng pagkaaliw o ginhawa sa nananampalataya sa panahon 
ng kahirapan. 

C At kung sinuman ang sumasampalataya kay Allah, Siya ang 
namamatnubay sa kanyang puso.. j (Qur'att 64: 11) 

Ito ay tungkol sa nananampalataya na dinapuan ng kahirapan, 
na nakababatid na ito ay mula kay Allah at ito ay nakasulat para sa 
kanya, Siya ay nasisiyahan at isinusuko niya ang kanyang kalooban 
sa anumang itinakda para sa kanya. Kaya*t ang pamatay na hampas 
ng kahirapan ay mawawalan ng bisa sa kanya sapagkat batid niya na 
ito ay nanggaling kay Allah at siya ay gagantimpalaan para sa 
kanyang pagtitiyaga. 

Paano sila namumuhap noon 

Tayo ay magbalik-tanaw at ating sulyapan kung paano ang isa 
sa mga Kasamahan ng Propeta ay gumugugol ng kanyang 
maghapon. Si All ibn Abi lalib (nawa'y kalugdan siya ni Allah), na 
napangasawa ni Faatimah (nawa'y kalugdan siya ni Allah), ang anak 
ng Propeta (saws), isang umaga ay gumising nang maaga na kasatna 
ang kanyang asawa at sila ay naghanap ng pagkain. Nguni't walang 
anuman sa kanilang abang tahanan ang matatagpuan. Ito ay nangyari 
noon sa napakalamig na araw ng taglamig, kaya't isinuot ni Ali ang 
ilan sa kanyang mainit na kasuutan at umalis. Siya ay naghanap m 
kabuuan ng lahat ng presinto ng lungsod at sa hull ay kanyang naala- 
ala ang isang Hudyo na nagmanmy*ari ng isang halamanan. Nang 
marating ni Ali ang halamanan, ang Hudyo ay nagsabi, "0* Arabo, 
halika at iyong anihin ang mga datiles (dates) para sa akin at sa bawat 



452 Huwag Malungkot 

malaking timba na iyong mapuno, ikaw ay aking bibigyan ng isang 
datiles." At siya ay mabigat na nagtrabaho sa loob ng ilang oras 
hanggang ang kanyang mga kamay ay manakit at ang kanyang 
katawan ay sumakit. Kinuha niya ang kakarampot na bilang ng 
datiles na kanyang kinita at siya ay tumungo sa Propeta (saws) upang 
ibahagi ang ilan sa kanya. Kung anuman ang natira, pinagkasya niya 
at ni Faatimah ang mga ito sa maghapon. 

Ganito ang kanilang pamumuhay Gayunman, kung ano ang 
maituturing na kabaligtaran sa isang materyosong isipan ng tao, ay 
yaong ang kanilang tahanan ay hitik ng liwanag at kaligayahan. 

Ang kanilang puso ay puno ng mariringal na prinsipyo na 
ipinahayag sa Propeta (saws). Sa pamamagitan ng ispiritwal na 
kaliwanagan ng kanilang puso, kanilang nahinuha ang katotohanan 
at tumanggap sa ganito, habang kanilang nakikilala ang 
kasinungalingan at nagtakwil nito. Sila ay gumawa para sa 
landas ng una at sila ay lumayo nang malayo sa landas ng huli. 
Napagtanto nila at nahinuha ang tunay na katumbas at halaga ng mga 
bagay 

Nasaan ang kaligayahan ng tao na katulad ni Haamaan; siya ay 
patuloy na sinusumpa dahil sa kanyang mga maling gawain o 
kasamaan. 

^Narito ang isang paghahalintulad: Kung paano ang ulan at pagtubo 
[ng halaman] ay nagbibigay ng sigla sa [puso] ng mga magsasaka; 
hindi magtatagal ito ay malalanta at pagkatapos ay inyong makikita 
na ito ay naninilaw, at magiging tuyo at malalansag.^ (Qur'an 57: 20) 

Ang tunay na kaligayahan ay na kina Bilal, Salmaan at 
Ammar; si Bilal ay isang tagatawag sa katotohanan, si Salmaan ay 
makatotohanan, at si Ammar ay matapat sa pagtupad niya sa kanyang 
mga obligasyon. 



Huwag Malungkot 453 

Ano ang sinasabi ng matalino 
tungkol sa pagtitiyaga 

Ang sumusunod na mga salita ay iniaakibat kay Anusherwan: 

"Ang kalamidad sa buhay na ito ay dalawang uri. Ang unang uri 
ay nagpapahintulot para sa daang palabas: ang pagkabalisa ang 
lunas nito. Ang pangalawang uri ay nagpapahintulot para sa 
kawalang-lunas o daang palabas: ang pagtitiyaga ang lunas nito." 

Sinasabi rin na, "Sinuman ang sumunod sa pagtitiyaga, ang 
tagumpay ay susunod sa kanya." 

Nasabi rin noon na: 

"Magsikap na manatiling buhay sa pamamagitan ng paghanap sa 
kamatayan. Sapagkat gaano karami ang nananatili pa dahilan sa 
sila ay naghanap ng kamatayan, at gaano karami ang namatay na 
sa kanila na nagnais na manatili! At ang kaligtasan ay kadalasang 
dumarating matapos na taluntunin ang landas ng kawalang- 
katiyakan." 

Ang mga Arabo ay nagsasabi: 

"Katotohanan, kahit na sa kasamaan, ay mayroong mga antas ng 
mainam at masahol." Si Abu Ubaydah ay nagpaliwanag sa 
kahulugan ng ganitong salitain, na nagsasabi, "Kung ikaw ay 
dinapuan ng isang kahirapan, iyong maalaman na maaaring ikaw 
ay tamaan ng higit pang masahol. Kung ikaw ay mayroon ng 
gayong pananaw, ikaw ay higit na mainam na makikitungo sa 
kahirapan." 

Ang isang daang palabas sa kahirapan ay kadalasang 
dumarating kung ang pag-asa ay nawala: 

*|Sila [ang mga tao] na tatanggapin Namin ang kanilang mabubuting 
gawa at kaliligtaan Namin ang kanilang masasamang gawa. Sila ang 



454 Huwag Malungkot 

mananahan sa Paraiso, isang pangako ng katotohanan na sa kanila ay 
[Anting] ipinangako,^ (Qur'an 46: 16) 

^[Sila ay binigyan ng palugit], hanggang nang ang Aming mga Sugo 
ay mawalan na ng pag-asa at nag-isip na sila ay itinaring na mga 
sinungaling ng kanilang pamayanan [sik ay itinatwa at itinakwil], sa 
gayong kalagayan ay dumatal sa kanik ang Aming tulong..> 

(Qur'an 12: 110) 

^Katotohanan* si Allah ay kasama [nasa gitna] ng mga mapagtiis.^ 

(Qur'an 2: 153) 

4Sila Iamang na matitiyaga ang tatanggap nang ganap ng kanilang 
gantimpala ng walang pagbibilang [alalaong baga, walang 
hangganan]> (Qur'an 39: 10) 

Minsan, si Allah ay naghahatid ng tagumpay at ginhawa kung 
ang pag-asa ay nawak at ang khat ay wari bang madilto. Ito ay 
upang hikayatin tayo na ating ibaling ang pag-asa sa Kanya, na Siya 
ay pnap na pagkatiwakan, at huwag kailanman mawalan ng pag-asa 
sa Kanyang tulong sa anumang eras, Gayundin, kung nahihifapan, 
ang isa ay matapat na masiyahan sa pagkakaroon ng kaalaman na 
siya ay pinagbabata sa iiang bagay na maliit at inililigtas sa high pang 
masahol na mangyayari. 

Si Ishaacj ay nagsabi; 

"Mamhil si Allah ay suffiusubok sa isang alipin sa (pamamagitan 
ng) kakmidad, magkagayunman, siya ay inililigtas (Niya) sa 
pagkawasak, Kaya nga, ang kakmidad ay tunay na makking 
biyaya (na nagkukubli o hindi natin napagtatanto)." 

iinasabi na kung sinuman ang magbata ng kahiiapan, at 
magittg kuntento sa pagtatakda ni Allah sa pagiging matiyaga, kung 
gayon, ang ilang natatagong pakiflabang o pagpapak ay kkbas sa 
paligid niya sa pamamagitan ng kafanasan. 



Huwag Malungkot 455 

Isinalaysay sa ilang mga Kristiyano na ang isa sa kanilang mga 
propeta ay nagsabi: 

"Ang mga kalamidad ay isang pagdidisiplina mula kay Allah, ang 
pagdidisiplina ay hindi isang bagay na walang patid. Kaya't isang 
masayang balita para sa kaninuman na matiyaga kung 
nadidisiplina. Ang gayong tao ay marapat na makoronahan ng 
korana na sumasagisag kapwa sa pagkatalo at pagkapanalo, - ang 
pagkapanalo o tagumpay na ipinangako ni Allah sa kanya na 
nagmamahal sa Kanya at sumusunod sa Kanya." 

Si Ishaaq rin ay nagsabi: 

"Maging maingat sa pagdaing kung ikaw ay nahuli nang 
matatalas na kuko ng kahirapan, sapagkat ang landas tungo sa 
kaligtasan ay isang mahirap na landas upang taluntunin." 

Ang kahalagahan ng positibong saloobin 

Ang isang manunulat ay makatwirang nagsabi: 

"Katotohanan, ang pag-asa ay nakapanghihikayat at 
namamatnubay sa sinuman tungo sa pagtitiyaga, ang pag-asa 
ay sumisibol sa pagkakaroon ng mabuting opinyon o palagay kay 
Allah; ang pag-asa kay Allah ay humahadlang sa posibilidad ng 
pagkabigo. Nguni't bakit tayo ay marapat na maging mapagtiwala 
na ang pag-asa kay Allah ay humahadlang sa posibilidad ng 
pagkabigo? Kung ating pag-aaralan ang pag-uugali ng mga 
mapagbigay na tao, ating matatagpuan na sila ay nagbibigay ng 
natatanging malasakit (o pangangalaga) sa kanila na nag-iisip ng 
ganap na kabutihan sa kanila, na ang mga taong ito ay bumabaling 
sa kanila (upang hingan sila) ng tulong. Sila ay may gawi na 
kanilang iniiwasan yaong mga nagpapalagay ng masama sa 
kanila. Ang mahalaga rito ay yaong sila ay nagtitimpi na saktan 



456 Huwag Malungkot 

ang pag-asa niyaong mga tumutukoy sa kanila para sa pagtulong. 
Kung gayon, ano ang magiging kaso tungkol sa Isang 
Pinakamapagbigay, na nasa unahang puwesto, na ang kaharian ay 
hindi mababawasan kahit na katiting kung Siya ay magbigay ng 
higit pa sa kanila na umaasa sa Kanya!" 

Ang isang tao na hindi makatagpo ng daang palabas sa isang 
mahirap na sitwasyon ay naglalarawan ng pinakamatinding 
halimbawa ng pagkamapagbigay ni Allah, at patnubay para sa isa sa 
Kanyang mga alipin. Matapos na mawalan ng lahat ng pag-asa sa 
sinuman na kanyang binalingan para sa pagtulong, napilitan niyang 
alalahanin na mayroon pang isang pinto ang nananatiling bukas at 
siya ay marapat na hindi umasa sa kaninuman maliban kay Allah, ang 
Kataas-taasan. Sa gayong punto, nadarama niya ang pagpaparusa sa 
hindi pagkakaroon ng pag-asa kay Allah sa una pa man, at sa gayong 
punto, ang tulong at ginhawa ay dumating. 

^Katotohanan, ang inyong pinaninikluhuran [sinasamba] na mga iba 
maliban pa kay Allah ay mga alipin [alalaong baga, angkin ng 
kanilang Panginoon] na katulad ninyo. Kaya't sila ay inyong 
panikluhuran at hayaang kayo ay sagutin nila, kung kayo ay 
nagsasabi ng katotohanan.^ (Qur'an 7: 194) 

Hang mga salita sa pagtitxyaga 

Si Ibn Mas'ood (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay isinalaysay 
na kanyang sinabi: 

"Ang ginhawa at tulong ay mula sa pananampalataya at pagiging 
kuntento. Ang pagkabalisa at pamimighati ay mula sa pag- 
aalinlangan at pagkagalit." 

Nakagawian rin niyang sabihin: 



Huwag Malungkot 45 7 

"Ang isang matiyaga ay nakapagtatamo ng pinakamainam sa mga 
mithiin." 

Si Abban ibn Taghlab ay nagsabi: 

"Aking narinig ang isang Arabong Disyerto na nagsasabi, 'Ang 
isa sa pinakamaringal na mga pag-uugali ay nagiging lantad kung 
ang sinuman ay dinapuan ng pagsubok at matapos ay nagbata ng 
pagtitiyaga upang malagpasan ang pagsubok. Ang kanyang 
katiyagaan at pag-asa ay positibong nakakaepekto sa kanya; ito ay 
wari bang patuloy niyang nababanaagan ang kanyang sarili na 
maliligtas sa kanyang problema; ang estado ng kanyang isipan ay 
positibo sa gayong mataas na antas dahilan sa kanyang 
pagtitiwala kay Allah at ang kanyang mabuting opinyon o 
palagay sa Kanya. Kailanma't ang sinuman ay nagtataglay ng 
ganitong pag-uugali, siya ay hindi kailanman kailangang 
maghintay ng matagal para tuparin ni Allah ang kanyang mga 
pangangailangan at alisin ang kahirapan sa kanyang buhay. Siya 
ay maliligtas, ang kanyang relihiyon at karangalan ay 
mananatiling ligtas.'" 

Si Asma'ee ay nagsalaysay na isang Arabong Disyerto ang nagsabi: 

"Pangambahan ang kasamaan kung iyong matagpuan ang iyong 
sarili na nasa mabuting sitwasyon; umasa sa mabuti kung ikaw ay 
nasa isang masamang sitwasyon. Marami ang nabuhay na 
tumanaw matapos ang kamatayan, at marami ang namatay na 
tumanaw matapos ang buhay. At ang kaligtasan ay kadalasang 
high na dumarating para sa isang tao matapos na kanyang sundan 
ang landas ng pangamba." 

Ang ilan sa matatalino ay nagsasabi: 

"Ang matalinong tao kung tinamaan ng kahirapan, ay 
nagpapalubag-loob sa kanyang sarili sa dalawang paraan. Ang 
una ay ang maging kuntento. Ang pangalawa ay ang pag-asam sa 



458 Huwag Malungkot 

daang palabas sa mga kahirapan na sumapit sa kanya. Ang 
mangmang na tao ay nayuyugyog at kinakabahan sa mga 
sitwasyon ng kahirapan sa dalawang paraan. Ang una ay sa bilang 
ng mga tao kung kanino siya hihingi ng tulong. Ang pangalawa 
ay ang kanyang patuloy na pangamba at pagkabahala tungkol sa 
bagay na higit na masama kaysa sa nangyari na sa kanya." 

At gaya na nga nang ating tinuran sa unahan, sinasabi na si 
Allah, ang Kataas-taasan, ay nagdidisiplina sa atin sa pamamagitan 
ng mga pagsubok, isang uri ng edukasyon na nagbubukas sa ating 
puso, mga tainga, at mga mata. 

Si Al-Hasan ibn Sahl ay naglarawan sa mga pagsubok bilang 
panggising na tawag para sa makakalimutin, isang paraan ng 
pagtatamo ng gantimpala para sa matitiyaga, at isang pagpapaala-ala 
ng mga pagpapala para sa bawat isa. At ang pagtatakda ni Allah ay 
lagi nang mainam, tangi na nga sa kanila, na sa pamamagitan ng 
kanilang katapangan, ay wari bang nakalantad na naghahanap ng 
kamatayan, - na naghahanap para sa isang buhay ng paggunita, at 
hindi katulad niyaong inilalarawan sa sumusunod na talata: 

^[Sila] ang nagsabi tungkol sa nasawi nilang mga kapatid habang sila 
ay nakaupo [sa kanilang tahanan]: 'Kung sila lamang ay nakinig sa 
amin, sila sana ay hindi napatay.' Ipagbadya: 'Pigilan ninyo ang 
kamatayan sa inyong sarili kung kayo ay nagsasabi ng 
katotohanan.'!* (Qur'an 3: 168) 

Huminto upang magnilay-nihy 

^Kung kayo ay nagdurusa [sa mga kahirapan], katiyakang sila [rin] 
ay nagdurusa [ng mga kahirapan] na katulad ng inyong pagbabata, 
datapuwa't mayroon kayong pag-asa mula kay Allah [sa gantimpala 
ng Paraiso], na rito sila ay hindi umaasa...^ (Qur'an 4: 104) 



Httwag Malungkot 459 

Para sa dahilan na binanggit sa ganitong talata, ang tunay na 
nananampalataya ay mayroong mataas na antas ng pagtanggap kung 
siya ay dinapuan ng kalamidad. Ang pagtitiyaga, kataimtiman, 
katiwasayan, at ang matapat na layunin na matupad ang kanyang 
tungkulin bilang isang alipin ni Allah, - ito ang mga katangian na 
iyong matatagpuan sa isang tunay na nananampalataya. Si Ma'qil ibn 
Yasaar (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay nagsalaysay na ng Propeta 
(saws) ay nagsabi: 

"Ang iyong Panginoon, ang Pinakamapagpala at Pinakamataas, ay 
nagwika: i O' anak ni Adan, iyong ialay ang iyong panahon sa 
pagsamba sa Akin at Aking pupunuin ang iyong puso ng kayamanan 
at ang iyong mga kamay ng ikabubuhay O ' anak ni Adan, huwag 
mong ilayo ang iyong sarili sa Akin, o (kung hindi) ay Aking 
pupunuin ang iyong puso ng karalitaan at ang iyong mga kamay ng 
mga suliranin na iyong pagkakaabalahan.'' " 

Huwag mamighati kung ikaw ay mahirap, 
sapagkat ang tunay mong halaga ay hindi 
nasusukat sa pamamagitan ng laman ng 
iyong librito sa bangko 

Si Ali (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay nagsabi: 

"Ang (tunay na) halaga ng bawat tao ay tinitimbang ayon sa 
kabutihan na kanyang ginagawa." 

Samakatuwid, ang halaga ng isang iskolar o pantas ay ayon sa 
kanyang karunungan, kung ito ba ay limitado o may kalawakan, at sa 
antas kung paano niya pinalalaganap ang kanyang karunungan. Sa 
gayon ding paraan, ang makata ay hinahalagahan ayon sa kalidad ng 
kanyang tulain. At gayon ang pangyayari sa bawat tao sa bawat (o 
lahat ng) pinagkakaabalahan: ang kanyang halaga sa mga tao ay 



460 Huwag Malungkot 

nasusukat sa pamamagitan ng kanyang galing sa anumang kanyang 
ginagawa. Sa mga termino na hindi pinagkakaabalahan, bagkus ay sa 
relihiyon at pamumuhay sa pangkalahatan, ang bawat isa ay marapat 
na magsumikap na maragdagan ang kanilang halaga sa pamamagitan 
ng pagsasagawa ng mabubuting gawain, sa pamamagitan ng 
pagdaragdag sa kanilang kaalaman at antas ng karunungan, sa 
pamamagitan ng pagpapaunlad at pagpapakinis ng kanilang isipan, at 
sa pagpapaunlad ng maringal na pag-uugali sa kanilang pagkatao o 
personalidad. 

Isang salita sa pagbabasa 

Ang pagbabasa ay nakapagbubukas ng isipan, na 
namamatnubay sa sinuman sa wastong moral (na pag-uugali), at 
nagpapatalas sa kakayahan ng sinuman na mag-isip. Ang pagbabasa 
ay isang kaginhawahan para sa nalulumbay, isang pampasigla para sa 
mang-iisip, at isang ilaw para sa naglalakbay 

Ang hindi pagbabasa ay nakagagawa sa sinuman na maging 
limitado sa pagsasalita, sa pag-iisip, at sa personalidad. Ang 
karamihan sa mga aklat, kahit paano, ay naglalaman ng ilang 
pakinabang, maging ito man ay matatalinong salitain, mga kalugud- 
lugod na kuwento, mga pambihirang karanasan, o bagong kaalaman. 
Masasabi rin na ang mga pakinabang ng pagbabasa ay malawak kung 
iisa-isahin (dahil na rin sa karamihan). At tayo ay naghahanap ng 
pagkalinga ni Allah sa gitna ng isa sa pinakamalaking kalamidad: 
ang magkaroon ang mahinang determinasyon at kapangyarihan ng 
isipan (o pagpapasya). 



Huwag Malungkot 461 

Huwag malungkot, at pag-aralan ang 
mga tanda ni Allah sa tnga likha 

Kung iyong pag-aaralan ang mga tanda ni Allah sa mundo at 
sa sandaigdigan, matatagpuan mo ang gayong mga bagay na 
kamangha-mangha na makapag-aalis ng iyong mga pagkabalisa at 
pagkabagabag, ang kaluluwa ay makakatagpo ng kasiyahan sa mga 
pambihira, kamangha-mangha, at kakatwa. 

Sina Bukhari at Muslim ay nagsalaysay ng isang hadith mula 
kay Jaabir ibn Abdullah (nawa'y kalugdan siya ni Allah), na nagsabi, 
"Ang Sugo ni Allah (saws) ay nagpadala sa amin sa isang misyon at 
itinalaga niya si Abu Ubaydah bilang aming pinuno. Aming 
kakatagpuin ang isang karaban mula sa Quraysh. Sapagkat wala 
siyang makita na iba pa, ang Sugo ni Allah (saws) ay nagbigay 
lamang sa amin ng isang sisidlan ng datiles (dates) para sa aming 
paglalakbay. Kaya't mula sa araw na kami ay tumulak, si Abu 
Ubaydah ay nagbibigay sa (bawat) isa amin ng isang (bunga) sa 
bawat araw." 

Ang tagapagsalaysay ng hadith ay nagtanong kay Jaabir kung 
ano ang kanilang gagawin sa datiles. Siya ay nagsabi, "Aming 
sisipsipin ang isa sa mga datiles na katulad ng paraan na ginagawa ng 
sanggol. At matapos kami ay iinom ng tubig. Ito ay sapat na sa amin 
hanggang ang gabi ay sumapit. Aming hahampasin ang mga dahon 
ng punongkahoy sa pamamagitan ng aming tungkod, babasain ang 
mga dahon, at kakainin ang mga ito. Kami ay paahon na sa 
dalampasigan ng dagat nang aming makita ang isang wari ba ay 
malaking burol ng buhangin mula sa kalayuan. Habang kami ay 
papalapit, aming napagtanto na ito ay isang malaking nilikha sa dagat 
na tinatawag na Al-Anbar (balyena). Si Abu Ubaydah ay nagsabi na 
ito ay isang hayop na namatay na hindi nakatay (at samakatuwid ay 
hindi pinahihintulutan). Matapos siya ay nagsabi, 'Hindi, tayo ay 



462 Huwag Malungkot 

mga sugo ng Sugo ni Allah (saws), tayo ay nasa landas ni Allah, at sa 
ngayon tayo ay nasa masamang sitwasyon (o matinding 
pangangailangan), - kaya't kumain ang lahat sa inyo.'" 

"Kami, sa lahat-lahat ay tatlong daan, ay nabuhay sa ganitong 
nilikhang-dagat sa loob ng isang buwan hanggang sa kami ay 
tumaba. Naaalala ko kung paano kami kumuha ng mga sibat at 
itinusok ang mga ito sa kaluba ng mata ng nilikhang-dagat. Mula sa 
kaluba ng mata, kami ay sumasalok ng mga piraso ng taba, na 
kasinglaki ng isang toro. Ito ay gayong kalaki na likhang-dagat, na 
nang si Abu Ubaydah ay magsabi sa labingtatlo sa amin na humilera 
sa kaluba ng mata ng likhang-dagat, ito ay mayroong sapat na 
puwang upang silang lahat ay magkasya. Kanya ring kinuha ang isa 
sa mga tadyang nito at itinulos niya ito sa lupa. At kanyang nakita 
ang pinakamataas na kamelyo, at ginawa niya na ang pinakamataas 
na tao sa amin ay sumakay sa ibabaw nito, at sila ay nakagawang 
makaraan sa ilalim ng tadyang (ng balyena). Sa huli, nang aming 
iwan ang lugar, kami ay kumuha ng ikabubuhay na baon mula sa 
laman (ng balyena) para sa aming biyaheng pabalik. Nang kami ay 
dumating sa Madeenah, kami ay tumungo sa Sugo ni Allah (saws) at 
sinabi sa kanya kung ano ang nangyari, at siya ay nagsabi: 

'ito ay panustos na kinuha ni Allah (mula sa dagat) para sa inyo. 
Mayroon pa ba kayong nalalabing laman upang kami ay makakain 
nito?'' Kami ay nagpadala ng Hon sa Sugo ni Allah at siya ay kumain 
nito." 

iAng aming Panginoon ay Siya, na nagbigay sa bawat bagay ng 
kanyang hugis at kalikasan at sa kanila ay namamatnubay^ 

(Qur'an 20: 50) 

Kung ang buto (ng halaman) ay ibaon sa lupa, ito ay hindi 
tutubo hangga't ang lupa ay hindi nayayanig nang mahina. Ang 
Richter scale o panukat ay nakakapagtala ng ganitong kakatiting na 



Huwag Malungkot 463 

pagyanig, sa gayon, ang buto ay mabibiyak o mapipiraso at 
magsisimula nang tumubo: 

^Datapuwa't kung Aming pamalibisbisin ang tubig [ulan] sa mga ito, 
[ito] ay gumagalaw at nananariwa, at tumubo rito ang lahat ng uri ng 
[halamanan na] kaakit-akit ang pagtubo.^ (Qur'an 22: 5) 

iAng aming Panginoon ay Siya, na nagbigay sa bawat bagay ng 
kanyang hugis at kalikasan at sa kanila ay namamatnubay^ 

(Qur'an 20: 50) 

Si Dr. Zughlool An-Najjar, isang tagapagsaliksik sa 
kosmolohiya, ay bumanggit sa isa sa kanyang mga panayam na 
mayroong isang kometa na nagsimula ang paglalakbay libu-libong 
taon na ang nakalilipas. Bagama't ito ay naglalakbay sa bilis ng 
liwanag, magpahanggang ngayon, ito ay hindi pa sumasapit sa 
mundo. 

iAko [Allah] ay nanunumpa sa pamamagitan nang paglubog ng mga 
bituin [Mawaqii An-Nujum, ito ay maaaring ipakahulugan na 
paglubog at pagsikat ng mga bituin, mga palasyo ng bituin, o ang 
Qur'an at ang antas-antas na pagpapahayag nito (Tafsir At-Tabari)].|> 

(Qur'an 56: 75) 

iAng aming Panginoon ay Siya, na nagbigay sa bawat bagay ng 
kanyang hugis at kalikasan at sa kanila ay namamataubay^ 

(Qur'an 20: 50) 

Ang isang kamangha-manghang insidente na iniulat ng 
pahayagang Recent Happenings noong taong 1953 ay ang kuwento 
ni 'Ona'. Si Ona, sa kanyang pagpasok sa Paris na binabantayan ng 
maraming pulis, ay isang higanteng balyenang Norwehiyano na 
tumitimbang ng higit sa 80,000 kilo. Walong traktora ang nagdala ng 
napakalaking halimaw, ang lahat ay nakakabit sa isang pangbiyaheng 
treyler. Ang balyena ay ilalagay sa isang tanghalan sa loob ng isang 



464 Huwag Malungkot 

buwan, at ang mga bisita ay papayagan na makapasok sa naiilawan 
nitong tiyan (na gamit) ang koryente. 

Ang mga nag-oorganisa at mga pulis ay hindi nakagawa na 
magkasundo sa lugar na pagtatanghalan sapagkat ang laki at timbang 
ng likhang-dagat ay naghahatid ng banta (ng pagkasira) sa istraktura 
ng anumang gusali o lansangan na pagtatanghalan nito. 

Sa kabila ng murang gulang ng ganitong balyena 
(labingwalong buwan), ito ay umabot sa kagila-gilalas na haba 
na dalawampung metro. Ito ay nahuli sa tubig-dagat ng Norway 
noong nakalipas na taon at ito ay ibibiyahe sa pamamagitan ng tren 
mula sa lungsod tungo sa iba pang lungsod upang itanghal. Dahilan 
sa problema ng kanyang laki at timbang, ito ay kmakailangan na 
ibiyahe sa espesyal na treyler na ang haba ay tatlongpung metro. 

^Ang aming Panginoon ay Siya, na nagbigay sa bawat bagay ng 
kanyang hugis at kalikasan at sa kanila ay namamatnubay^ 

(Qur'an 20: 50) 

Si Abdur Razzaaq As-Sana'ni ay nagsalaysay mula kay 
Ma'mar ibn Raashid Al-Basri na kanyang sinabi, "Nakita ko sa 
Yemen ang isang kumpol ng ubas na kasinglaki ng isang punong 
karga na isinakay sa isang mola (dangki)." 

iAt matataas [at mabibikas] na punong palmera [datiles] na may mga 
piling na hitik sa bunga> (Qur'an 50: 10) 

Ang lahat ng mga punongkahoy at mga halamanan ay 
tinutustusan ng magkatulad na uri ng tubig: 

^Magkagayunman, ang iba sa kanila ay ginawa Namin na high na 
mainam na kainin kaysa sa iba.)> (Qur'an 13: 4) 

Ang bawat halaman ay ginawaran ng sistemang pangdepensa 
na natatangi para sa mga ito. Ang ilan ay matatag na itinindig; ang 



Huwag Malungkot 465 

ilan ay mayroong mga tinik na nangangalaga sa kanilang sarili; 
gayunman ang iba ay mapait at nakakaduro. 

iAng aming Panginoon ay Siya, na nagbigay sa bawat bagay ng 
kanyang hugis at kalikasan at sa kanila ay namamatnubay^ 

(Qur'an 20: 50) 

Ang mga astronomiko ay nagsasabi na ang Sandaigdigan ay 
patuloy na lumalawak nang paunti-unti, na katulad ng kung paano 
ang balun o lobo ay lumalaki. 

tAt Aming itinayo ang Kalangitan [sa kaitaasan] ng may katatagan. 
Katotohanang magagawa Namin na palawigin ang kalawakang 
yaon.^ (Qur'an 51: 47) 

Ang iba ay nagsasabi na habang ang tuyong kalupaan ay 
kumikipot, ang karagatan ay lumalawak. 

^Hindi baga nila namamalas na unti-unti Naming binabawasan ang 
kalupaan [na nasa kanilang pamamahala] mula sa malalawak na 
hangganan?^ (Qur'an 21: 44) 

^Ang aming Panginoon ay Siya, na nagbigay sa bawat bagay ng 
kanyang hugis at kalikasan at sa kanila ay namamatnubay^ 

(Qur'an 20: 50) 

Noong taong 1 982, ang Faysal Magazine ay nag-ulat tungkol 
sa kuwento ng isang repolyo na tumitimbang ng 22 kilo at may 1 
metro ang kabilugan. Sa gayon ding taniman, sila ay nakatagpo ng 
sibuyas na tumitimbang ng 2.3 kilo at may 30 sentimetro ang 
kabilugan, gayundin ng isang kamatis na may 60 sentimetro ang 
kabilugan. Ang lariat ng anomalyang ito ay natagpuan sa tanimang 
bukirin ng isang Mehikanong magsasaka. 



466 Huwag Malungkot 

<fAng aming Panginoon ay Siya, na nagbigay sa bawat bagay ng 
kanyang hugis at kalikasan at sa kanila ay namamatnubayfr 

(Qur'an 20: 50) 

Sa ulo ay mayroong apat na likido: ang tamis sa bibig na 
mainam na humahalo sa pagkain at innmin; ang panglalagkit sa ilong 
na humahadlang sa dumi na makapasok dito; ang kaalatan sa mga 
mata na humahadlang sa panunuyo; at ang kaasiman sa mga tainga 
na nangangalaga sa sinuman sa mga insekto at iba pang kasahulan (o 
pinsala) sa pangkalahatan. 

CAt gayundin sa inyong sarili, hindi baga ninyo nakikita?^ 

(Qur'an 51: 21) 

AM [si Allah] ang nagturo sa iyo ng hindi mo nalalaman.^ 

(Qur'an 4: 113) 

i[Si Allah] ang nagturo sa tao ng hindi niya nalalaman.^ 

(Qur'an 96: 5) 

Aht si Allah ang nagpalabas sa inyo mula sa sinapupunan ng inyong 
ina habang kayo ay walang muwang. At Kanyang ginawaran kayo ng 
pandinig, paningin at puso...|> (Qur'an 16: 78) 

iAt Aming tinuiuan siya nang paggawa ng kalasag mula sa metal 
[para sa mga digmaan], upang mapangalagaan kayo sa inyong 
pakikipaglaban.J (Qur'an 21: 80) 

<Datapuwa't kanilang itinakwil [ang kaalaman] sa mga bagay na 
hindi naaabot ng kanilang karunungan, at ang paliwanag dito ay 
hindi pa dumarating sa kanila> (Qur'an 10: 39) 

iAt hindi Kami nagpamalas [sa kanila] ng isa mang Ayah [tanda], 
maliban na ito ay nakahihigit kaysa sa naunang Ayat [mga tanda, 
katibayan, atbp.]..> (Qur'an 43: 48) 



Huwag Malungkot 467 

iAng aming Panginoon ay Siya, na nagbigay sa bawat bagay ng 
kanyang hugis at kalikasan at sa kanila ay namamatnubay.^ 

(Qur'an 20: 50) 

Ang puso ay hindi nakadarama na naiiwan maliban na 
suwayin nito ang kanyang Panginoon. Si Hasan Al-Basri ay nagsabi: 
"O' anak ni Adan, nang si Propeta Moosa (Moises) ay tumutol kay 
Khidr (alalaong baga, sa kanyang mga gawa) sa tatlong okasyon o 
pagkakataon, ang huli ay nagsabi, 'Ito na ang paghihiwalay sa 
pagitan mo at ako (natin).' Kung gayon, paano ang pangyayari sa iyo 
kung iyong suwayin ang iyong Panginoon sa maraming beses sa 
maghapon? Ikaw ba ay nakadarama ng kaligtasan (at nakatitiyak) na 
hindi Niya sasabihin sa iyo ang, 'Ito na ang paghihiwalay sa pagitan 
mo at Ako (natin).'" 

O' Allah! O' Allah! 

^Ipagbadya [O' Muhammad]: 'Si Allah ang nagliligtas sa inyo sa 
ganito at gayundin sa lahat ng kapahamakan...'^ (Qur'an 6: 64) 

^Hindi baga si Allah ay Sapat na para sa Kanyang alipin?^ 

(Qur'an 39: 36) 

^Ipagbadya [O' Muhammad]: 'Sino ang nagliligtas sa inyo mula sa 
kadiliman [mga kapahamakan sa mga daluyong] ng kalupaan at ng 
karagatan...'^ (Qur'an 6: 63) 

iAt ninais Namin na maging Mapagpala sa mga nahahapis [at 
pinagmamalupitan] sa kalupaan... £ (Qur'an 28: 5) 

Si Allah, ang Kataas-taasan, ay nagsabi tungkol kay Adan 
(sumakanya nawa ang kapayapaan): 



468 Huwag Malungkot 

iAt pagkaraan, ang kanyang Panginoon ay humirang sa kanya. Siya 
[Allah] ay bumaling sa kanya sa pagpapatawad at pinagkalooban siya 
ng patnubay> (Qur'an 20: 122) 

At tungkol kay Propeta Nooh (Noah): 

<Kami [Allah] ay duminig sa kanyang panalangin at Aming iniligtas 
siya at ang kanyang pamilya sa malaking paghihirap.^ (Qur 'an 21: 76) 

At tungkol kay Propeta Ibraheem (Abraham): 

<Kami [Allah] ay nagwika: 'O' Apoy! Maging malamig ka at 
mangalaga ka kay Abraham! '£ (Qur'an 21: 69) 

At tungkol kay Propeta Ya'qoob (Hakob) 

<Nawa'y silang lahat ay ibalik ni Allah sa akin> (Qur'an 12: 83) 
At tungkol kay Propeta Yusuf (Hosep) 

^Siya [Allah] ay tunay na mabuti sa akin nang ako ay hanguin Niya 
sa bilangguan, at kayo ay dinala [Niyang] lahat dito [sa akin] mula sa 
pamumuhay na [tulad] ng bedouin sa disyerto„> (Qur'an 12: 100) 

At tungkol kay Propeta Dawood (David): 

<Kaya't siya ay pinatawad Namin, at katotohanang sasakanya ang 
pagiging malapit niya sa Amin, at isang mainam na lugar [ng Huling] 
Pagbabalik [Paraiso]> (Qur'an 38: 25) 

At tungkol kay Propeta Ayoob (Job): 

Ate Aming pinalis ang hapis na nasa kanya..> (Qur'an 21: 84) 
At tungkol kay Propeta Yunus (Jonah): 

<At Aming iniligtas siya sa kapighatian..> (Qur'an 21: 88) 

At tungkol kay Propeta Moosa (Moises): 



Huwag Malungkot 469 

^Datapuwa't ikaw ay iniligtas Namin sa kaguluhan...^ (Qur 'an 20: 40) 
At tungkol kay Propeta Muhammad (saws): 

<|Kung siya [Muhammad] ay hindi ninyo tutulungan [ito ay hindi 
mahalaga], sapagkat katotohanang siya ay tinulungan ni Allah...)* 

(Qur 'an 9: 40) 

^Hindi baga ikaw [O' Muhammad] ay natagpuan Niya na isang ulila 
at ikaw ay pinagkalooban Niya ng masisilungan? At Kanyang 
natagpuan na ikaw ay walang kamuwangan [sa Qur'an] at ikaw ay 
ginawaran Niya ng patnubay?)» (Qur'an 93: 6-8) 

iAt sa araw-araw, Siya ay nananatili [na nagpapapangyari] sa bawat 
bagay-bagay [ng Kanyang mga nilikha tulad ng pagbibigay ng 
karangalan sa iba, kahihiyan sa ilan, buhay, kamatayan, atbp.]$ 

(Qur'an 55: 29) 

High na madalas, ang krisis ay isa lamang ulap na kagyat na 
humahayo. 

iWala. ng iba pa maliban kay Allah ang makahahadlang dito [o 
makapagpapauna rito o makakaantala rito].)» (Qur'an 53: 58) 



Huwag magdalamhati, sapagkat ang 
pagbabago ay marapat na mangyari 

Nang si Muhammad ibn Al-Hanafiyah ay mabilanggo sa 
bilangguan ng Aarim, si Kuthay'ir ay nagsabi: 

"Ang kagandahan ng mundo ay hindi magtatagal para sa 
nakaririwasa, ang kagaspangan (o karahasan) ng mundong ito ay 
hindi isang pamatay na hampas, para sa isang ito at para sa isang 
iyon ay isang panahon na matatapos, at kung ano ang dinanas ng 
bawat isa ay (siyang) magiging panaginip ng isang nananaginip." 



470 Huwag Malungkot 

Sa maraming dantaon matapos na ito ay maganap, ay akin 
ngayong napagmumuni-muni kung ano ang nangyari; at 
katotohanan, si Ibn Al-Hanafiyah at ang Bilangguan ng Aarim 
ay kapwa mga panaginip ng isang nananaginip. 

Aht gaano na ba karaming henerasyon bago pa sa kanila ang Amin 
nang winasak! Dcaw ba [O' Muhammad] ay makatatagpo kahit na isa 
man [lamang] sa kanila, o di kaya ay makakarinig ng kahit na isang 
buiong [man lamang] sa kanila?^ (Qur'an 19: 98) 

Sa isang mapapanaligang hadith, ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Ang lahat ng mga karapatan ay babayaran sa lahat (sa Araw ng 
Paghuhukom); maging ang tupa na walang mga sungay ay 
makakakuha ng pagganti mula sa may sungay (na hayop)." 

Huwag magbigay ng kasiyahan 
sa iyong kaaway sa pamamagitan 
nang pagpapakita ng dalamhati 

Sa pagiging malungkot, ikaw ay nagbibigay ng kasiyahan sa 
iyong kaaway, kaya nga't ang ating relihiyon ay nag-uutos sa atin na 
magtanim ng sindak sa puso ng kaaway. 

i... Upang takutin ang kaaway ni Allah at inyong kaaway...^ 

(Qur'an 8: 60) 

Sa araw ng Uhud, nang si Abu Dujanah (nawa'y kalugdan siya 
ni Allah) ay sumisingit sa pagitan ng mga hanay ng hukbong 
Muslim, ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Katotohanan, ito ay isang paraan ngpaglalakad na kinamumuhian 
ni Allah, maliban sa ganitong sitwasyon." 



Huwag Malungkot 471 

At nang ang mga hindi nananampalataya ay nagmamasid sa 
mga Muslim mula sa ibabaw ng burol, ang Propeta (saws) ay nag- 
utos sa (kanyang) mga Kasamahan na magpatakbu-takbo sa palibot 
ng Ka'bah upang maipakita nila ang kanilang lakas at katatagan. 

iAt sa Araw na yaon, ang mga sumasampalataya ay magagalak [sa 
tagumpay na iginawad ni Allah sa mga Romano laban sa mga 
Persiano]> (Qur'an 30: 4) 

Ang mga kaaway ng katotohanan ay nakadarama ng kirot 
kung kanilang maalaman na tayo ay maligaya at masaya. 

^Ipagbadya: 'Kayo ay magpakamatay [o mamatay] sa inyong galit.'^ 

(Qur'an 3: 119) 

^Kung ang magandang bagay ay dumatal sa iyo [O' Muhammad], ito 
ay nakapagpapalumbay sa kanila...^ (Qur'an 9: 50) 

^Sila ay nagnanais na bigyan kayo nang matinding kapinsalaan.^ 

(Qur'an 3: 118) 

Ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"0 ' Allah, huwag Ninyong hayaan ang kaaway o isang naninibugho 
na magsaya sa aking kasawian." 

Isang makatang Arabo ang nagsabi: 

zAna isang mvataana ialaki au makayaavavata 

na lanat na uri na kasawian, maiivan sa vagsasaua 

na mawau sa kanuana kaniravan (o masamana panguauari). 

Ang ating mga banal na naunang henerasyon ay ngumingiti, 
nagiging matiyaga, at nagpapakita ng kahinahunan sa harap ng 
kahirapan, upang kanilang maitaboy ang isang naninibugho at ang 
isang nalulugod sa pagdurusa ng iba. 



4 72 Huwag Malungkot 

iNgunit sila ay hindi kailanman nawalan ng pag-asa [at kasiguruhan] 
kung sila man ay abutin ng pangamba [at kasahulan] tungo sa 
Kapakanan ni Allah, at sila ay hindi pinanghinaan ng loob.^ 

(Qur'an 3: 146) 

Ang optimismo (puno ng pag-asa) laban 
sa iskeptisismo (kawalang-pag-asa) 

iAt patungkol sa mga sumasampalataya, ito ay nakapagpapasidhi sa 
kanilang pananampalataya at sila ay nangagagalak. Datapuwa't sa 
kanila na ang [kanilang] puso ay may karamdaman [ng alinlangan, 
kawalan ng pananalig at pagkukunwari], ito ay nakapagdaragdag ng 
kasamaan sa [dati] nilang kasamaan [maling kutob, alinlangan, 
kawalan ng pananalig at pagkukunwari], at sila ay mamamatay 
habang sila ay hindi nananampalataya.^ (Qur'an 9: 124-125) 

Kung nahaharap sa isang mahirap o malupit na sitwasyon, ang 
matutuwid na Muslim mula sa unang henerasyon ng Islam ay 
positibo sa kanilang pag-uugali, positibo sa ganoon, na kahit na sila 
ay nakakaharap ng mga kahirapan, (sila ay) mayroong pakinabang na 
nakakamtan, kapinsalaan na naitataboy, at ginhawa na nasasalubong 
kung pinapalibutan (nila) ang sulok ng panahon: 

Ate maaaring ang isang bagay na hindi ninyo naiibigan, ito ay 
mainam [makabubuti] sa inyo, at maaaring ang isang bagay na 
inyong nagugustuhan, ito ay masama [hindi makabubuti] sa inyo.|> 

(Qur'an 2: 216) 

Si Abu Darda (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay nagsabi: 

"Naiibigan ko ang tatlong bagay na kamuhi-muhi sa mga tao: 
naiibigan ko ang karalitaan, ang karamdaman, at ang kamatayan. 
Naiibigan ko ang mga ito sapagkat ang karalitaan ay 



Huwag Malungkot 4 73 

kapakumbabaan, ang karamdaman ay pagpapatawad sa mga 
kasalanan, at ang kamatayan ay ang pakikipagtipan kay Allah." 

Ang ilan sa mga Arabong makata ay labis ang pagkamuhi sa 
karalitaan, na mahihinuha sa sumusunod na linya, kung saan ang 
makata ay nag-angkin na kahit ang mga aso ay namumuhi sa mga 
maralitang tao: 

<ba isana tanqi (o vanakaraniwanq) araw, 

kunq ito (ana aso) au nakakakita na isana manirav 

at naahinikanos , ito au tumatahol at naavavakita 

na kanuanq maa nqivin aanilan sa vanunuua. 

Si Propeta Yusuf (Hosep) ay nagsabi tungkol sa (kanyang) 
pagkakabilanggo : 

iO aking Panginoon! Ang kulungan ay higit kong mamatamisin 
kaysa sa bagay na ako ay kanilang inaanyayahan.^ (Qur'an 12: 33) 

At tungkol sa kamatayan, marami sa Upon ng matutuwid ang 
sumalubong dito. Si Mu'aadh (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay 
nagsabi: 

"Salubungin ang kamatayan, - ang isang minamahal ay pumarito 
sa oras ng pangangailangan. At siya na nagsisisi (sa kanyang mga 
kasalanan sa panahon ng kanyang buhay) ay matagumpay" 

Ang mga iba, gayunman, ay tumatakas sa kamatayan at 
nanunumpa sa pagdating nito. Ang mga Hudyo, bilang halimbawa, 
ay siyang pinakamapagnasa kung tungkol sa buhay (na ito). Si Allah, 
ang Kataas-taasan, ay nagwika tungkol sa kanila: 

^Ipagbadya [sa kanila]: 'Katotohanan, ang kamatayan na inyong 
tinatakasan ay walang pagsalang daratal sa my o...^ (Qur'an 62: 8) 

Ang makitlan ng buhay sa landas ni Allah ay isang pangarap at 
kalugud-lugod na naisin para sa isang matuwid: 



4 74 Huwag Malungkot 

<f Ang iba sa kanila ay nakatupad sa kanilang mga tungkulin [alalaong 
baga, namatay sa labanan at naging martir], at ang iba sa kanila ay 
naghihintay pa rin...^ (Qur'an 33: 23) 

Samantala, ang iba ay namumuhi sa kamatayan at tumatakas 
dito. Isang Arabong Disyerto ang nagsabi: 

"Sa (Ngalan) ni Allah, ako ay namumuhi na mamatay habang ako 
ay nasa higaan, kaya't paano ako maaasahan na humanap ng 
kamatayan kung nasa unahang hanay (ako) ng labanan." 

^Ipagbadya: 'Pigilan ninyo ang kamatayan sa inyong sarili kung 
kayo ay nagsasabi ng katotohanan.'^ (Qur'an 3: 168) 

tflpagbadya: 'Kahit kayo man ay nanatili sa loob ng inyong mga 
tahanan, yaong mga nakatakda na mapatay (o mamatay) ay walang 
pagsala na paroroon sa lugar ng kanilang kamatayan. '£ 

(Qur'an 3: 154) 

Ang kuwento sa kahabaan ng kasaysayan ay iisa: yaon lamang 
mga artista ang nagbabago. 

O' anak ni Adan, huwag mawalan ng pag-asa 

O' Tao: tao na nababagot sa buhay, na nakakakita na mahirap 
palipasin ang mga araw, at nakalasap ng mapapait na malaking 
pagbabago sa buhay, tandaan na sa kaginhawahan ay sumusunod ang 
kahirapan, na ang pangako ni Allah ay tunay, na kung ikaw ay 
makatotohanan at matapat, ang tagumpay ay nandiyan lamang. 

i[lto ang] pangako ni Allah, si Allah ay hindi kailanman sumisira sa 
Kanyang Pangako, datapuwa't ang karamihan sa mga tao ay hindi 
nakakaunawa.^ (Qur'an 30: 6) 



Huwag Malungkot 475 

Para sa iyo na nasa mahir ap na pagpipilian, - kuog anuman ito, 
- ay mayroong isang hinas, at para sa iyong kahirapan, - kung 
anuman ito, - ay mayfoong isang solusyon. 

i'Ai-Hamdulillah [Aug kaluwalhatian at pasasalaniat ay kay Allah]', 
na Siyang nag-alis sa amin ng [lahat] ng kapighatiatt.)* (Qur 'an 35; 34) 

O' Tao; ang of as ay sumapit na sa iyo ttpang Itaiasan ang iyong 
mga pag-aalittlattgan (sa pamamagitan) ng pananampalataya at ang 
iyong nalilihis na mga isipin (sa pamaffiagitan) ng patnubay Marapat 
mong alisin ang kulaffibong ng kadiiinian na tumatakip sa iyo upang 
iyong tnakita ang kislap ng tunay na sikat ng araw; niatapat mong 
palitan ang pait ng katangkutan (sa pamamagitan) ng tamis ng 
pagiging kuntento, 

0' Tao; sa ibayo ng tuyong disyetto na iyong tinatawid, ikaw 
ay makakatagpo ng ltinttang pastolan at ttiatabang lupa. Ang mga 
prtitas doon ay yuniayabong nang nwamteg-niafanii sa lahat ng 
direksyoiL 

0' Tao: dahilan sa iyong walang tolog na mga pbi, (ikaw) ay 
humihiyaw sa mga baling oras ng gabi, tandaan mo ito: 

^Hindi baga ang umaga ay matepit na?! (Qur 'art h; 81) 

0* Ikaw na ang isipan ay gamapla-gala sa pagdadalafflhati, 
gumalaw sa pagpwa ng walang pagmamadali, sapagkat sa ibabaw 
ng panginorin ng nalilingid ay naroroon ang isang solusyon at isang 
paraan para sa iyong mga kabirapan, 0* Ikaw, na ang mga mata ay 
tigmak ng luha, pigilin mo ang iyong mga luha at magbipy ng 
kasiyahan sa tatakap ng iyong mp mata, Magrefaks at maalaman na 
ang iyong Tagapaglikha ay nanganplaga at tumutulong, at ang 
Kanyang Habag sa iyo ay magbibigay sa iyo ng kapayapan, Maging 
tnapayapa sa isipan, 0' alipin ni Allah, sapagkat ang banal na 
pagtatakda ay nasusulat at ang lahat-lahat ng bagay ay 



4 76 Huwag Malungkot 

napagpasyahan na. At maalaman na ang iyong gantimpala ay ligtas 
(na nakatago) sa Kanya, na hindi bumibigo sa kanya na naghahanap 
na mabigyan Siya ng pagkalugod. 

Maging mapayapa, sapagkat pagkaraan ng karalitaan ay 
dumarating ang kayamanan, na matapos ang pagkauhaw ay 
dumarating ang inumin, na matapos ang pagkakahiwalay ay 
dumarating ang masayang pagtatagpo, at matapos ang kawalan ng 
tulog ay dumarating ang mahimbing na pamamahinga. 

^Kayo ay hindi nakakaalam, baka sakaling si Allah ay magkaloob 
pagkaraan ng ganito ng ilang [naiibang] bagay.)» (Qur'an 65: 1) 

O' Lcaw na inapi sa kalupaan, na nagdusa sa pagkagutom, 
kirot, karamdaman at karalitaan, magsaya sa kabatiran na hindi na 
magtatagal ay masisiyahan ka sa pagkain, at ikaw ay magiging 
maligaya at nasa mabuting kalusugan. 

^At Ako [Allah] ay nanunumpa sa gabi kung ito ay humihimlay, at 
Ako [Allah] ay nanunumpa sa bukang-liwayway kung ito ay 
namamanaag> (Qur'an 74: 33-34) 

Ang bawat Muslim ay marapat na mayroong magandang 
isipin tungkol sa kanyang Panginoon at marapat na maghintay nang 
may pagtitiyaga sa Kanyang kagandahang-loob, sapagkat ang 
Tanging Isa na may kapangyarihan na magwika ng "Mangyari nga! " 
sa mga bagay-bagay (o pangyayari), at ito ay magaganap, ay karapat- 
dapat na pagkatiwalaan kung isasaalang-alang ang Kanyang 
pangako. Walang sinuman ang makapaghahatid ng kabutihan 
maliban sa Kanya, at walang sinuman ang makasasansala sa 
kasamaan maliban sa Kanya. Sa bawat gawa Siya ay may 
karunungan at makaraan ang bawat oras Siya ay naghahatid ng 
ginhawa. Kanyang ginawa na ang umaga ay sumunod sa gabi at ang 
ulan ay sumunod sa pagkatuyo. Siya ay nagbibigay upang (Siya ay) 
mapasalamatan at Kanyang inilalagay (ang sinuman) sa pagsubok 



Huwag Malungkot 477 

upang (Kanyang) maalaman, - at Siya ay may karunungan sa lahat ng 
bagay, - yaong matitiyaga. Kaya nga, ito ay higit na mainam sa 
kapakanan ng Muslim upang mapalakas niya ang kanyang 
kaugnayan sa kanyang Panginoon at upang siya ay humiling nang 
madalas sa Kanya. 

C.. At kayo ay humingi kay Allah ng Kanyang Biyaya.^ 

(Qur'an 4: 32) 

CPanikluhuran ninyo ang inyong Panginoon ng may kapakumbabaan 
at sa lihim.^ (Qur'an 7: 55) 

Si Al-'Ala ibn Al-Hadhrami at ang ilang Kasamahan ng Sugo 
ni Allah (saws) ay nalagay sa kagipitan sa gitna ng disyerto. Ang 
kanilang panustos na tubig ay nasaid na at silang lahat ay nasa bingit 
na ng kamatayan. Si Al-'Ala ay tumawag sa kanyang Panginoon, na 
Lubos na Nakakarinig at Siyang tumutugon sa panalangin ng isa na 
humihingi sa Kanya. Siya ay nagsabi, "O' Kataas-taasan, ang 
Pinakadakila, O' Pinakamaalam at Pinakamapagbigay" At sa 
sandali ring yaon, ang ulan ay nagsimula nang bumuhos. Sila ay 
nagsiinom, nagsagawa ng ablusyon (paghuhugas bago ang 
pagdarasal), at binigyan nila ang kanilang mga hayop ng maiinom. 

4At Siya ang nagpapamalisbis ng ulan [kahima't] ang [mga tao] ay 
nawalan na nang lahat ng pag-asa at nagpapamudmod ng Kanyang 
habag [nang malayo at malawak]. At Siya ang Wali [Tagapangalaga, 
Tagapanustos, Tagapagtaguyod], ang Karapat-dapat sa Lahat ng mga 
Pagpupuri.^ (Qur'an 42: 28) 

Huminto upang magnilay-mlay 

Ang mahalin si Allah, ang makilala Siya, ang maala-ala Siya, 
ang maghanap ng kapayapaan sa Kanya, ang pagtatangi sa Kanya 



478 Huwag Malungkot 

para sa ganap na pagmamahal, pangamba, pag-asa, at pagdepende, - 
ito ang mga katangian na kung pagsasama-samahin sa isang tao ay 
makabubuo ng isang uri ng langit sa kalupaan. Ito ang mga katangian 
na naghahatid ng kapayapaan sa kanila na nagmamahal kay Allah, 
isang uri ng kapayapaan na walang kahambing sa mundong ito. 

Kung ang puso ay kuntento at mayroong matibay na 
kaugnayan kay Allah, ang pagkabalisa at dalamhati ay mawawala 
rito. Gayon din naman: walang sinuman ang higit na nakadarama na 
nalilingkis ng dalamhati kaysa sa isa na ang puso ay nakikiugnay sa 
iba maliban pa kay Allah, siya na nakakalimot sa pag-aala-ala kay 
Allah at hindi nasisiyahan sa kung anuman ang ipinagkaloob sa 
kanya. Ating mapapatunayan ang ganitong realidad kung ating pag- 
aaralan ang mga kaso niyaong mga pumanaw na nanga-una sa atin. 

Ang mga pagpapala na nagkukubli 

iAt katotohanang winasak Namin noon pa mang una ang mga bayan 
[pamayanan] sa paligid ninyo> (Qur'art 46: 27) 

Mayroong isang kalunus-lunos na halimbawa ang pamilya ng 
Barmak, isang pamilya na namuhay ng buhay ng kariwasaan, 
ginhawa, at kaluhuan. Ang kanilang wakas, magkagayunman, ay 
nagsilbing isang aral at halimbawa sa lahat ng mga Arabo na 
dumating pagkaraan nila. Si Haroon Al-Rasheed, ang pinuno sa 
panahon nila, ay nag-utos ng isang hindi inaasahang paglusob sa 
pamilyang Barmak at sa kanilang mga ari-arian. Ang pagtatakda ni 
Allah ay nangyari sa kanila nang isang umaga sa mga kamay ng 
pinakamalapit na tao sa kanila: kaniyang winasak ang kanilang mga 
tahanan, na umangkin ng kanilang mga alipin, at pinaagos ang 
kanilang dugo. Ang kanilang mga minamahal at mga anak ay 
tumangis sa kanilang pagkapariwara (at kahihiyan). Wala ng iba pa 



Huwag Malungkot 479 

ang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah; 
yaong mga nakakaalam ng kuwento ay marapat na magpahalaga ng 
may pagtatangi sa pansamantalang kalikasan ng kapangyarihan at 
kayamanan sa mundong ito: 

^Kaya't inyong sundin ang Tagubilin, O' kayong may mga mata 
[upang magmalas]!^ (Qur'an 59: 2) 

Iisang oras na lamang bago ang kanilang pagbagsak, sila ay 
mayabang na lumalakad sa mga (telang) sutla, na puno ng katuwaan 
at kasiyahang-loob, na nakadarama ng kaligtasan sa kapinsalaan, na 
hindi nakababatid ng malalaking pagbabago sa buhay. 

<f At nagsipanirahan kayo sa mga tirahan ng mga tao na nagpariwara 
[nagligaw] sa kanilang sarili, at ito ay maliwanag sa inyo kung paano 
Namin pinakitungahan [o pinarusahan] sila. At inihantad Namin sa 
inyo ang maraming paghahambing [halimbawa].^ (Qur'an 14: 45) 

Sila ay nagmayabang sa kanilang buhay ng paglalaro; 
magkagayunman, ang nakalulungkot para sa kanila, sila ay namali ng 
hinuha sa mirahe bilang tubig at ang buhay na ito bilang walang- 
hanggang pananatili. Napag-isip nila ng may kamalian na ang 
katarungan ay hindi makalulupig sa kanila, at yaong bindikasyon 
(pagbibigay-matwid o pagtatanggol) ay hindi darating sa paligid ng 
kanilang pinagkasalahan. 

i... At sila ay nag-akala na sila ay hindi magbabalik sa Amin!|> 

(Qur'an 28: 39) 

Sila ay nagising nang umagang yaon sa estado ng kasiyahan 
ngunit nang ang gabi ay sumapit, sila ay nasa kanilang libingan na. 
Sa isang sandali ng pagkapoot at kapritso, si Haroon Al-Rasheed ay 
bumunot sa kanyang espada ng pagkapoot para sa kanila, na pumatay 
kay Ja'far ibn Yahya Al-Barmaki, sa pamamagitan ng pagbitin sa 
kanya sa krus at pagkatapos ay pagsunog sa kanyang katawan. 



480 Huwag Malungkot 

Kanyang ibinilanggo ang ama niyang si Yahya at ang kapatid niyang 
si Al-Fadl. Kinumpiska niya ang kanilang kayamanan. Ang kanilang 
kalagayan ay ipinagluksa ng maraming makatang Arabo. Ang isa sa 
kanila ay nagsabi: 

Jiana akina makita ana espada na numalo (o sumama) kau jajar, 

at ana isana taaatawaa au naapanauaa na valita ni iJakua sa linaleeian, 

ako au naaluksa sa munaona ito at ako 

au sumapit upana maniwalana tunau na sa maiapit na panainorin 

au mau isana araw (na daratina) na ana vatana lalaki 

au lilisan sa munaona ito, ito au wala na iva malivan 

na isana vansa (vauan) at pinuno na pinaiitan na iva, 

ana vanauauari na msawiana-palad au sinundan 

na paatatataaa na maa viuaua, Kuna ana isa 

au mananan sa matataas na mansiuon na isana nari, 

kuna oauon, ana isana uaon au maluluioa 

sa pinakamavavana laiim na kanirapan. 

Maliban sa kasalukuyan, nasaan si Haroon Al-Rasheed at 
nasaan ang pamilyang Barmak? Nasaan ang mamamatay-tao at 
nasaan ang pinatay? Nasaan siya na nag-utos ng pagpatay habang 
siya ay nakahiga sa isang kama sa kanyang kastilyo? At nasaan siya 
na ibinitin sa krus? Ang kahapon at ang mga artista ng kahapon ay 
parehong nang nawala. Datapuwa't ang Pinakamakatarungan ay 
hahatol sa pagitan nila sa Araw (na yaon), na ang tungkol doon ay 
walang alinlangan, ang Araw na kapwa walang anumang kamalian o 
walang di-makatarungan. 

^Ang kaalaman diyan ay nasa aking Panginon, sa isang Talaan. Ang 
aking Panginoon ay hindi kailanman nagkakamali at nakalilimot.^ 

(Qur'an 20: 52) 



Huwag Malungkot 481 

iSn Araw na yaon, ang sangkatauhan ay magsisitindig sa harapan ng 
Panginoon ng lahat ng mga nilalang.^ (Qur'an 83: 6) 

$Sa Araw na yaon, kayo ay ihaharap sa Pagsusulit at walang 
anumang lihim ang inyong maikukubli.^ (Qur'an 69: 18) 

Si Yahya ibn Khalid Al-Barmaki ay tinanong tungkol sa 
kalamidad na ito, "Alam mo ba ang sanhi nito?" Siya ay nagsabi, 
"Marahil, ito ang panikluhod ng isa na aming ginawan ng kasamaan 
(o pinagkasalahan), isang dasal na mabilis na naglakbay sa kahabaan 
ng gabi habang kami ay hindi nakatatalos nito." 

Si Abdullah ibn Mu'aawiyah ibn Abdullah ibn Ja'far ay 
nagsabi sa loob ng bilangguan tungkol sa kanyang pagkapiit: 

"Kami ay lumisan sa mundo at kami magpahanggang ngayon ay 
kanyang mamamayan, kami ay hindi mula sa patay gayundin sa 
buhay, kung ang bantay ng bilangguan ay pumarito dahil sa isang 
dahilan o iba pa, kami ay nagtataka at nagsasabi: Ang isang ito ay 
nanggaling mula sa mundo, kami ay lubhang nagalak matapos na 
makakita ng panaginip, sapagkat ang karamihan sa aming pag- 
uusap kung kami ay magising na ay tungkol sa mga panaginip na 
aming nakita, kapag ito ay mabuti, laging napakabagal na ito ay 
nagdaraan, at kung ito ay masama, ito ay hindi maghihintay 
bagkus ay darating nang matulin." 

Mayroong isang mabuting bahagi ng pang-uuyam sa 
dalawang huling linya; matapos na mabasa ang mga ito, aking naala- 
ala ang mga salita ni Al-Jaahiz: 

"Kapag ang kartero ay naghahatid ng balita sa amin, tungkol sa 
ilang masamang pangyayari, siya ay hindi nag-aaksaya ng oras at 
nagmamadali, kaya't kung ito ay masama, ito ay dumarating 
matapos ang isang araw at isang gabi, at kung ito ay mabuti, ito ay 
nangangailangan ng kanyang panahon at dumarating makaraan 
ang isang linggo." 



482 Huwag Malungkot 

Isang haring Persiano ang nagpakulong ng isang matalinong 
tao na sumulat sa kanya na nagsasabi, "Sa bawat oras na ako ay 
nagdaraan dito, ako ay higit na napapalapit sa ginhawa at ikaw 
(naman) ay sa pagkapoot. Kaya't ako ay naghihintay sa higit na 
maiinam na oras. Samantala, ikaw ay pinangakuan ng isang mapait 
na pagkaaba." 

Matapos na marating ang tuktok ng kariwasaan at kaluhuan, si 
Ibn Abbaad, ang Sultan ng Andalusia, ay nakaharap ng isang krisis. 
Sa panahon na ang kahangalan at mga musikang instrumento at mga 
mananayaw ay nagiging laganap sa kanyang kastilyo, ang mga 
Romano ay lumusob sa kanya, kaya't siya ay humanap ng tulong 
mula sa Sultan ng Morocco na si Ibn Taashfeen. Ang huli ay tumawid 
sa karagatan na kasama ang kanyang hukbo at naghatid sa kanya ng 
tagumpay. Si Ibn Abbaad ay nagturing sa kanya bilang isang 
ipinagkakapuring panauhin, na nagpapahintulot sa kanya na ituring 
ang kanyang mga kastilyo at mga halamanan na waring sariling 
kanya. Datapuwa't si Ibn Taashfeen ay nagmamasid sa sitwasyon na 
tulad ng isang leon, at siya ay may ibang mga piano. 

Matapos lamang ang tatlong araw, si Ibn Taashfeen at ang 
kanyang hukbo ay lumusob sa huminang kaharian ng Andalusia. Si 
Ibn Abbaad ay kinuha bilang isang bihag at ang kanyang mga ari- 
arian ay sinamsam. Ang kanyang mga kastilyo at mga halamanan ay 
winasak at siya ay dinala sa probinsiya ng Agmaat na kanyang 
pinanggalingan bilang isang bilanggo. 

<f At gayundin, ang mga araw [na mabuti at hindi lubhang mabuti] ay 
Aming ibinigay sa mga tao nang halinhinan...^ (Qur'an 3: 140) 

Ang pamamahala sa Andalusia ay nahulog sa mga kamay ni 
Ibn Taashfeen: siya ay nag-angkin na ang pamumuno ay tunay na sa 
kanya, sapagkat sa una pa man, ang mga tao ng Andalusia ang 
nagpatawag sa kanya mula sa Morocco. 



Huwag Malungkot 483 

Maraming panahon ang lumipas, at matapos, isang araw, ang 
mga anak na babae ni Ibn Abbaad ay nakagawa na makadalaw sa 
kanya sa bilangguan. Sila ay dumating na nakayapak, nagugutom, 
namumutla, at lumuluha. Nang makita niya ang kaawa-awa nilang 
kalagayan, siya ay napahiyaw ng: 

"Sa mga nakaraang araw, ako ay nagsasaya sa mga tanging 
okasyon, nguni't anong pagkahirap-hirap na okasyon ito na 
naririto sa Agmaat, (ako) bilang isang bilanggo. Nakikita mo ang 
iyong mga anak na babae na yayat at nagugutom, sila ay nananahi 
para sa mga tao at wala silang anumang angkin. Sila ay pumaroon 
sa iyo na nangangamba at nanghihina, na may malungkot na mga 
mata at biyak na puso, na tumatapak sa putik na nakayapak, na 
wari bang ang mga paang yaon ay hindi kailanman tumapak sa 
mamahaling pabango at mga rosas." 

^Kaya't nang ang Aming Pag-uutos [Kaparusahan] ay sumapit, ay 
ginawa Naming ang pinakamataas na bahagi [ng mga bayan ng 
Sodom sa Palestina] na pinakamababa [alalaong baga, winasak at 
pinatag]..> (Qur'an 11: 82) 

^Katotohanan, ang kahalintulad ng pangkasalukuyang buhay sa 
mundong ito ay tulad ng ulan na pinamalisbis Namin mula sa 
alapaap, na sinisipsip ng mga halaman sa kalupaan [at ito ay naghatid 
ng mga pag-aani ng maraming bunga] na nagsisilbing pagkain ng 
mga tao at mga hayop; hanggang nang ang kalupaan ay mapuspos ng 
ginintuang pahiyas at kagandahan; ang mga tao [na nagmamay-ari 
nito] ay nag-akala na sila ay may kakayahan tungkol dito. [At 
nangyari] ang Aming pag-uutos ay sumapit dito sa gabi o sa araw, at 
ginawa Namin ito na matugnas [alalaong baga, nabunot lahat ang 
mga tanim o naputol ang mga ugat, samakatuwid ito ay nagasak at 
nasira], na wari bang ito ay hindi nanagana kahapon [lamang]!^ 

(Qur'an 10: 24) 



484 Huwag Malungkot 

Ang mga bunga ng pagiging kuntento 

iSi Allah ay nalulugod sa kanila at sila ay nalulugod sa Kanya.^ 

(Qur'an 5: 119) 

Ang pagkakuntento ay nagbubunga ng maraming bunga na 
pinagpala. Higit pa sa anumang bagay, ang pagiging kuntento sa 
kung anuman ang itinakda, ang isa ay makagagawa na 
makapaibabaw sa pinakamataas na antas ng pananampalataya at 
pagkamakatotohanan. 

Ang ilan ay maaaring maghangad na ang mabuti lamang ang 
(dapat na) sumapit sa kanila, na ang mga nakalulugod na bagay 
lamang ang (dapat na) mangyari sa kanilang buhay, nguni't hindi 
gayon ang kahulugan ng pagiging alipin ni Allah. Ang marami sa 
mga pag-uugali ng tunay na nananampalataya, na kinabibilangan ng 
pagtitiyaga, ganap napagdepende, pagkakuntento, pagpapakumbaba, 
at pagtalima sa sariling kalooban, ay nagiging lantad lamang kung 
siya ay nakaharap ng ilang bagay na hindi niya nagugustuhan. Kaya't 
ang pagiging nalulugod sa kung anuman ang itinakda ay hindi 
nangangahulugan ng pagiging kuntento lamang sa mga gayong 
bagay na umaayon sa pagpapasya o disposisyon ng isa; ang tunay na 
sukatan sa tunay na pagiging kuntento ay yaong mga panahon kung 
ang isa ay dumaraan sa masasakit na sitwasyon. At wala sa kalooban 
ng alipin na diktahan ang mga katakdaan ng kasasapitan; siya ay 
maaaring maging masaya o hindi kuntento, at ito ay walang 
pagkakaiba, maliban, na sa pagiging hindi kuntento, siya ay 
nagkakasala. Ang mga tao ay wala ng maraming pamimilian kung 
tungkol sa banal na pagtatakda: ang pagpili at pagpapasya ng ganito 
ay angkin lamang ni Allah. Siya ang Pinakamaalam at Pinakamataas. 



Huwag Malungkot 485 

Ang pagiging nalulugod kay Allah 

Marapat nating maalaman na kung tayo ay nalulugod kay 
Allah, Siya (rin) ay nalulugod sa atin. Samakatuwid, kung ikaw ay 
nalulugod sa kaunti (o maliit) na dami ng panustos o ikabubuhay, 
Siya ay nalulugod sa iyo para sa iyong maliit na gawa. At kung ikaw 
ay nalulugod maging anuman ang sitwasyon, kung gayon, iyong 
matatagpuan na ikaw ay kumita ng pagkalugod ni Allah, at iyong 
mapagtatanto na si Allah ay higit na nalulugod sa matatapat na 
kuntentong tao. Sa kabilang banda, nariyan ang mga mapagkunwari. 
Si Allah ay nagtatakwil sa kanilang mga gawa, kahit na nga ang mga 
gawaing yaon ay marami o kakaunti. Sila ay hindi nalulugod sa 
anumang ipinanaog ni Allah sa kanila at sila ay namumuhi na 
hanapin ang Kanyang pagkalugod. Kaya't ang kanilang mga gawa ay 
isinagawa ng walang kabuluhan. 

Para sa mga hindi nasisiyahan 
ay mayroong pagkapoot 

Sa pagiging walang kasiyahan sa kanyang sitwasyon at sa pag- 
iisip ng hindi naaangkop na isipin tungkol kay Allah, ang isa ay 
nagbubukas ng pinto ng pagkabagabag at dalamhati. Sa kabilang 
banda, ang pagiging nasisiyahan sa kanyang kalagayan at sa 
Pagtatakda ni Allah ay nagbubukas ng pinto ng isang paraiso sa 
kalupaan bago pa (ang pagdating) ng Kabilang Buhay Ang 
katanungan at daing tungkol sa kung anuman ang itinakda ay hindi 
magreresulta sa pagiging kuntento sa sarili at (pagkakaroon ng) 
panloob na kapayapaan. Sa halip, ito ay (matatamasa) sa 
pamamagitan ng pagtalima at pagtanggap, sa ganoon ay ating 
mapapalabas yaong magagandang bunga o resulta, sapagkat ang 
Tanging Isa na nagtutustos sa lahat ng bagay ay hindi kailanman 
marapat na akusahan tungkol sa anumang Kanyang itinakda. 



486 Huwag Malungkot 

Nagugunita ko pa hanggang sa ngayon ang kuwento ni Ibn Ar- 
Rawandi, ang tanyag na ateistang pilosopo. Nakakita siya ng isang 
pangkaraniwan at ignoranteng tao na tumira sa mga kastilyo at siya 
ay napakayaman. Si Ibn Ar-Rawandi ay tumingala sa langit at 
nagpahayag, "Ako ay isang pilosopo ng aking henerasyon, 
gayunman ako ay namumuhay sa karalitaan, habang ang 
pangkaraniwan at ignoranteng tao ay mayaman. Ito ay isang 
walang-pili at kakatwang pagbabaha-bahagi." Sa gayon, si Allah ay 
nagdagdag kay Ar-Rawandi sa kanyang kahirapan, pagkaaba, at 
karalitaan. 

A... At katiyakan, ang Kaparusahan ng Kabilang Buhay ay higit na 
kaaba-aba; at sila ay hindi matutulungan.^ (Qur'an 41: 16) 

Ang mga pakinabang na maaani 
ng tao sa pagiging kuntento 

Sa panahon ng mga kahirapan, kung ang isa ay nananatiling 
nasisiyahan sa kanyang kalagayan o sitwasyon, siya ay makagagawa 
na manatiling panatag at mahinahon, nguni't higit pa roon, siya ay 
nagpapamalas ng tunay na paniniwala sa pangako ni Allah at ng 
Kanyang Sugo (saws). Ito ay wari bang ang kanyang puso ay 
mayroong tinig na nagsasabi ng: 

^'Ito ang ipinangako sa atin ni Allah at ng Kanyang Sugo 
[Muhammad], at si Allah at ang Kanyang Sugo [Muhammad] ay 
nagsabi ng katotohanan.' At ito ay lalo pang nakapagdagdag sa 
kanilang pananampalataya at pagtanggap [kay Allah]> (Qur 'an 33: 22) 

Sa kabalintunaan, ang hindi nasisiyahang puso ay puno ng 
karamdaman, alinlangan, at kawalang-katatagan; ang gayong puso 
ay nananatiling mapaghimagsik at naguguluhan. Ito ay wari bang ang 
puso ring ito ay may tinig, nguni't ang mga salita na ipinangungusap 
nito ay lagi nang naiiba: 



Huwag Malungkot 487 

iSi Allah at ang Kanyang Sugo ay walang ipinangako sa atin maliban 
sa kahibangan!^ (Qur'an 33: 12) 

Ang mga tao na nagtataglay ng ganitong uri ng puso ay 
magkakasalungat sa kanilang pakikitungo. Kung sila ay mayroong 
karapatan sa isa't isa, sila ay nagmamadali na angkinin ang kanilang 
mga karapatan. Datapuwa't kung sila ay hinahanap upang tuparin 
ang kanilang mga obligasyon, sila ay lumalayo na walang 
pagpapahalaga. Kung ang mabuti ay sumapit sa kanila, sila ay 
nakadarama ng kahinahunan at kaluwagan ng loob, datapuwa't kung 
sila ay ilagay sa pagsubok, kapagkaraka, (tingnan kung) gaano ang 
kanilang pagbabago tungo sa pagiging masahol! Sila yaong nawalan, 
hindi lamang ng mundong ito, bagkus ay gayundin ng Kabilang 
Buhay. 

^Ito ang lantad na pagkatalo> (Qur'an 22: 11) 

Kaya't yaon ang dalawang magkasalungat na umani ng mga 
bunga o resulta na kapwa magkasalungat sa kalikasan: ang 
pagkakuntento ay naghahantong sa kapayapaan, na sa kalaunan ay 
naghahantong sa kasaganaan; ang pagkagalit o paghihinanakit 
tungkol sa pagtatakda ni Allah ay naghahantong sa pagkabagabag, na 
sa kalaunan ay naghahantong sa pagkabigo. Marapat mong 
alalahanin na mula sa pinakamalaki sa mga pagpapala ni Allah na 
Kanyang maibibigay sa isa sa Kanyang mga alipin ay ang 
pagkakaloob ng kapanatagan sa kanya, at ang isa sa pinakamainam 
na paraan ng pagtatamo ng kapanatagan ay sa pagiging nasisiyahan 
at nalulugod kay Allah sa lahat ng oras. 

Huwag mong hamunin ang iyong Panginoon 

Sa pamamagitan ng pagkakuntento, ang isa ay nakaligtas na 
matulad sa kanila na humahamon sa kanilang Panginoon sa Kanyang 



488 Huwag Malungkot 

mga pagtatakda at mga pagpapasya. Upang maunawaan ito, ang isa 
ay kinakailangan lamang na tumingin sa kaso ni Iblees (ang 
Demonyo). Siya ay nakipagtalo at sumalungat sa kanyang Panginoon 
sapagkat siya ay hindi nalulugod sa Kanyang pagtatakda at 
pagpapasya. Yaong mga tumatanggi na maniwala kay Allah ay 
gumagawa lamang ng gayon sapagkat sila ay humahanap na 
hamunin Siya sa lakas at kapangyarihan sa halip na tumalima sa 
Kanya. Matapos, sila ay tumatalikdan sa Kanyang mga pag-uutos, na 
nagsasakatuparan kung ano ang hindi pinahihintulutan, at 
humahamon sa Kanyang banal na pagtatakda sa pagpapakita ng 
pagkagalit. 



Isang makatarungang pagtatakda 

Ang pagpapasya ni Allah ay may bisa sa Kanyang alipin: ito 
ay sasapit upang maganap, at ito ay isang makatarungang 
pagpapasya, katulad nang nabanggit sa hadith: 

"Ang Inyong pagtatakda tungkol sa akin ay isasakatuparan, at Kayo 
ang Makatarungan sa akin sa Inyong Pagpapasya." 

Si Allah, ang Pinakamataas, ay nagbawal sa Kanyang Sarili sa 
pagiging hindi makatarungan sa Kanyang mga alipin. Sa katunayan, 
ang mga tao sa kanilang sarili ang gumagawa ng kamalian at (sila) ay 
hindi makatarungan. 

Ang nabanggit na hadith sa itaas na, "At Kayo ang 
Makatarungan sa akin sa Inyong Pagpapasya" ay kasama rin sa 
kautusan ng pagkakasala, sa epekto nito at sa kaparusahan nito. Si 
Allah ang Pinakamakatarungan tungkol sa Kanyang pagtatakda para 
sa pagkakasala at sa kaparusahan nito. Siya ay maaaring nag-atas ng 
isang kasalanan sa isa sa Kanyang mga alipin sa kadahilanan na hindi 
maarok ng ating isipan. Maaaring may layunin para sa gayon, na 



Huwag Malungkot 489 

dahil sa pagiging lubhang malalim ng sangay nito, ay Siya lamang 
ang nakababatid. At yaon ang paniniwala ng Muslim. 

Ang pagkagalit o paghihinanakit 
ay walang ibinibigay na ganti 

Ang pagiging magagalitin tungkol sa kalagayan o sitwasyon 
ng isa ay pangkalahatang nanggagaling sa dalawang posibilidad. Ito 
ay maaaring sanhi ng hindi pagtatamo ng anumang ninanais ng isa, o 
ang kaganapan ng bagay na kinamumuhian ng isa. Gayon pa man, 
kung ang isa ay tunay na naniniwala na kung anuman ang nakaalpas 
sa kanya, (ito) ay hindi kailanman para sa kanya, at kung anuman ang 
sumaling sa kanya, (ito) ay lagi nang nakalaan sa kanya, kung gayon, 
siya ay walang dahilan upang maghinanakit o sumama ang loob. Ang 
Sugo ni Allah, si Muhammad (saws) ay nagsabi: 

"Angpluma ay natuyo tungkol sa kung ano ang iyong kakaharapin, 
O' Abu Hurayrah. Ang pag-aatas ay natapos na sa iyo, ang 
pagtatakda ay kumpleto na, ang sukat ng mga bagay ay naisulat na, 
ang mga pluma ay naitaas na, at ang mga pahina ay natuyo na." 

Ang kaligtasan ay nasa pagkakuntento 

Ang pagkakuntento o pagiging nasisiyahan ay nag-aalok ng 
kaligtasan sapagkat ang nasisiyahang puso ay malusog at malaya sa 
pandaraya, katiwalian, at matinding hinanakit. At yaon lamang 
malakas at malusog na puso ang maliligtas sa kaparusahan ni Allah, 
isang puso na ligtas at malaya sa pag-aalinlangan, kawalan ng 
pananampalataya, at sa mga iba't ibang panlilinlang ng demonyo. 
Ang gayong puso ay abala lamang kung paano niya mabibigyang- 
lugod si Allah. 



490 Huwag Malungkot 

^Ipahayag: 'Si Allah [ang nagpapanaog nito].' At hayaan sila na 
maglaro sa kanilang walang saysay na pag-uusapan.^ (Qur'an 6: 91) 

Ang kapaitan at pagkagalit ay mga konsepto na banyaga sa 
malusog na puso, kaya nga, habang ang isa ay higit na nasisiyahan sa 
Pagtatakda ni Allah, nagiging higit na malusog at malakas ang puso 
ng isa. Ang kabuktutan, katiwalian, at panlilinlang ay kasama ng 
kawalang-kasiyahan, samantalang ang malusog na puso, katuwiran, 
at katapatan ay kasama ng kasiyahan o pagkakuntento. Gayundin, 
ang paninibugho ay isa sa mga bunga ng kawalang-kasiyahan. 

Ang malugod kay Allah ay isang katangian na katulad ng 
isang mabuting punongkahoy na inaaruga sa pamamagitan ng tubig 
ng katapatan sa halamanan ng dalisay na Monoteismong Islamiko. 
Ang mga ugat nito ay pananampalataya at ang mga sanga nito ay 
mabubuting gawa. Ito ay isang punongkahoy na namumunga ng 
sariwa at matamis na bunga. Ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Ang isa ay nakalasap ng lasa ng panananampalataya kung ang isa 
ay nalulugod kay Allah bilang kanyang Panginoon, na Islam ang 
kanyang relihiyon, at si Muhammad bilang isang Sugo." 

Ang kawalang-kasiyahan ay pinto 
tungo sa pag-aalinlangan 

Ang kawalang-kasiyahan ay nagbubukas sa pinto na 
naghahantong sa pag-aalinlangan kay Allah: sa Kanyang Pagtatakda, 
sa Kanyang Karunungan, at sa Kanyang Kaalaman. Pambihira na 
ang dumaraing ay malaya sa mga ganitong kalakip na pag- 
aalinlangan na naghahalo sa loob ng kanyang puso at nanunuot sa 
kanyang pagkatao. Kung siya ay mag-uusisa nang malalim sa 
kanyang sarili ng may matapat na pagtarok sa kalooban (pagninilay- 
nilay), matatagpuan niya ang kanyang pananampalataya na 



Huwag Malungkot 491 

mabuway at katanung-tanong (kaduda-duda). Ang pagkakuntento at 
pananampalataya ay tulad ng magkapatid na magkasama (o 
magkasabay) sa isa't isa; samantala, ang pag-aalinlangan at 
kawalang-kasiyahan ay mayroong katulad na ugnayang pangkapatid. 
Si Tirmidhi ay nagsalaysay na ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Kung magagawa mong ipakita ang pagkakuntento na may 
pananampalataya, kung gayon, gawin mo ito. Kung hindi, 
katotohanan na mayroong higit na kabutihan sa pagtitiyaga sa 
gayong kinamumuhian ng iyong sarili." 

Kaya't sila na walang-kasiyahan ay may pagkagalit o 
hinanakit sa kalooban, at gayundin ay nagagalit, kahit na ang 
kanilang galit ay hindi ipinapahayag sa mga salita. Sa loob nila ay 
naghahalo ang iba't ibang uri ng katanungan, gaya ng bakit ang 
gayon ay nangyari, o paano itong mangyayari? 

Ang kasiyahan ay kayamanan at kaligtasan 

Sinuman ang pumuno sa kanyang puso ng kasiyahan tungkol 
sa Banal na Pagtatakda, si Allah ay pupuno sa kanyang puso ng 
kayamanan, kaligtasan, at kaginhawahan. At sinuman ang maging 
walang-kasiyahan, kung gayon, ang kanyang puso ay mapupuno ng 
kasalungat o kabaligtaran, at ang kanyang puso ay magiging abala sa 
mga bagay na sumasalungat sa kaligayahan at tagumpay. 

Samakatuwid, ang pagkakuntento ay nagpapahungkag (o 
nagpapalubag) sa puso sa lahat ng mga kalabisang karga (o dalahin), 
kaya't ito ay ganap na iniiwan kay Allah. Ang kawalang-kasiyahan 
ay nag-aalis sa puso ng lahat ng pag-iisip (o pag-aala-ala) kay Allah. 
Sa gayon, walang tunay na buhay para sa magagalitin, sa paladaing 
na tao na lagi nang nakadarama na siya ay palipat-lipat mula sa isang 
suliranin tungo sa kabila. Nadarama niya na ang kanyang panustos o 



492 Huwag Malungkot 

ikinabubuhay ay hindi sapat, ang kanyang kapalaran ay mahina, ang 
kanyang mga problema ay patung-patong, at higit sa lahat, siya ay 
nakadarama na siya ay karapat-dapat ng higit pa roon. Pangunahin na 
rito, siya ay walang-kasiyahan sa kung ano ang itinakda sa kanya ni 
Allah. Paano kung gayon ang ganoong tao ay makakatagpo ng 
kaginhawahan, kapayapaan, at isang mabuting buhay? 

^Sapagkat sila ay sumunod sa mga bagay na nagbibigay-poot kay 
Allah at [kanilang] kinasuklaman ang nagbibigay-lugod at kasiyahan 
kay Allah, kaya't Kanyang ginawa na ang kanilang mga gawa ay 
walang saysay> (Qur'an 47: 28) 

Ang bunga ng kasiyahan ay pagpapasalamat 

Ang pagiging kuntento ay naghahantong sa pagpapasalamat, 
na ilan sa pinakamataas na antas ng pananampalataya. Sa 
katotohanan, ito ang realidad ng pananampalataya. Ang buod o 
epitoma ng lahat ng iba't ibang antas ng katuwiran ay ang pagiging 
mapagpasalamat kay Allah. At ang isa na hindi kuntento sa mga 
kagandahang-loob at pagpapasya ni Allah, sa Kanyang pagbibigay at 
sa Kanyang pagkakait, ay hindi mapagpasalamat sa Kanya. 
Katiyakan, ang mapagpasalamat na tao ay higit na pinagpala at 
masagana sa mga (Upon ng) tao. 

Ang bunga ng kawalang-kasiyahan 
ay kawalan ng pananampalataya 

Ang pagkagalit ang sanhi upang ang isa ay magkait ng mga 
kagandahang-loob ni Allah. Sa kalaunan, marahil, ito ay maaaring 
maghantong sa di-paniniwala kay Allah. Kung ang alipin ay 
nalulugod sa kanyang Panginoon sa lahat ng mga pangyayari, at 
sumusunod, di nga kasi, (ito) ay ang pagiging mapagpasalamat sa 



Huwag Malungkot 493 

Kanya. Nguni't kung siya ay hubad sa kasiyahan o pagiging 
kuntento, siya ay napapasama sa Upon ng magagalitin o 
naghihinanakit at sumusunod sa mga pamamaraan ng mga hindi 
nananampalataya. Ang kasinungalingan at kalihisan sa mga 
paniniwala ay nangyayari sapagkat ang marami sa mga alipin ni 
Allah ay nagnanais na sila ay maging diyos sa (kanilang) sarili, 
hanggang sa punto na ang karamihan sa kanila ay nagdidikta sa 
kanilang Panginoon kung ano ang kanilang mga nais at ninanasa. 

iO' kayong sumasampalataya! Huwag ninyong gawin sa inyong 
sarili na pangunahan si Allah at ang Kanyang Sugo...^ (Qur'an 49: 1) 

Ang kawalang-kasiyahan ay 
isang bitag ng demonyo 

Ang demonyo ay nananaig sa kanyang pang-iilalim o 
pagpapasunod sa tao na higit na madalas ay sa dalawang lugar: 
kawalang-kasiyahan at pagnanasa. Sa mga ganitong pangyayari, 
kanyang natatagpuan na ang kanyang biktima ay labis na madaling 
matablan, tangi na nga kung ang kawalang-kasiyahan ay malalim na 
nakaugat. Sa ganitong punto, siya ay nagsasabi, siya ay gumagawa, 
at siya ay nag-iisip kung ano ang hindi nakalulugod sa kanyang 
Panginoon. Dahil sa ganitong malinaw na dahilan, ang Propeta 
(saws) ay nagsabi sa kamatayan ng (anak niyang) si Ibraheem: 

"Ang puso ay nalulumbay, ang mata ay binabalungan ng luha, 
gayunman, kami ay hindi nagsasalita ng anuman, maliban sa 
nakalulugod sa anting Panginoon." 

Ang pagkamatay ng isang sanggol o anak ay isang bagay na 
maaaring maghantong sa pagkagalit o hinanakit sa puso ng isang tao. 
Sa gayon, ang Propeta (saws) ay nagbigay-alam sa atin, na sa gayong 
sitwasyon, sa isang sitwasyon na ang karamihan sa mga tao ay 
nagiging magagalitin at nagiging sanhi upang sila ay magsalita o 



494 Huwag Malungkot 

gumawa ng bagay na hindi nakalulugod sa kanilang Panginoon, sila 
ay hindi marapat na magsalita ng anuman maliban sa bagay na 
nakalulugod sa kanilang Panginoon. Kung ang isa ay magpapanatili 
sa sumusunod na tatlong bagay sa dulo ng kanyang mga daliri kung 
siya ay hindi nalulugod at nagagalit tungkol sa anumang nangyari sa 
kanya, ang bigat ng kanyang kalamidad ay mababawasan ng malaki. 
Ang mga ito ay: 

Ang maalaman at maniwala sa karunungan ni Allah, at sa 
katotohanan na batid Niya kung ano ang mabuti at kapaki- 
pakinabang sa Kanyang mga alipin. 

Ang maging maalam o may kamalayan sa dakilang gantimpala 
at kabayaran na ipinangako ni Allah sa alipin na nagbabata, at 
gayunpaman, ay matiyaga. 

Ang maalaman at matanggap na ang mga pagpapasya at 
paghatol ay na kay Allah, samantalang ang pagtalima at pagsunod ay 
para sa Kanyang mga alipin. 

^Sila baga ang naghahati-hati sa Habag ng iyong Panginoon?^ 

(Qur'an 43: 32) 

Isa pang salita ng kasiyahan 

Ang mga pagnanasa ng isa na nasisiyahan ay masunurin sa 
anumang ninanais ng kanyang Panginoon sa kanya, na 
nangangahulugan ng bagay na naiibigan ni Allah at yaong 
nakalulugod sa Kanya. Kaya nga, ang kasiyahan at ang bulag na 
pagsunod sa mga sariling pagnanasa ay hindi kailanman 
magkapanabay na magsasama sa magkatulad (o iisang) puso. At 
kung ang isa ay mayroong bahagi ng una at isang bahagi ng huli, ang 
kanyang puso ay magagapi ng kung alin ang higit na malakas sa 
dalawa. 



Huwag Malungkot 495 

C At ako ay nagmadali sa Inyo, O' aking Panginoon, upang Kayo 
ay mabigyan ng kasiyahan.^ (Qur'an 20: 84) 

Magnilay-nilay sa ganitong hadith: 

"Maging may kaalaman o kamalayan kay Allah sa mabubuting 
panahon, Siya ay makakaalam o may kamalayan sa inyo sa 
mararahas (na panahon).' 1 '' 

"Ang maging may kaalaman o kamalayan kay Allah" ay 
nangangahulugan na ikaw ay marapat na maghanap ng pagkamalapit 
sa Kanya sa pagiging masunurin sa Kanya, sa pagiging 
mapagpasalamat sa Kanya para sa Kanyang mga biyaya, at sa 
pamamagitan ng pagbaling sa Kanya nang matapat sa harap ng 
kahirapan na sumapit sa iyo. 

"Sa mabubuting panahon" ay tumutukoy sa mga panahon ng 
kapayapaan, kaligtasan, mga biyaya, at mabuting kalusugan. "Siya 
ay makakaalam o may kamalayan sa inyo sa mararahas (na 
panahon)", sa pamamagitan ng pagpapaginhawa sa iyong paghihirap 
at sa pagbibigay sa iyo ng daang palabas sa bawat mahihirap na 
sitwasyon. 

Dito ay napakahalaga na ang natatanging ugnayan ay manatili 
sa puso sa pagitan ng alipin at ng kanyang Panginoon, isang relasyon 
na nagpapahintulot sa alipin na makadama ng pagiging malapit sa 
kanyang Panginoon, na siya ay hindi na nangangailangan ng iba. 
Kaya't siya ay nakakatagpo ng kasama kung siya ay nag-iisa, at siya 
ay nakakalasap ng tamis sa pag-aala-ala sa Kanya at sa pagdalangin 
sa Kanya. Ang alipin ni Allah ay patuloy na makakaharap ng 
kahirapan at kasahulan hanggang sa siya ay mamatay, nguni't kung 
siya ay mayroong natatanging ugnayan sa kanyang Panginoon, - 
yaon ay ang pagiging masunurin (niyang) alipin, - ang lahat ng mga 
kahirapan ng buhay ay magiging magaan sa kanya. 



496 Huwag Malungkot 

Ang pagpapalampas sa mga 
pagkakamali ng mga kapatid 

<|Magpakita kayo [0' Muhammad] ng pagpapatawad, at 
magtagubilin kung ano ang mabuti at lumayo kayo sa mga luku- 
luko [alalaong baga, huwag ninyong patulan ang mga hangal].^ 

(Qur'an 7: 199) 
Hindi marapat para sa iyo na talikdan ang iyong kapatid 
dahilan sa isa o dalawang kamalian o kapintasan na iyong natagpuan 
sa kanya, tangi na nga kung ang iba pa niyang pag-uugali ay 
karangal-rangal. Gaya ng alam natin, ang pagiging perpekto ng isa 
man sa atin ay hindi katamu-tamo. Si Al-Kindi ay nagsabi: 

"Paano ang gayon, na ibig mong ang iyong kaibigan ay 
magtaglay ng natatanging padron o halimbawa ng mga pag- 
uugali, kung ang iyong kaluluwa (naman), - na siyang 
pinakamalapit sa mga kaluluwa sa iyo, - ay hindi laging 
sumusunod sa iyong mga pag-uutos. Anong karapatan ang 
mayroon ka upang asahan ang kaluluwa ng ibang tao na sumunod 
sa iyong mga pag-uutos?" 

^Kahit na [kung ano man siya ngayon], kayo ay katulad [rin niya] sa 
inyong sarili noon, hanggang sa igawad ni Allah ang Kanyang 
paglingap [alalaong baga, kayo ay Kanyang pinatnubayan sa 
Islam]..> (Qur'an 4: 94) 

^Kaya't huwag ninyong pananganan ang inyong sarili na dalisay. 
Ganap Niyang batid siya na may pangangamba kay Allah [at 
nagpapanatili ng kanyang tungkulin sa Kanya]> (Qur'an 53: 32) 

Sapat na para sa iyo na ikaw ay nasisiyahan sa pangunahing 
parte o bahagi ng pag-uugali ng iyong kapatid. Si Abu Darda (nawa'y 
kalugdan siya ni Allah) ay nagsabi: 



Huwag Malungkot 497 

"Ang sisihin ang iyong kapatid dahilan sa ilang bagay ay higit na 
mainam kaysa ang mawala siya sa iyo nang ganap." 

Ang ilan sa matatalinong tao ay nagsabi: 

"Hanggang ngayon kami ay hindi pa nasisiyahan sa aming sarili, 
kaya't papaano namin maaasahan sa aming sarili na masiyahan sa 
iba." 

Sinasabi rin na: 

"Huwag hayaang maging malayo ang isa na nagbigay-kintal sa 
iyo ng mabuting pag-uugali at malusog na pagpapasya dahilan sa 
ilang maliliit na kamalian o kapintasan na napapaligiran (naman) 
ng isang karagatan ng mabubuting katangian o kabutihan. Hindi 
ka makakatagpo habang ikaw ay nabubuhay, ng isang tao na 
lubos na naalagaan o napagyaman, na siya ay ligtas sa dungis at 
kasalanan. Pagnilay-nilayin ang iyong sarili at (tingnan) kung 
gaano ito kadalas na nagkakamali at naliligaw. Ang ganitong uri 
ng panloob (na damdamin) ay makagagawa sa iyong mga 
hinahanap sa iba na maging higit na balanse o patas, at 
makagagawa sa iyo na maging madamayin sa makasalanan." 

Isang makatang Arabo ang nagsabi: 

Sino ana isa na ana kanuana paa-uuaali au hindi nadunaisan, 

ana sapat na kanalananan vara sa isa au uaona 
ana kanuana maa depekto o kapintasan au maaarina mavilana. 

Sinasabi na ang pagsususpetsa ng isa tungkol sa isa niyang 
kapatid ay hindi dapat na magpaguho sa isang mabuti at 
magkapanabay na pagtitiwala na nasubok na sa mahabang panahon. 
Si Ja'far ibn Muhammad ay nagsabi sa kanyang anak, "O' aking 
anak, sinuman sa lipon ng iyong mga kapatid ang nagalit sa iyo ng 
tatlong beses, at sa bawat okasyon o pagkakataon ay nagsasabi 



498 Huwag Malungkot 

lamang ng katotohanan tungkol sa iyo, kunin mo siya bilang isang 
malapit na kaibigan." 

Si Al-Hasan ibn Wahb ay nagsabi: 

"(Ang) mula sa mga karapatan ng magkapanabay na pagmamahal 
ay yaong magpatawad at magpalagpas sa mga pagkukulang o 
pagkakamali." 

feya't suklian mo [O' Muhammad] ang kanilang kamalian nang 
maraming pagpapatawad.^ (Qur'an 15: 85) 

Si Ibn Roomi ay nagsabi: 

"Naririto ang mga tao at ang mundo, at walang ginagawa na 
malayo o hiwalay sa alikabok na nakakairita sa mga mata o 
nakasisira sa inumin. (Ang) mula sa kawalan ng pagiging 
makatwiran ay ang umasa ng kapinuhan sa mundo, samantalang 
ikaw sa iyong sarili ay walang kapinuhan." 

AM kung hindi lamang sa Pagpapala ni Allah at sa Kanyang Habag sa 
inyo, walang sinuman sa inyo kahit kailanman ang magiging dalisay 
[malinis sa kasalanan].|» (Qur'an 24: 21) 

Isang makata ang nagsabi: 

Skaw au humananap na isanq napangalagaan 

(o napaguamangj tao na malaua sa mga depeko o kapintasan, 

ngunit ang aloe va au magpapagiti nang nakalulugod 

na amou ng walang usoL 

^Kaya't huwag ninyong pananganan ang inyong sarili na dalisay. 
Ganap Niyang batid siya na may pangangamba kay Allah [at 
nagpapanatili ng kanyang tungkulin sa Kanya]> (Qur'an 53: 32) 



Huwag Malungkot 499 

Samantalahin ang kalusugan at malayang oras 

Hindi ka marapat na mag-aksaya ng iyong kalusugan at 
malayang oras: huwag maging pabaya sa pagsasagawa ng mga gawa 
ng pagsunod sa iyong Panginoon sapagkat ikaw ay dumedepende sa 
nakalipas na mabubuting gawa. Samantalahin ang iyong kalusugan 
at malayang oras sa pamamagitan ng paggawa at pagsusumikap. 
Tandaan na hindi mo laging mababayaran ang nawalang panahon, at 
sa malapit o sa susunod ay ikalulungkot mo ang mga panahon na 
iyong inaksaya sa kawalan ng ginagawa. Si Bazjamhar ay nagsabi: 
"Kung ang pagtatrabaho ay siyang sanhi upang ang isa ay mapagod, 
ang kawalan ng ginagawa ay sanhi sa isa upang mabulok o masira." 

Ang isa sa matalinong tao ay nagsabi: 

"Huwag mong gugulin ang iyong araw sa paggawa ng ilang 
bagay na hindi magiging kapakinabangan sa iyo at huwag hayaan 
ang iyong kayamanan ay manatiling nabibinbim sa pamamagitan 
ng hindi pamumuhunan nito sa ilang proyekto. Sapagkat mayroon 
lamang kaunting panahon sa buhay ng isa (upang) itapon pa ito sa 
ilang bagay na walang silbi, at ang pinagkukunan ng salapi ng isa 
ay napakaliit upang hindi (ito) puhunanin. Kaya't ang isang 
matalino ay lubhang makatwiran na (hindi niya) aksayahin ang 
kanyang panahon sa walang kuwentang bagay at gugulin ang 
kanyang salapi sa ilang bagay na hindi magbibigay sa kanya ng 
sukli." 

Ang higit na malalim kaysa rito ay ang salitain ni Eesa (Hesus): 

"Ang kabanalan ay nasa tatlo: sa pangungusap, sa paningin, at sa 
pananahimik. Sinuman na ang pangungusap ay hindi sa pag-aala- 
ala (kay Allah) ay nagsalita ng walang katuturan. Sinuman ang 
tumitingin na hindi nagtatangka na matuto ng isang aral ay 
nakalimot (sa kanyang tunay na layunin). At sinuman na ang 



500 Huwag Malungkot 

(kanyang) katahimikan ay hindi sinamahan ng pagmumuni-muni 
ay naging palasuway" 

Si Allah ay nangangalaga sa 
kanila na nananampalataya 

Ang bawat tao, kahit na aminin niya o hindi, ay 
nangangailangan ng isang diyos, at dito ay kasunod, na ang gayong 
diyos ay marapat na nagtataglay ng mga natatanging katangian, gaya 
ng makapangyarihan, malakas, masagana, at walang hanggan. Ang 
Tanging Isa na mayroon ng lahat ng ito, - ang ng iba pang mga 
perpektong katangian, - ay si Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga 
nilalang. 

Samakatuwid, ang isang matapat na humahanap ay nahahatak 
dito, at matapos ay nakakatagpo ng ginhawa sa kanyang paniniwala 
kay Allah. Siya ang santuwaryo ng mahina at ng isa na naghahanap 
ng kalinga. 

CAt [gunitain] nang kayo ay humingi ng tulong sa inyong Panginoon 
at Kanyang tinugon kayo> (Qur'an 8: 9) 

Aht Siya ang nangangalaga sa [lahat], datapuwa't Siya ay walang 
tagapangalaga kung inyo lamang nalalaman> (Qur'an 23: 88) 

A... Na roon ay wala silang magiging tagapangalaga at tagapamagitan 
maliban sa Kanya> (Qur'an 6: 51) 

Sinuman ang sumamba sa iba maliban kay Allah, kahit na siya 
ay minamahal Niya sa natatanging antas, ay higit na masama kaysa 
sa kanya na natutuwang kumain ng pagkain na nilagyan ng lason. 

<Kung nagkaroon man dito [sa kalangitan at kalupaan] ng iba pang 
mga diyos maliban kay Allah, kung gayon, katotohanang ang mga ito 



Huwag Malungkot 501 

[ang kalangitan at kalupaan] ay kapwa mawawasak. Luwalhatiin si 
Allah, ang Panginoon ng 'Arsh [Trono o Luklukan], [higit Siyang 
Mataas] sa lahat ng mga itinatambal nila sa Kanya! )J 

(Qur'an 21: 22) 

Ang pangangailangan na taglay natin para kay Allah ay 
naipamamalas ng ugnayan na hinahanap natin sa pagitan ng 
pansamantala at ng Walang Hanggan, ng mahina at ng 
Pinakamakapangyarihan, ng mahirap at ng Pinakamasagana. At 
sinuman ang hindi kumuha kay Allah bilang kanyang Panginoon at 
Diyos ay positibong kukuha ng iba pa sa Kanya bilang isang diyos. 
Siya ay mangyayari, bilang halimbawa, na kumuha ng mga larawan, 
mga layon ng pagmamahal, o ang kanyang mga pagnanasa bilang 
kanyang diyos, at matapos, siya ay magiging alipin at 
tagapaglingkod ng gayong huwad na diyos. At (tungkol) sa 
ganito ay walang pag-aalinlangan. 

^Namamalas mo ba [O' Muhammad] siya na nagturing sa kanyang 
pagnanasa bilang kanyang diyos?)J (Qur'an 25: 43) 

^Datapuwa't sila ay nag-angkin maliban pa sa Kanya ng iba pang 
diyos... ^ (Qur'an 25: 3) 

Sa isang hadith, ang Propeta (saws) ay nagtanong sa isa: 

"Han ang iyong sinasamba?" Ang tao ay sumagot, "Ako ay 
sumasamba sa pito: anim sa kalupaan at isa sa kalangitan." Ang 
Propeta ay nagtanong, "Sino sa kanila ang iyong inaasahan at 
pinangangambahan?" Siya ay tumugon, "Ang Tanging Isa na nasa 
kalangitan." Ang Propeta ay nagsabi, "Kung gayon, talikdan mo 
yaong mga nasa kalupaan at sambahin ang Tanging Isa na nasa 
kalangitan." 

(Iyong) maalaman na ang pangangailangan ng alipin na 
sambahin lamang ang nag-iisang si Allah, na hindi nag-aakibat ng 



502 Huwag Malungkot 

mga katambal sa Kanya, ay higit na importante o madalian kaysa ang 
pangangailangan na makalanghap ng hangin. 

Ang realidad ng isang tao ay nananahan sa kanyang puso at 
kaluluwa. At kapwa ang puso o kaluluwa ng isa ay hindi malusog 
maliban sa pamamagitan ng pagsamba kay Allah. 

"Sinuman ang umaasam ng pakikipagtipan kay Allah, ay 
nagmamahal sa Kanya, at si Allah para sa kanya ay higit na 
malakas sa pagmamahal, ang kabaligtaran ay naghahawak ng 
katotohanan para sa isa na kanyang kinamumuhian. Kaya't 
humingi kay Allah ng Kanyang Habag at Kagandahang-loob, 
datapuwa't huwag dumepende at umasa (alalaong baga, para dito 
lamang, bagkus ay sa pagsasagawa rin ng mabubuting gawa)." 

Kahit na nga ang isa ay makatagpo ng kasiyahan maliban pa 
kay Allah, ito ay isang kundisyon na hindi magtatagal, sapagkat kung 
ang isa ay mabagot sa isang paksa o sa tao, siya ay dagliang 
naghahanap ng iba. Siya ay makakatagpo ng mga biyaya sa ganitong 
tao sa isang panahon, at makakatagpo ng pagkayamot at pagkagalit 
sa gayong tao sa ibang panahon. Katotohanan, maaaring dumating 
siya (sa panahon) na kamumuhian niya ang isang tao na naging 
kasama-sama niya sa isang panahon at nagbigay sa kanya ng 
matinding kasiyahan. 

At tungkol kay Allah, ang isa ay mayroong patuloy na 
pangangailangan sa Kanya, sa lahat ng mga okasyon o pagkakataon, 
at sa lahat ng oras. 

"Ninanais ko na Kayo ay nalulugod sa akin, at ang bawat tao sa 
akin ay nagagalit, kung Kayo ay nalulugod sa akin, yaon ang 
tuktok ng aking pag-asa." 

Ang Propeta (saws) ay nagsabi: 



Huwag Malungkot 503 

"Sinuman ang nagbibigay-lugod kay Allah (at dahil sa gayon) ay 
nagagalit ang mga tao sa kanya, si Allah ay malulugod sa kanya at 
Kanyang gagawin na sila ay malugod sa kanya. At sinuman ang 
nagpapagalit kay Allah sa pagbibigay-lugod sa mga tao (alalaong 
baga, mga gawa na nakalulugod sa mga tao ngunit hindi 
nakalulugod kay Allah), si Allah ay magagalit sa kanya at Kanyang 
gagawin na ang mga tao ay magalit din sa kanya." 

iAt sa gayon Namin ginawa ang ilan sa Zalimun [mga mapagsamba 
sa diyus-diyosan at mapaggawa ng kamalian] bilang auliya 
[tagapagtaguyod at kapanalig] ng ilan sa kanila [sa paggawa ng 
krimen], dahilan sa kanilang mga ginawa.^ (Qur'an 6: 129) 

Ang mga posteng babala o pananda 
sa lansangang-bayan ng naghahanap 

Kung ang isa ay nagnanais na makaalam kung ang isa ay 
umaahon pataas sa tagumpay, mayroong mga natatanging tanda at 
indikasyon o pahiwatig na makatutulong sa kanya upang maturol ang 
kanyang pag-unlad. 

1. Habang ang isa ay nagiging higit na maalam, siya ay nagiging 
mapagpakumbaba at maawain sa iba. Isipin ang isang mamahaling 
perlas: kapag ito ay higit na mabigat at may higit na halaga, ito ay 
higit na nasa kailaliman ng karagatan. Ang isang matalinong tao ay 
nakakaalam na kahit na ang karunungan ay isang aginaldo, si Allah 
ay sumusubok sa kanya na biniyayaan nito. Kapag ang isa ay 
mapagpasamalat sa biyaya ng karunungan, siya ay matataas ng 
ranggo. 

$Si Allah ang mag-aangat ng [akmang] hanay [at antas] sa inyo na 
sumasampalataya at sila na pinagkalooban ng karunungan.^ 

(Qur'an 58: 11) 



504 Huwag Malungkot 

2. Kung ang isa ay higit na nagsasagawa ng mabubuting gawa, siya 
ay higit na nagiging maingat at nangangamba, sa kaisipan na siya ay 
hindi ligtas sa kamalian, gaya ng pagkadulas ng dila o ang pagbabago 
ng puso. Siya ay lagi nang nasa kalagayan ng pagmamasid sa 
kanyang sarili at sa pagiging maingat. Siya ay katulad ng isang 
maingat na ibon: sa bawat oras na ito ay dumapo sa isang 
punongkahoy, ito ay kagyat na umaalis doon tungo sa kabilang 
(punongkahoy), na nangangamba sa isang mahusay na mangangaso 
at sa kanyang bala (ng baril). 

3. Habang ang isa ay nagkakaedad, siya ay higit na marapat na 
mabawasan sa pagiging mapagnasa sa mundong ito, sapagkat 
nalalaman niya na dumating na ng may katiyakan na ang kanyang 
oras ay malapit nang matapos. 

4. Habang ang isa ay higit na yumayaman, siya ay higit na marapat na 
maging mapagbigay sa iba. Ang isang mayamang Muslim ay 
marapat na makaunawa na ang kanyang kayamanan ay isang lagak o 
tiwala na ibinigay sa kanya, at si Allah ay sumusubok sa kanya sa 
gayong kayamanan. 

5. Habang higit na mataas ang estado o kalagayan ng isa sa lipunan, 
siya ay marapat na higit na (maging) malapit sa pangkaraniwang tao, 
na nagpapamalas ng kababaang-loob at nagsasakatuparan ng 
kanilang mga pangangailangan. 

Subalit mayroon ding mga tanda na nagpapahiwatig ng 
kasawiang-palad: 

1 . Habang higit na maraming kaalaman ang natatamo ng isa, siya ay 
higit na nagiging palalo at mapagmalaki. Ang karunungan ng gayong 
tao ay hindi kapaki-pakinabang. Ang kanyang puso ay hungkag at 
ang maging kasama siya ay mabigat na dalhin. 

2. Habang higit na dumarami ang kanyang mga gawa, siya ay higit na 
nagiging mayabang at siya ay nagiging higit na mapanghamak sa iba. 



Huwag Malungkot 505 

Siya ay hindi nagbibigay ng pakinabang ng pag-aalinlangan 
(alalaong baga, hindi siya tiyak) sa sinuman maliban sa kanyang 
sarili. Kaya't inaakala niya na siya lamang ang makapagtatamo ng 
kaligtasan habang ang lahat ng iba ay nakatakda sa kapahamakan. 

3. Habang siya ay nagkakaedad, ang higit na katakawan at kasakiman 
ay nagiging bahagi ng kanyang pag-uugali. Siya ay nagtitipon subalit 
siya ay hindi kailanman namamahagi. Ang mga kalamidad at 
kasawiang-palad ay nabigo na makapagpagalaw sa kanya upang 
maging tagapagbigay sa iba. 

4. Habang siya ay higit na yumayaman, siya ay higit na nagiging 
kuripot o maramot sa kanyang salapi. 

5. Habang higit na mataas ang kanyang estado o katayuan sa lipunan, 
higit na nagiging mataas ang antas ng kanyang pagmamalaki at 
pagkapalalo. Ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Ang isa na mapagmalaki ay titipunin sa Araw ng Paghuhukom sa 
anyo ng maliliit na langgam. Ang mga tao ay gagasak sa kanila sa 
pamamagitan ng kanilang mga paa." 

Sa bawat isa sa mga puntos na tinalakay sa itaas, aking 
binanggit ang ilan sa mga kagandahang-loob ni Allah, mga 
kagandahang-loob kung saan Niya sinusubukan ang Kanyang mga 
alipin: ang ilan sa mga aliping yaon ay makakapasa sa pagsubok 
samantalang ang iba ay malalaglag naman. 

Ang mabiyayaan ng karangalan 
ay isa ring pagsubok 

Kung ang isa ay pinagkalooban ng kapangyarihan, 
karangalan, katayuan, ranggo, o kayamanan, siya ay marapat na 
makaalam na siya ay sinusubukan. Nang si Propeta Sulayman 
(Solomon) ay makamalas sa trono ng Bilqees (Reyna ng Sheba) na 



506 Huwag Malungkot 

dinala sa kanyang harapan, siya ay nagsabi: 

^Ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng aking Panginoon, - upang ako 
ay masubukan kung ako ay may pasasalamat o walang pagtanaw ng 
pasasalamat$ (Qur'an 27: 40) 

Samakatuwid, si Allah ay nagbibigay ng isang biyaya upang 
makita kung sino ang tumatanggap nito nang maayos, - sa pagiging 
mapagpasalamat para rito, sa pagpapanatili sa gayon, at sa pagkuha 
ng kapakinabangan sa gayon para sa mabuting paraan; at upang 
makita kung sino ang nagtatakwil nito, - sa pamamagitan ng 
kawalang-pasasalamat, sa pamamagitan ng pag-aaksaya sa biyaya, o 
ang paggamit ng gayon upang magtaguyod ng digmaan laban sa 
Tanging Isa na sa una pa man ay nagkaloob sa kanya ng gayon! 

Samakatuwid, marapat nating maunawaan na ang mga biyaya 
ay mga pagsubok mula kay Allah. Sa pamamagitan ng mga 
pagsubok, ang utang na loob ng mapagpasalamat na tao ay 
nahahayag, samantalang ang isang walang utang na loob ay 
nalalantad. At marapat nating alalahanin na si Allah ay sumusubok sa 
atin sa mabubuting panahon, gayon din sa masasamang panahon. 

<t\t ang tao, kapag siya ay sinubukan ng kanyang Panginoon at 
gawaran ng biyaya at karangalan; kanyang sasalitain [ng may 
pagmamalaki]: 'Ang aking Panginoon ay nagparangal sa akin!' 
Datapuwa't kapag sinubukan siya ng kanyang Panginoon na higpitan 
ang pinagkukunan ng kanyang biyaya; kanyang sasalitain [ng may 
pagkalungkot]; 'Ang aking Panginoon ay humamak [umaba] sa 
akin.'^ (Qur'an 89: 15-17) 

Ang nagtatagal na mga kayamanan 

Ang tunay na mga kayamanan ay yaong madadala ng isa sa 
Kabilang Buhay. Ang Islam, ang Eemaan (pananampalataya), ang 



Huwag Malungkot 507 

mabubuting gawa, ang Jihad (pagsisikhay o pakikipaglaban para sa 
kapakanan ni Allah), at pagsisisi ay mga halimbawa ng gayong 
nagtatagal na mga kayamanan: 

^Hindi isang Al-Birr [kabutihan, kabanalan, katuwiran, at lahat ng 
gawa ng pagsunod kay Allah, atbp.] na ilingon ninyo ang inyong 
mukha sa Silangan at Kanluran [sa pag-aalay ng Salah (takdang 
panalangin)], datapuwa't Al-Birr ang pagsampalataya kay Allah at 
[paniniwala] sa Hilling Araw, at sa mga Anghel, at sa Aklat, at sa 
mga Tagapagbalita [Sugo]; at gumugugol ng kanyang yaman [dahil 
sa pagmamahal sa Kanya], sa mga kamag-anak, sa mga ulila, sa mga 
maralita [na nangangailangan], sa mga naglalakbay [na walang 
panustos], sa mga humihingi [dahilan sa matinding pangangailangan], 
at sa pagpapalaya ng mga alipin; ang maging matimtiman sa pag- 
aalay ng Salah [nananalangin nang mahinusay, Iqamat-as-Salah], at 
nagkakaloob ng Zakah [katungkulang kawanggawa], at tumutupad 
sa kasunduan na kanilang ginawa; at matatag at matiyaga sa 
matinding kahirapan at karamdaman, at sa [lahat] ng panahon [ng 
kagipitan] ng pakikibaka o pakikipaglaban sa digmaan. Sila yaong 
mga tao ng katotohanan, at sila ay Al-Muttaqun [mga may pagkatakot 
kay Allah, matimtiman, matuwid, banal, mabuti, atbp.].^ 

(Qur'an 2: 177) 

Ang determinasyon o pagpupunyagi 
ay makakapanaig sa Hindi 
mapapangibabawang mga balakid 

Kung ang isa ay nag-aangkin ng malaking determinasyon 
(kataimtiman), siya sa kapahintulutan ni Allah ay makakasampa sa 
malalaking taas (o tayog) ng kabutihan. 

Ang ilan sa mga pag-uugali ng isang Muslim ay yaong siya ay 
hindi lamang mayroong mataas at maringal na mga layunin, bagkus 



508 Huwag Malungkot 

ay mayroon ding malakas na determinasyon (pagpupunyagi), 
sapagkat ang determinasyon ay ang panggatong na nagbubunsod sa 
kanya sa higit na matataas na kabutihan. 

At ang determinasyon, - sa kapahintulutan ni Allah, - ay 
maghahatid ng malaking kabutihan sa iyo. Ang mga tao ay 
makakakita sa iyo bilang isa na natututo, na gumagawa ng 
mabubuting gawa, na nagtatrabaho para sa higit na matataas na 
layunin, - o ang pangunahin, - siya na nakapagtatamo (ng layunin). 

Magkagayon man, huwag mahulog sa kamalian na malito sa 
(pagitan) ng determinasyon na may pagkapalalo. Sa pagitan ng 
dalawa ay nakalatag ang agwat na kasinglaki ng pagitan ng langit at 
lupa. Kung ang isa ay may malakas na determinasyon, ang isa ay 
nagsisisi sa bawat nakawalang oportunidad o pagkakataon, at 
samakatuwid, siya ang isa na patuloy na nagtataboy sa kanyang sarili 
upang marating ang kanyang minimithi. 

Ang matatag na determinasyon ay isang pag-uugali ng mga 
matutuwid, makatarungan, at matatapat, samantalang ang 
pagmamalaki ay isang karamdaman na nangingibabaw sa Upon 
ng mga mapang-api at sawing-palad na mga tao. 

Ang determinasyon ay nagdadala sa isa upang mangibabaw, 
samantalang ang pagmamalaki ay nakagagawa upang ang isa ay 
bumagsak, na kumakaladkad ng kanyang biktima pababa sa 
kailaliman ng kahihiyan. O' mga estudyante ng karunungan, 
manatiling matimtiman at matatag sa landas kung saan kayo 
nakapaibabaw, at huwag mag-atubili o mauntol. 

Ang pagbabasa upang matuto ng karunungan 

Ang aktibidad na naghahatid ng tuwa sa kaluluwa ay ang 
magbasa at magnilay-nilay sa mga salitain ng matatalino, na ang 



Huwag Malungkot 509 

pinakatampok sa kanila ay si Propeta Muhammad (saws). Ang iba sa 
anumang kaparaanan ay hindi maihahambing sa kanya, sapagkat siya 
ay sinuportahan ng rebelasyon o kapahayagan, pinagtibay ng mga 
himala, at isinugo sa atin na may mga maliwanag na tanda. 

Ang nang ako ay nagkasakit, 
Siya ang nagbibigay-lunas sa akin 

iAt nang ako ay nagkasakit, Siya ang nagbibigay-lunas sa akin.^ 

(Qur'an 26: 80) 

Narito ang ilan sa mga bahagi ng payo na naipasa sa atin mula 
sa matatalinong tao tungkol sa mga iba't ibang isyu o paksa. 

Si Abqaraat ay nagsabi: 

"Manatiling malusog nang matagal sa pamamagitan ng 
pagtatrabaho ng mahusay, sa pamamagitan ng pag-iwas sa 
katamaran, sa pamamagitan ng pagtatakwil sa pag-inom (ng 
nakalalasing), at sa pag-iwas sa labis na pagkain." 

Ang ilan sa matatalinong tao ay nagsabi: 

"Sinuman ang nagnanais ng kalusugan ay marapat na kumain 
nang wasto at mainam. Siya ay marapat na uminom ng tubig sa 
katamtaman. Ang magpahingalay matapos na kumain ng 
tanghalian at ang paglalakad matapos ang hapunan ay 
ipinagtatagubilin. At ang isa ay marapat na maging maingat 
tungkol sa agarang paliligo pagkatapos na busugin ang sarili ng 
pagkain." 

Si Al-Haarith ay nagsabi: 

"Sinuman ang may nais na manatili, - at walang tunay na 
pananatili (na nangangahulugan na ang buhay ay pansamantala at 



510 Huwag Malungkot 

magkakaroon ng katapusan), - ay marapat na kumain ng 
tanghalian at hapunan nang maaga." 

Si Plato ay nagsabi: 

"Limang bagay ang nakapagpapahina sa katawan, at kung minsan 
(ito) ay mapapatibayan na nakamamatay: ang maging maralita, 
ang mapawalay sa isang minamahal, ang uminom ng mga 
maaasim, ang tumanggi sa paala-ala o payo, at hindi lamang na 
maging ignorante, bagkus ay tumawa rin sa matalino." 

Apat na bagay ang nagpapahina sa katawan: ang pagsasalita 
nang labis, ang pagtulog nang labis, ang pagkain nang labis, at 
madalas (o labis) na seksuwal na pakikipagtalik. Ang pagsasalita 
nang labis ay nagpapahina sa lakas at katalasan ng isipan at 
nakagagawa sa isa na mabilis na tumanda. Ang labis na pagtulog ay 
nakabubulag sa puso, na nakagagawa sa isa na maging tamad at 
matigas ang puso. Ang seksuwal na pakikipagtalik nang madalas ay 
nakapagpapahina sa lakas ng isa at may mapaminsalang epekto sa 
katawan sa pagkalahatan. 

Apat na bagay ang sumisira sa katawan: ang pagkabahala, 
dalamhati, pagkagutom, at kawalan ng tulog. 

Apat na bagay ang naghahatid ng kapanatagan o katahimikan 
sa puso: ang tumingin sa luntiang halaman, ang tumingin sa umaagos 
na tubig, ang makita ang minamahal, at pagmasdang mabuti ang mga 
bunga (prutas) na nasa itaas ng punongkahoy 

Apat na bagay ang nakapagpapahina sa paningin ng isa: ang 
paglalakad nang nakayapak, ang magkaroon ng pagsimangot sa 
kanyang mukha nang maaga sa umaga at bago matulog (sa gabi), ang 
madalas na pag-iyak, at pagbabasa ng mga salita sa maliit na titik o 
limbag. 

Apat na bagay ang nakapagpapatibay sa katawan: ang 
pagsusuot ng malalambot na damit, ang paliligo na gumagamit ng 



Huwag Malungkot 51 1 

katamtamang temperatura (o maligamgam na tubig), ang pagkain ng 
matamis at mayamang pagkain, at ang pagsamyo sa nakalulugod na 
mga amoy. 

Apat na bagay ang nakapag-aalis ng kasayahan at kasariwaan 
sa mukha ng isa: pagsisinungaling, kabastusan, ang pagtatanong ng 
mataming katanungan ng walang-ingat o pabigla-bigla, at ang 
madalas na pagsasakatuparan ng masasamang gawain. 

Apat na bagay ang nakapaghahatid ng liwanag at kasayahan sa 
mukha ng isa: ang damdamin ng karangalan, ang pagtupad sa 
pinagkasunduan o pangako, pagkamapagbigay, at kabanalan. 

Apat na bagay ang nakagagawa na kapootan at kamuhian ka 
ng iba: pagmamalaki, paninibugho, pagsisinungaling, at pagkakalat 
ng maling bali-balita o tsismis tungkol sa iba. 

Apat na bagay ang nakagagawa na ang panustos o ikabubuhay 
ay malayang sumaiyo: ang pagtindig sa gabi upang magdasal, ang 
gumawa ng pagtitika sa huling bahagi ng gabi, ang nakasanayang 
pagbibigay ng kawanggawa, ang pag-aala-ala kay Allah sa unang 
bahagi at huling bahagi ng maghapon. 

Apat na bagay ang nakahahadlang sa panustos o ikabubuhay 
na sumaiyo: ang pagtulog sa umaga, ang hindi pagdarasal nang 
madalas, ang katamaran, at kataksilan. 

Apat na bagay ang nakapagpapahina sa isipan at pang-unawa: 
ang patuloy na pagkain ng maaasim na pagkain at prutas, ang 
pagtulog sa likuran, ang pagkabalisa, at ang damdamin ng hindi 
pagkapalagay 

Apat na bagay ang nakakatulong upang mapaunlad ang pang- 
unawa ng isa: ang pagkakaroon ng magaang puso, ang hindi 
pagpapakabundat sa sarili ng pagkain at inumin, ang pagdaragdag ng 
katamtamang dami ng matamis at mayamang pagkain sa diyeta, at 
ang pagbabawas ng sobrang taba sa katawan. 



512 Huwag Malungkot 

Gumawa ng mga pag-iingat 

Sa lahat ng tapyas ng buhay, ang isa ay marapat na gumawa ng 
mga pag-iingat at pag-aralan ang posibleng kalalabasan ng bawat 
gawa, sapagkat sa pagiging maingat, ang isa ay walang magiging 
dahilan ng ganting-paratang sa sarili sa hinaharap. Kung ang mga 
resulta o kinalabasan ng pagpupunyagi ng isa ay mabuti, siya ay 
marapat na magpasalamat at magpuri kay Allah. Kung ang resulta o 
kinalabasan ng mga pagpupunyagi ay hindi mabuti, siya ay marapat 
na magsabi, "Si Allah ay gumawa ng Kanyang pagtatakda at anuman 
ang Kanyang maibigan, Siya ay gumagawa ng gayon." 

Tiyakin sa iyong sarili ang mga 
katibayan o katotohanan 

Ang makatwirang tao ay siya, na kapag nakarinig ng ilang 
balita, siya ay hindi nagmamadali sa paghusga na salig lamang sa 
kung ano ang kanyang naririnig. Sa halip, siya ay nag-uusisa at 
nagpapatibay ng anumang kanyang naririnig; siya ay nag-iisip sa 
mga bagay-bagay at siya ay sumasangguni sa matatalino at higit na 
may karanasang tao. Sinasabi ng may katumpakan na ang magkamali 
sa pagpapatawad sa iba ay higit na mainam kaysa ang magkamali sa 
pagpaparusa sa kanya. 

C\t sa bandang huli ay matigib kayo sa pagsisisi sa inyong nagawa.^ 

(Qur'an 49: 6) 

Magpasya na gawin ang ilang bagay 
at matapos ay isagawa yaon 

Ang lahat-lahat nang aking sinulat sa aklat na ito, - kabilang na 
ang mga talata ng Qur'an, ang mga salitain ng Propeta (saws), ang 



Huwag Malungkot 513 

mga talata ng tulain, mga kuwento, at mga salitain ng matatalino, - ay 
nananawagan sa inyo na magsimula ng bagong buhay, isang buhay 
na batbat ng pag-asa ng isang mabuti at mabiyayang wakas. 
Gayunpaman, ikaw ay hindi magkakamit ng pakinabang sa aklat na 
ito kung ikaw ay walang tunay na determinasyon o pagpupunyagi, 
matatag na pagpapasya, at matapat na pagnanais na tanggalin sa 
iyong sarili ang kalungkutan, pagkabahala, at pagkanerbiyos. At 
ikaw ay makagagawa ng mabuti na iyong maala-ala na si Allah ay 
humirang sa mga Sugong yaon na may matatag na kalooban: 

CKaya't maging matiyaga ka [O' Muhammad] na kagaya rin nang 
ginawa [noon] ng mga Sugo na may matatag na hangarin...^ 

(Qur'an 46: 35) 

Si Adan, (nawa'y sumakanya ang kapayapaan) ay hindi kasama sa 
kanila. 

^Datapuwa't siya ay nakalimot, at natagpuan Namin sa kanya ang 
kawalan niya ng kataimtiman [pagpupunyagi].^ (Qur'an 20: 115) 

At gayundin ang kaso ng kanyang mga anak. Ang gumaya sa 
kanyang ama ay hindi mali, subalit ang isa ay hindi marapat sa isang 
banda na gumaya sa kanya sa kasalanan, na hindi naman gumagaya 
sa kanya sa pagsisisi sa kabilang banda. At si Allah lamang ang mag- 
isa na tumutulong sa atin. 

Ang buhay sa mundong ito 

Ang kapakanan ng isa sa Kabilang Buhay ay nakasalalay kung 
paano niya pinangangasiwaan ang kanyang sarili sa buhay na ito. 
Kinakailangan sa bawat tao na kanyang isaisip ang kawing sa pagitan 
ng buhay na ito at sa kabila, at para sa iba, sila ay nag-isip ng may 
kamalian na mayroon lamang (buhay) sa mundong ito; kanilang 
ginugol ang kanilang panahon sa pagtitipon ng mga bagay at sila ay 



514 Huwag Malungkot 

naging makapit sa buhay na ito, isang buhay na pansumandali. At 
matapos, sila ay namatay na taglay ang kanilang mga naisin at 
mithiin sa kanilang dibdib, na hindi natupad at nakalimutan. 

Kung minsan, ako ay nagtataka sa ating mahabang termino (o 
takda) ng pag-asa sa mundong ito, - sa ating panghinaharap na 
ekspektasyon o pag-asam para sa isang buhay (na nagtatagal) kung 
saan ang isa ay maaaring mamatay sa anumang sandali: 

iAt walang kaluluwa [nilikha] ang nakakaalam kung ano ang 
mangyayari sa kanya sa kinabukasan; at wala ring nakakaalam kung 
saang lupain siya mamamatay.^ (Qur'an 31: 34) 

Tanungin mo ang iyong sarili ng mga katanungang ito: 

1 . Ikaw ba ay tunay na nag-aakala na makakatagpo ka ng kapayapaan 
at kapanatagan samantalang ikaw ay hindi nalulugod sa iyong 
Panginoon o sa Kanyang pagtatakda, at habang ikaw ay hindi 
nasisiyahan sa iyong ikinabubuhay at sa iyong mga talento? 

2. Dcaw ba ay nagbigay ng angkop na pasasalamat sa iyong 
Panginoon, sa Kanyang mga biyaya at kagandahang-loob, hanggang 
sa punto na ikaw ay karapat-dapat na humingi ng iba pang 
kagandahang-loob? Sinuman ang walang kakayahan na humawak ng 
kakaunti ay mas malamang sa hindi na hindi makakahawak ng 
marami. 

3. Bakit hindi tayo nakikinabang sa mga talento na ipinagkaloob sa 
atin ni Allah, na nabigo tayo na magawa na mapaunlad at 
mapayabong ang mga ito? Kung ginamit natin ang mga talentong ito, 
maaari tayong nakapagbigay sa iba at nakapag-ambag (ng kabutihan) 
sa lipunan. 

Ang mga positibong katangian at talento ay kadalasang 
nakabaon nang malalim sa loob ng ating sarili. Gayunman, sa 
marami sa atin, ang mga ganitong talento ay nakabaon na tulad ng 



Huwag Malungkot 515 

mamahaling mineral sa ilalim ng lupa, - mga mineral na tanging ang 
mga bihasa lamang ang makapagmimina, makapaghuhugas, 
makapagpapakinis, at makagagawa na ito ay kumintab. 
Samakatuwid, ang ating tungkulin ay nasasalalay sa pagmimina 
ng ating mga talento at ang kasunod (nito) ay ang pagpapaunlad ng 
mga ito. 

Ang pagtatago sa kasamaan ay 
isang pansamantalang solusyon 

Aking nabasa ang aklat na Al-Mutawaareen ni Abdul-Ghani 
Al-Azdi. Ito ay kaakit-akit na aklat na nagsasalaysay ng mga 
kuwento ng mga pumalaot sa pagtatago sapagkat sila ay natatakot na 
mahuli at madala kay Al-Hajjaj ibn Yusuf, ang malupit na maniniil 
ng kanyang panahon. 

Si Umar ibn Al-Ulaa ay nagsabi ng kanyang mga kahirapan, 
"Nang si Al-Hajjaj ay magbanta sa akin, ako ay tumakas sa Yemen at 
namalagi sa isang bahay sa As-Sana'a. Sa gabi, ako ay nauupo sa 
bubungan; sa araw naman, ako ay nananatiling nagkukubli sa loob." 
Isang gabi habang siya ay nasa bubungan, narinig niya ang isang tao 
na dumadalit: 

dKarahil ana mtutuwa au nasisinaak at naguguiunan 

sa pamamagitan na isang vagau, 

na para sa gauon au mauroong isang sowsuon 

na tulaa nang pagkakalas ng isang vigkis o gavos. 

Si Abu Umar ay nagpatuloy pang nagsabi, "Nang sabihin ng 
tao ang 'solusyon', ako ay nakadama ng tilamsik (ng apoy) ng pag- 
asa at ako ay naging masaya. At sumunod ay aking narinig ang isa 
pang tao na nagpapaliwanag sa mga salita ng una, sa pagbabalita na 



516 Huwag Malungkot 

si Al-Hajjaj ay namatay. Sa (Ngalan) ni Allah, hindi ko batid kung 
alin sa dalawang bagay ang nakagawa sa akin na matuwa: ang 
salitang 'solusyon', o ang mga salitang 'si Al-Hajjaj ay namatay'." 

Mayroon lamang isang desisyon na may bisa at marapat na 
lumabas sa pananatili (o may kapanatilian), at yaon ay ang desisyon 
ng Tanging Isa na nasa Kanyang Kamay ang kontrol o paghahawak 
ng mga kalangitan at kalupaan. 

AM sa araw-araw, Siya ay nananatili [na nagpapapangyari] sa bawat 
bagay-bagay [ng Kanyang mga nilikha, tulad nang pagbibigay ng 
karangalan o kahihiyan sa iba, buhay, kamatayan, atbp.]> 

(Qur'an 55: 29) 

Si Al-Hasan Al-Basri ay nagtatago rin kay Al-Hajjaj. Nang 
ang balita ay lumabas sa pagkamatay ng huli, si Al-Hasan ay 
nagpasalamat kay Allah sa pamamagitan ng pagpapatirapa sa Kanya. 

AAt ang kalangitan at kalupaan ay hindi lumuha sa kanila, gayundin 
naman sila ay hindi binigyan ng palugit.^ (Qur'an 44: 29) 

Si Ibraheem An-Nakha'ee, gayundin naman, ay isa pang tao 
na pumalaot sa pagtatago dahilan kay Al-Hajjaj. Nang ang balita ng 
kamatayan ni Al-Hajjaj ay dumating sa kanya, siya ay napaiyak ng 
luha ng kaligayahan at nagsabi: 

"Ang katuwaan ay nakapanaig sa akin, hanggang sa punto na 
dahilan sa kalakhan ng bagay na nakapagpasaya sa akin, ako ay 
napaiyak." 

^At ginawa Namin ang iba sa inyo bilang pagsubok sa iba: kayo ba 
ay mayroong pagtitiyaga? At ang inyong Panginoon ang Lagi nang 
Ganap na Nakamamasid [ng lahat ng bagay] > (Qur'an 25: 20) 

Sa isang okasyon, ang isang ibon na tinatawag na Al- 
Hummarah ay nagbukas ng kanyang mga pakpak at lumipad sa 



Huwag Malungkot 517 

ibabaw ng ulo ng Sugo ni Allah (saws). Ito ay dumadaing laban sa 
isa; ang Sugo ni Allah (saws) ay nagsabi: 

"Sino ang nagpahirap sa isang ito sa pamamagitan (ngpagkuha) sa 
kanyang mga sisiw? Ibalik sa kanya ang kanyang mga sisiw." 

Ang isang nagkukumento sa ganito ay nagsabi: 

"Isang kalapati ang pumaroon sa iyo na may pag-asa sa iyo, na 
dumadaing na may naguguluhan at nangangaykay na puso, sino 
yaon na nagbigay-alam sa kanya na ang iyong lugar ay isang 
santuwaryo, at ikaw ay isang silungan ng (isa na) ginawan ng 
kasamaan." 

Si Sa'eed ibn Jubayr ay nagsabi, "Sa (Ngalan) ni Allah, ako ay 
patuloy na tumatakas kay Al-Hajjaj sa isang haba ng panahon 
hanggang sa ako ay makadama ng kahihiyan." Hindi pa nagtatagal 
matapos niyang masabi ito, siya ay dinala sa harapan ni Al-Hajjaj. 
Nang ang espada ay binunot at itinaas sa ibabaw ng kanyang ulo, siya 
ay ngumiti. Si Al-Hajjaj ay nagtanong, "Bakit ka ngumingiti?" Siya 
ay sumagot, "Habang ako ay nasa (malalim) na pagmumuni-muni, 
isang kaisipan ang pumasok sa aking isip: ako ay nagtataka sa iyong 
kawalang-pakundangan kay Allah at sa Kanyang Habag sa iyo." 
Ang ilagay ang mga bagay sa gayong liwanag habang nasa gayong 
kalagayan o pangyayari ay nagpapakita ng malaking bahagi ng 
katatagan, pananampalataya, at pagtitiwala sa pangako ni Allah! 

Tandaan na ikaw ay nakikitungo 
sa Pinakamahabagin 

Ang sumusunod na hadith ay nakapagpagalaw sa akin ng 
malalim nang aking mabasa ito, at ako ay hindi marapat na magulat 
kung ito ay may parehong epekto sa iyo. Sina Ahmad, Abu Ya'ala, 
Al-Bazzar, at At-Tabaraani ay nagsalaysay ng sumusunod: 



51 8 Huwag Malungkot 

"Isang matandang lalaki na nakahilig sa isang tungkod ang 
pumaroon sa Propeta (saws) at nagsabi, 'O' Sugo ni Allah, ako ay 
nagsakatuparan ng pataksil at buktot na mga gawa. Ako ba ay 
mapapatawad?' Ang Sugo ni Allah ay nagsabi, 'Ikaw ba ay 
sumasaksi na wala ng iba pa ang karapat-dapat pag-ukulan ng 
pagsamba maliban kay Allah at si Muhammad ay Sugo ni Allah?' 
Ang lalaki ay nagsabi, 'Oo, O' Sugo ni Allah.' Ang Propeta ay 
nagsabi, 'Katotohanan, si Allah ay nagpatawad sa iyo at sa iyong 
pataksil at buktot na mga gawa.' Ang lalaki ay umalis at nagsabi, 'Si 
Allah ang Pinakadakila, si Allah ang Pinakadakila: '" 

Mayroong mga natatanging konklusyon (pagpapasya), o mga 
katibayan kung iyong nanaisin, na ang isa ay marapat na madala ng 
ganitong hadith. Ang isa sa mga ito ay ang kalawakan ng Habag ni 
Allah. Ang isa pa ay ang pagtanggap ng Islam, o ang paggawa ng 
pagsisisi ay nakapapalis ng mga nakaraang kasalanan. Gayunman, 
ang isa pa ay ganito: ang mga bundok ng kasalanan ay bale-wala 
kung ihahambing sa pagpapatawad ng Tanging Isa na nakatatalos ng 
lahat-lahat. At panghuli, kinakailangan para sa iyo na magkaroon ng 
mabuting opinyon o pagpapalagay sa iyong Panginoon na kasama 
ang iyong pag-asam sa Kanyang malawak na pagkamapagbigay at sa 
Kanyang habag na may malayong naaabot. 

Optimismo (pag-asam sa mabuting 
ibubunga o kalalabasan) 

Ang aklat ni Ibn Abi Dunya na Husn Az-Zan Billah ay 
naglalaman ng isang daan at limampung teksto mula sa Qur'an at sa 
Sunnah na namamanhik sa nananampalataya na maging optimistik 
(umasam sa mabuting mangyayari), na salansangin ang kawalang- 
pag-asa, at magsikap tungo sa kainaman sa pamamagitan ng 
paggawa. At narito ang isang maaasahang katotohanan: yaong mga 



Huwag Malungkot 51 9 

ipinahayag na teksto o talata na nangangako ng kabutihan sa 
paggawa ng matutuwid na gawain ay may higit na bilang kaysa roon 
sa nagbababala nang napipintong kapanisahan sa nagsasakatuparan 
ng masasamang gawain. At si Allah, ang Kataas-taasan, ay 
naggawad sa lahat ng bagay ng kanyang sukat o timbang. 

Ang buhay ay mabigat na gawain 

Huwag magdalamhati sa ibabaw ng malaking pagbabago sa 
iyong pagkatao, - hindi ka makakatakas sa kahirapan. 

Ang buhay, sa malaking bahagi nito, ay nagtataglay ng gawain 
at mga pananagutan. Ang kaligayahan ay nakabukod o isa lamang 
pansumandaling bahagi na dumarating at umaalis nang paminsan- 
minsan. Dcaw ay naghahangad sa buhay na ito, gayunpaman, si Allah 
ay hindi nagnanais na ito ay maging permanenteng tirahan ng 
Kanyang matutuwid na mga alipin. 

Kung ang mundong ito ay hindi isang lugar ng pagsubok, ito 
ay marapat na naging malaya sa anumang karamdaman at kahirapan; 
ito ay marapat na naging isang maginhawang tirahan para sa 
pinakamaiinam na lalaki (o tao), - ang mga Sugo at Propeta. Si Adan 
ay nakaharap ng mga kahirapan at kaguluhan hanggang sa araw na 
siya ay lumisan sa mundong ito. Ang sariling tao o pamayanan ni 
Nooh (Noah) ay humamak at nangutya sa kanya. Si Ibraheem 
(Abraham) ay sinubukan sa apoy at sa pag-uutos na kanyang katayin 
ang kanyang anak. Si Ya'qoob (Hakob) ay napahiwalay sa kanyang 
anak at siya ay tumangis hanggang sa mawala ang kanyang paningin. 
Si Moosa (Moises) ay nagbata ng kalupitan ni Fir'aun (Paraon) at 
sumunod ang pagsuway ng kanyang mga tao o pamayanan. Si Eesa 
(Hesus) ay mahirap (sumakanilang lahat nawa ang kapayapaan). Si 
Muhammad (saws) ay matiyagang nagtiis ng karalitaan at 
kawalanghiyaan ng kanyang mga tao o pamayanan, at siya ay 



520 Huwag Malungkot 

nakadama ng matinding sakit sa pagkawala ng isa sa kanyang 
paboritong amain, - si Hamza (nawa'y kalugdan siya ni Allah). Ang 
Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Ang mundong ito ay isang bilangguan sa nananampalataya at 
isang paraiso para sa hindi nananampalataya." 

At sa tuwiran (o literal) na kaisipan, mayroong hindi mabilang 
na mga halimbawa ng matutuwid, ng mga iskolar, at matatapat na 
nabilanggo dahil sa kanilang mga paniniwala. 

Huminto upang magnilay-nilay 

Si Zayd ibn Thaabit (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay nag- 
ulat na kanyang narinig ang Sugo ni Allah (saws) na nagsabi: 

"Sinuman na ang pangunahing pinagkakaabalahan ay ang mundong 
ito, si Allah ay magpapakalat ng kanyang mga gawain (pangyayari o 
pinagkakaabalahan) at magpapasakit sa kanya ng karalitaan sa 
pagitan ng kanyang mga mata; higit pa rito, wala ng iba pa ang 
darating sa kanya sa mundong ito maliban sa kung ano ang 
nakasulat para sa kanya. At para sa kanila na naghahangad sa 
Kabilang Buhay si Allah ay magbubuklod (at magpapakinis) sa 
kanyang mga gawain (pangyayari o pinagkakaabalahan). Siya ay 
magtatanim ng kasaganaan sa kanilang puso at ang mundo ay 
sasapit sa kanila, kahit na nga ito ay gumagawa ng hindi bukal sa 
kalooban." 

Si Abdullah ibn Mas'ood (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay 
nag-ulat na kanyang narinig ang Sugo ni Allah (saws) na nagsabi: 

"Sinuman ang nagbago o nagpalit ng lahat ng kanyang 
pinagkakaabalahan tungo sa isang pinagkakaabalahan lamang, - 
(ito ay) ang pagsasaalang-alang sa Kabilang Buhay, - si Allah ay 



Huwag Malungkot 521 

magbibigay-kasiyahan sa kanyang mga ninanais at mga 
pangangailangan sa buhay na ito. At para sa kanya na nag- 
uukol ng kanyang pinagkakaabalahan sa mga makamundong bagay 
si Allah ay hindi magmamalasakit kung saang lambak siya 
mamamatay." 

Ang pananalunton sa gitnang landas ay 
magliligtas sa tao sa kapahamakan 

Mayroong dalawang dahilan na makakatulong sa isa na 
mamuno ng maligayang buhay: 

1. Ang kahinahunan sa pagkagalit. 

2. Ang kahinahunan sa pagsasakatuparan ng kanyang mga pagnanasa. 

Ang isa ay marapat na maging mahinahon (o katamtaman) sa 
pagsasakatuparan ng kanyang mga pagnanasa, kung hindi, ang 
kanyang mga pagnanais at pagnanasa ay madaragdagan hanggang sa 
punto na patuloy siyang humahanap upang masiyahan, isang 
kalalabasan na maghahantong sa kanyang pagkawasak. Ang katulad 
ng gayon ay masasabi tungkol sa galit, sapagkat ito rin ay 
maghahantong sa kapahamakan. 

Ang kinakailangan sa lahat ng mga gawain o pangyayari ay 
ang kahinahunan (o pagiging katamtaman). Ang lakas, kung labis 
naman, ay nakagagawa ng karahasan at pumapatay nang madali. 
Gayunpaman, kung ito naman ay kulang, ang isa ay hindi 
makagagawa na ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa 
nagmamalabis o lumalabag. Subalit kung ang isa ay gumagamit 
ng kanyang lakas nang katamtaman, maipamamalas niya ang mga 
katangian ng pagtitiyaga, katapangan, at karunungan, na ang bawat 
isa ay nasa tamang lugar at oras. Ang gayon din ay katulad sa 
pagnanasa; kung labis na mayroon nito, kung gayon, ang kabuktutan 



522 Huwag Malungkot 

at kahalayan ay mananaig; kung mayroong kakulangan nito, kung 
gayon, ang isa ay magiging mahina. Magkagayunman, kung ito ay 
taglay (ng isa) sa karampatang katamtaman, ang isa ay parehong 
makakapagtamo ng kalinisan at kasiyahan. 

"Nasa iyo ang sumunod sa patnubay ng kahinahunan o pagiging 
katamtaman." 

^Kaya't Aming ginawa kayo na isang Pamayanan na makatarungan 
[pinakamainam at may balanseng pananampalataya, alalaong baga, 
hindi kulang o labis]„> (Qur'an 2: 143) 

Ang tao ay hinuhusgahan sa kanyang 
mga namamayaning katangian 

Ang maging matagumpay ay nangangahulugan para sa iyo na 
magkaroon ng mabubuting katangian na makahihigit sa bilang at 
magpapakulimlim sa masasamang katangian. Kapag ito ay naging 
realidad o naging totoo sa iyong buhay, iyong matatagpuan na ang 
mga tao ay magpapaulan ng magagandang banggit o papuri sa iyo, 
maging sa mga katangian na hindi mo angkin. Gayundin, ang mga 
tao ay hindi tatanggap ng pamumuna tungkol sa iyo, kahima't ang 
kanilang sinasabi tungkol sa iyo ay totoo, - ang isang bundok ay 
hindi nadaragdagan ng halaga sa pamamagitan ng ekstra (o dagdag) 
na bato, gayundin, ito ay hindi nababawasan sa pamamagitan ng 
isang nabawas na bato. 

Bagama't ako, rito at doon, ay bumasa ng puna ni Qays ibn 
Aasim, ang isa sa pinakamapagbigay sa mga Arabo, at ni Qutaybah 
ibn Muslim, ang bantog na pinuno, aking natagpuan na ang puna at 
pamimintas ng gayong mga tao ay hindi kapwa laganap sa mga aklat 
o tinatanggap ng sambayanan. Ang dahilan dito ay dahil sa ang 
kanilang masasamang katangian ay nawala at nalunod sa kanilang 



Huwag Malungkot 523 

karagatan ng kabutihan. Sa kabalintunaan, ako ay nakabasa ng ilang 
mabubuting bagay tungkol kina Al-Hajjaj, Abu Muslim Al- 
Khurasani, at Al-Ubaydi. Subalit walang sinuman ang nakakaala-ala 
ng gayong papuri, gayundin, walang sinuman ang naniniwala na may 
taglay na mabuting katangian (kahit na isa) ang nakakatulad ng mga 
gayong tao. Ito ay dahil sa ang (mabuting) katangiang ito ay nawala 
sa bunton ng kanilang masasama at buktot na mga gawa. Gaano 
kaperpekto at gaano ang pagkamakatarungan ni Allah sa 
pamamahala ng mga pangyayari ng Kanyang nilikha! 

Ang katutubong pag-uugali ng tao 

Ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Gawin (itong) magaan o madali, dahil sa lahat ng bagay ay 
mayroong (dahilan) kung (para) saan ito ay nilikha." 

Bakit kaya, kung gayon, ang mga talento ay pinababayaan at 
itinatapon? Ang ilan sa mga pmakamahirap at kahabag-habag na mga 
tao ay ang isang tao na naghahangad na maging isang natatangi (o 
may sinasabi). Ang isang marunong at matalinong tao ay siya na nag- 
aaral sa kanyang sarili at matapos ay tumutupad sa dahilan kung bakit 
siya ay nilikha. Kung ito ay ang pagiging tsuper, siya ay 
magmamaneho, at kung ito ay sa pagiging magbubukid, siya ay 
magsasaka. Si Sebaway, ang iskolar ng balarilang Arabik, ay nag-aral 
ng sining ng hadith, ngunit nakita niya ito na lubhang mahirap. Siya 
ay nagpatuloy sa balarila, at siya ay hindi lamang naging isang 
bihasa, bagkus ay naging isa sa pinakatampok na mambabalarila sa 
kasaysayan. Isang matalinong tao ang nagsabi: 

"Ang isang tao na tumutugis (o nagtataguyod) sa isang linya (o 
gawain) na hindi naaangkop sa kanya ay katulad ng isa na 
nagtatanim ng puno ng datiles (dates) sa Damascus, o katulad ng 
isa na nagtatanim ng citron sa Kalupaang Arabo." 



524 Huwag Malungkot 

Isaalang-alang ito: Si Hassaan ibn Thaabit ay walang boses na 
naaangkop sa pagiging Tagatawag ng Dasal sapagkat siya ay hindi si 
Bilal, at si Khalid ibn Al-Waleed ay hindi nagpamahagi ng ari-arian 
(o kayamanan) ng namatay sapagkat siya ay hindi si Zayd ibn 
Thaabit (na bihasa sa Islamikong Batas ng Pagpapamana) [nawa'y 
kalugdan siya ni Allah]. Kayat hanapin at turulin ang iyong lugar sa 
panukala o kumbinasyon ng mga bagay. Isang makatang Arabo ang 
nagsabi: 

Vara sa maa diamaan, au mau maa mandiriqma 

na nilikna -para sa aauon, 

at para sa maa aklat au mau maa manunulat at makata. 

Hindi sapat na maging matalino 
lamang: ang tao ay nangangailangan 
din ng tunay na patnubay 

Habang ako ay nakikinig sa balita, narinig ko ang tangkang 
pagpatay sa isang manunulat ng dula na si Najeeb Mahfooz, isang 
tumanggap ng tagumpay sa Nobel sa panitikan. At habang ako ay 
nakikinig sa ulat, ang aking isipan ay nagbalik sa mga aklat niya na 
aking nabasa, at aking tinanong ang aking sarili ng ganitong 
katanungan: Sa kabila ng kanyang lantad na katusuhan, bakit siya ay 
nananatiling ignorante sa katotohanan, - ang katotohanan na ang 
realidad ay nangingibabaw sa imahinasyon, na ang kawalang- 
hanggan ay higit na malaki o dakila sa pansamantalang buhay na ito, 
at ang banal na mga prinsipyo ay higit na mahalaga kaysa (sa ari- 
arian ng) tao? 

^Siya kaya na nakakapamatnubay sa Katotohanan ay higit na may 
karapatan upang sundin, o siya kaya na hindi nakakapamatnubay sa 
kanyang sarili maliban na siya ay patnubayan?) 1 (Qur'an 10: 35) 



Hnwag Malungkot 525 

Isinulat niya ang kanyang mga dula mula sa kanyang 
imahinasyon, na gumagamit ng kanyang malawak na kakayahan 
upang managimpan, magtanghal, at magbigay-inspirasyon. Sa huli, 
magkagayunman, siya ay walang naitanghal o naisagawa maliban sa 
mga kuwento na walang basihan sa katotohanan. 

Matapos na mabasa ko ang kanyang talambuhay, ako ay 
nakaunawa ng isang mahalagang prinsipyo: ang isa ay hindi 
magtatagumpay na magpasaya ng iba sa kasahulan ng kanyang 
sariling kaligayahan. Ito ay hindi maituturing na tama, huwag nang 
isaalang-alang ang katinuan, na gawin ang iba na nalulugod sa iyo 
samantalang ikaw sa iyong sarili ay malungkot at naghihirap. Ang 
ilang manunulat ay pumuri sa mga tao ng katalinuhan (kahenyuhan), 
hindi dahil na kanilang napagtanto ang kaligayahan at kapayapaan, 
datapuwa't dahilan sa pinayagan nila ang kanilang sarili na masunog 
sa loob upang kanilang maihatid ang kaliwanagan sa iba. Ang tunay 
na henyo (o matalino), magkagayunman, ay unang naliliwanagan sa 
loob, at matapos ay kanyang ipinakikita sa iba ang daan. Siya ay 
magtitindig ng isang pundasyon ng patnubay at kabutihan, una sa 
lahat, ay para sa kanyang sarili, at matapos ay para sa iba. 

Ang Kabilang Buhay at ang mundo ng nalilingid, - hindi mo 
matatagpuan ang mga ganitong tema o paksa sa mga sulatin ni 
Najeeb Mahfooz. Ang iyong matatagpuan, di nga kasi, ay isang 
mundo ng imahinasyon, mga panaginip, at emosyon o damdamin; 
ang kanyang mga gawa ay nakapang-aakit, kaya't ang mga ito ay 
naging sikat at matagumpay. Datapuwa't nasaan ang higit na mataas 
na mga mithiin at mariringal na mensahe na matatagpuan ng isa sa 
malalaking gawa? Ang katotohanan ay (marapat na) sabihin, hindi 
mo matatagpuan ang ganitong mga tema o paksa na tinalakay sa 
kanyang mga aklat. 

^Sa bawat isa, sa inyo at sa kanila, Kami ang nagkakaloob [ng biyaya] 
mula sa Kasaganaan ng iyong Panginoon. At ang Kasaganaan ng 



526 Huwag Malungkot 

iyong Panginoon, kailanman ay hindi maipagbabawal.^ 

(Qur'an 17: 20) 

Tinatanggap ko na nakamit ni Najeeb Mahfooz ang kanyang 
pinagpursigihan na gawin, ngunit hindi sapat para sa isa ang 
mapagtanto kung ano ang laging ninanais ng isa: 

^Ninanais lamang ni Allah na maging maliwanag sa inyo [kung ano 
ang pinahihintulutan at kung ano ang hindi pinahihintulutan] at 
upang maipakita sa inyo ang mga paraan ng mga nanga-una sa inyo 
at tanggapin ang inyong pagsisisi, at si Allah ang Ganap na Maalam, 
ang Tigib ng Karunungan. Ninanais ni Allah na tanggapin ang 
inyong pagsisisi, datapuwa't ang mga sumusunod sa kanilang mga 
pagnanasa ay naghahangad sa inyo [na mga sumasampalataya] na 
kayo ay lubhang malihis nang malayo sa tamang landas> 

(Qur'an 4: 26-27) 

Hindi ko masasabi ng may katiyakan kung sino ang 
makakapasok sa Paraiso at sino ang papasok sa Apoy, maliban sa 
isang tao na pinangalanan sa pamamagitan ng rebelasyon o 
kapahayagan, na ang isa ay patungo (sa hantungang yaon) o sa iba. 
Dahil sa gayon ang pangyayari, ako ay makapaghuhusga lamang sa 
mga tao sa pamamagitan ng kanilang sinasabi at mga gawain. 

^Datapuwa't katotohanang sila ay makikilala mo [O' Muhammad] sa 
taginting ng kanilang pananalita!^ (Qur'an 47: 30) 

Bilang isang pagdidili-dili sa paksa, ano ang mapapakinabang 
kung ang isa ay naging hari samantalang ang kanyang puso ay 
balakyot at puno ng kahuwaran o kasinungalingan? Kung ang talento 
(talino) at tagumpay ay hindi maghahantong sa isa sa kaligtasan, ano 
kung gayon ang kabutihan ng mga ito? 



Huwag Malungkot 527 

Kung ang tao ay may panloob na 
kagandahan, siya ay makakakilala 
ng kagandahan sa sandaigdigan 

Upang tunay na maging maligaya, ang isa ay marapat na 
matuwa sa kagandahan at kariktan ng buhay, isang pagsasaya na si 
Allah ay lumikha para sa atin ng magagandang halamanan o hardin 
sapagkat Siya ay Marilag at naiibigan Niya ang kagandahan, at 
upang ating pag-aralan ang Kanyang mga tanda na nananatili sa 
Kanyang kamangha-manghang likha. 

^Siya [Allah] ang lumikha para sa inyo nang lahat ng mga bagay na 
nasa kalupaan [sa maraming sali't saling lahi].^ (Qur'an 2: 29) 

Ang amoy ng matamis na halimuyak, ang masarap na pagkain, 
at ang nakapagtataka at nakapagbibigay-inspirasyon na tanawin, - 
ang lahat ng ito ay nagbibigay ng gaan at kaligayahan sa kaluluwa. 

^O sangkatauhan! Magsikain kayo ng Halal [anumang mabuti at 
pinahihintulutan sa Islam] dito sa kalupaan...^ 1 (Qur'an 2: 168) 

Ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Ang bagay na ginawang kaibig-ibig sa akin mula sa inyong mundo 
aypabango at mga babae. At ang kasiyahan ng aking mata ay nasa 
Pagdarasal." 

Ang kalabisan ng pagkakait sa sarili at mahigpit na pagtitipid o 
pagiging dahop ay nakapagpalambong at nakasira ng anyo sa iba sa 
mga himala (o kamanghaan) ng buhay. Sila ay namuhay ng buhay ng 
selibasya (hindi pag-aasawa), sila ay kusang namuhay sa kalagayan 
ng paghihikahos, at pinagkaitan nila ang kanilang sarili ng pagkain. 
Ang Sugo ni Allah (saws) ay nagsabi: 

"... Subalit kung minsan, ako ay nag-aayuno, at kumakain (hindi 
nag-aayuno) sa ibang araw; ako ay tumitindig (sa pagdarasal sa 



528 Huwag Malungkot 

gabi) at ako ay nagpapahinga; ako ay nag-asawa ng mga babae; 
ako ay kumakain ng karne. Kaya 't sinuman ang lumihis sa aking 
pamamaraan o landas, siya ay hindi kabilang sa akin." 

Dito ay kataka-taka at nakalilito na makita kung ano ang 
ginawa nila sa kanilang sarili na mga tagasunod ng ilang sekta; ang 
ilan ay umiwas sa mga natatanging pagkain; ang iba ay tumigil sa 
pagtawa; at ang iba ay nagbawal sa kanilang sarili sa pag-inom ng 
malamig na tubig. Ito ay wari bang hindi nila napagtatanto na ang 
ganitong mga gawa ay katumbas ng pagpaparusa sa sarili at pagpawi 
ng liwanag sa kaluluwa. 

^Ipagbadya [O' Muhammad]: 'Sino ang nagbawal ng magagandang 
kaloob [mga palamuti sa damit] na iginawad ni Allah para sa 
Kanyang mga alipin, at ng mga Halal [malilinis at pinahihintulutang] 
pagkain?'^ (Qur'an 7: 32) 

Ang Sugo ni Allah (saws) ay kumain ng pulot-pukyutan, at 
siya ang pinakabanal at pinakamatuwid sa mga tao. Ito'y sa dahilang 
nilikha ni Allah ang pulot-pukyutan upang kainin: 

^Sa kalaunan, ay may lalabas sa kanilang tiyan [puson], na isang 
inumin na may iba't ibang kulay [pulot-pukyutan], na naroroon ang 
panglunas [sa karamdaman] ng mga tao.^ (Qur'an 16: 69) 

Ang Sugo ni Allah (saws) ay nag-asawa ng isang birhen, at 
siya rin ay nag-asawa ng mga babae na kung hindi balo ay 
diborsyada. 

^Kung gayon, kayo ay magsipag-asawa ng [ibang] kababaihan na 
inyong mapusuan [mula sa] sa dalawa, o tatlo, o apat..> 

(Qur'an 4: 3) 

Siya ay nagsuot ng pinakamainam na kasuutan sa mga 
pangrelihiyong pagdiriwang at gayundin sa mga iba pang okasyon. 



Huwag Malungkot 529 

^Mag-ayos kayo [(maging malinis), magsuot nang malinis at 
katanggap-tanggap na damit], sa bawat pag-aalay ng Salah [takdang 
panalangin]...^ (Qur'an 7: 31) 

Ang Propeta (saws), - na marapat nating sundin at isinugo na 
may taglay na tunay na Relihiyon, - ay nakatupad sa mga karapatan 
ng dalawa, ang katawan at kaluluwa. 

Ang ginhawa matapos ang kahirapan 

Ang kahirapan, kahit gaano pa ito kalaki at kalayo ng naaabot, 
ay hindi kailanman nananatili at nagtatagal. Bagkus, kapag ang higit 
na mararahas at higit na mahihirap na pangyayari ang sumapit, ang 
isa ay higit na napalapit sa (darating na) dali, ginhawa, at gaan. At 
ang susunod (dito) ay tulong at ayuda na papalapit mula kay Allah. 
Hindi baga ang wakas ng bawat madilim na gabi ay isang 
maningning na umaga? 

Ikaw ay higit o nasa ibabaw ng paninibugho 

Ang higit na pinagpala sa mga tao ay ang isa na nagnanais sa 
Kabilang Buhay at hindi naninibugho sa ibang tao sa anumang 
ipinagkaloob sa kanila ni Allah. Siya ay isa na nagdadala sa kanyang 
sarili ng isang mensahe ng higit na mataas na mga prinsipyo at siya 
ay nagnanais na ibahagi ang gayong mensahe sa iba. Kung siya ay 
hindi makagawa na makatulong sa iba, kung gayon, sa pinakamaliit, 
siya ay hindi nagbibigay sa kanila ng pinsala. Kunin ang Karagatan 
ng Karunungan at ang Tapagpaliwanag ng Qur'an, si Ibn Abbaas 
(nawa'y kalugdan siya ni Allah) bilang isang halimbawa. Nagawa 
niya, sa pamamagitan ng kanyang mataas na pag-uugali at kanyang 
mapagbigay na kaluluwa na mapagbago ang mga kaaway (ang mga 
Banu Umayyah, Banu Marwan, at mga tagasuporta nila) bilang mga 



530 Huwag Malungkot 

kaibigan. At bilang naging bvmga, higit pang maraming tao ang 
nakagawa na makinabang sa kanyang karunungan at pang-unawa. 
Kanyang pinuno ang mga pagtitipon ng karunungan at ng pag-aala- 
ala kay Allah. Nakalimutan niya ang mga araw nina Al-Jamal at As- 
Siffeen, at kanyang iniwan sa likuran kung ano ang dumating na una 
rito, at pagkatapos, ng mga gayong digmaan. Siya ay nagpatuloy na 
magtayo at magbuklod at mag-ayos ng mga pagkakaiba-iba o 
pagkakasalungatan. Ang bawat isa ay sumapit na nagmamahal sa 
kanya at siya ay naging "Tanyag na Iskolar" ng sambayanang 
Islamiko. Sa kabilang banda, nariyan si Ibn Zubayr (nawa'y 
kalugdan siya ni Allah), na siyang buod ng pagkamaringal, 
pagkamapagbigay, at matapat na pagsamba. Siya, magkagayunman, 
ay higit na nakakagusto na magkonpronta kaysa ang isuko ang 
kanyang personal na mga karapatan, at higit pa rito, siya ay naging 
abala sa ganitong gawain at bunga nito maraming Muslim ang 
nawala. At pagkatapos, ang pinakamasahol nito ay naganap. Ang 
Ka'bah ay naging lugar ng paglalaban dahil sa siya ay natagpuan ng 
kanyang mga kaaway sa mga presinto (ng Ka'bah) at marami rito ang 
napatay Sa huli, siya rin ay napatay at matapos ay ibinitin sa krus. 
Nawa'y kalugdan siya ni Allah at ang mariringal na Kasamahan ng 
Propeta. 

^At ang Pag-uutos ni Allah ay isang kasasapitan na napagpasyahan 
na-^ (Qur'an 33: 38) 

Hindi ko layon na hamakin ang ilan at purihin ang iba; ako ay 
nagtatangka lamang na pag-aralan ang kasaysayan na may mata para 
sa paghahanap ng mga moral (na kabutihan) at aral. Ang 
kahinahunan, pagbibigayan, at pagpapatawad, - ang ganitong mga 
katangian ay tinataglay lamang ng kakaunting tao. Ito ay sa dahilan, 
na upang matamo ang mga ito at upang maisama ang mga ito sa pag- 
uugali ng isa, siya ay marapat na pumigil, o kaya ay magpailalim sa 
kanyang sarili, na lumilimot sa matataas na pagnanasa at ambisyon. 



Huwag Malungkot 531 



Huminto upang magnilay-nilay 



Ang Sugo ni Allah (saws) ay nagsabi: 

"Ipabatid mo ang iyong sarili kay Allah sa mabubuting panahon at 
Siya ay makakakilala sa iyo sa masasamang panahon." 

Kung ang isang tao ay nangangamba kay Allah at 
nagpapanatili sa Kanyang mga pag-uutos sa panahon ng ginhawa, 
naipabatid niya ang kanyang sarili kay Allah. Bilang karagdagan 
dito, ang isang natatanging kawing o kaugnayan ay mapapaunlad sa 
pagitan niya at ni Allah. Sa gayon, si Allah ay makakaalam sa kanya 
sa panahon ng masasamang araw, na nangangahulugan na Siya ay 
tutulong sa kanya dahilan sa kanyang pagsunod sa Kanya sa panahon 
ng mabubuting araw. "Ipabatid mo ang iyong sarili", at "Siya ay 
makakakilala sa iyo", ay nagpapahiwatig ng isang natatanging uri ng 
karunungan, isang (bagay) na tumutuon sa pagiging malapit sa 
pagitan ni Allah at ng Kanyang nananampalatayang alipin at sa 
pagmamahal ni Allah sa gayong alipin. 

Ang pagtitiyaga, kung tunay na isasakatuparan, ay mayroong 
bisa na mapalitan ang kasawiang-palad tungo sa isang biyaya. Ang 
lahat ng ito ay nasasalalay kung paano ang kanyang pananaw at 
balangkas ng isipan. Sapagkat si Allah ay hindi sumusubok sa atin 
upang tayo ay pinsalain, bagkus ay upang sukatin ang ating 
pagtitiyaga at antas ng pananampalataya. Ito'y sa dahilang si Allah 
ay may karapatan na sambahin sa masasamang panahon kung paano 
Siya ay may karapatan na sambahin sa panahon ng kaginhawahan at 
kalusugan. Ang karamihan sa mga tao ay matatapat sa kanilang 
tungkulin at tumutugon sa mga pag-uutos kung ang mga bagay ay 
naisasakatuparan nang mainam at umaayon sa kanilang mga 
kinahihiligan. Ang isang napakahalagang punto na maunawaan ay 
yaong ang tunay na pagsubok ay kadalasang ang sumamba at 
sumunod sa mga pag-uutos na salungat sa kinahihiligan ng isa. At sa 



532 Huwag Malungkot 

ganitong dahilan, ang mga tao ay nagkakaiba-iba sa kanilang 
pananampalataya. Kung paano sila gumagawa sa mga ganoong 
sitwasyon ay siyang makapagpapasya sa kanilang ranggo o antas kay 
Allah. 



Ang karunungan ang susi sa 
katahimikan at ginhawa 

Ang karunungan at mapagwalang-bahalang kalikasan ay tulad 
ng dalawang magkasama na hindi mapaghihiwalay: kung ang una ay 
naririyan, ang isa pa ay maaaring ibilang na sasama sa kanya. Kung 
iyong pag-aaralan ang buhay ng mga dakilang iskolar ng Islam, 
iyong matatagpuan na sila ay namuhay ng payak na pamumuhay at 
sila ay madaling pakitunguhan. Nauunawaan nila ang layunin ng 
buhay at batid nila ang mga isyu o usapin na mahalaga sa lahat at 
kung ano ang hindi lubhang mahalaga. Samantala, iyong 
matatagpuan na ang pinakasutil na mga tao ay sila, na wala 
namang karunungan, ay mga asetiko (mapagpenitensya o 
nagpapakasakit sa sarili). Sila ay may maling pang-unawa sa 
mga ipinahayag na teksto (o rebelasyon) at mga mangmang sa mga 
pangrelihiyong paksa o usapin. Ang kalamidad ng Khawarij (ang 
nalilihis na sekta) ay nagsanga mula sa kakitiran ng karunungan at 
pang-unawa. Sila ay hindi napatnubayan na maunawaan na 
mayroong mga usapin o paksa na napakahalaga sa lahat sa ating 
relihiyon, at dapat na unahin sa iba pang mga usapin. Kaya't sila ay 
naging magaling sa mga walang halagang bagay-bagay samantalang 
sila ay nabigo ng may kahirapan sa matataas na bagay, huwag na 
ngang banggitin pa ang mga pangunahing (bagay-bagay). 



Huwag Malungkot 533 

Ang mating landas na pinatutunguhan 
tungkol sa mga bagay-bagay... 

Hindi pa nagtatagal ay aking nabasa ang dalawang tanyag na 
aklat, ang mga ito ay parehong salat sa pagiging madali at payak na 
nilalayon ng Shari'ah sa atin. 

Ang una ay Ihyaa' Al-Uloom Ad-Deen ni Ghazali. Nagtipon 
siya sa loob nito ng maraming ahaadeeth (mga hadith), na ang 
karamihan nito ay mahina o gawa-gawa lamang. Siya ay nagtatag sa 
mga ito ng mga panuntunan at mga prinsipyo na kanyang inaakala na 
pinakamalaking pamamaraan upang ang isang alipin ay mapalapit sa 
kanyang Panginoon. 

Nang aking ihambing ang aklat na ito kay Bukhari at Muslim, 
ako ay nakapansin ng malinaw na pagkakaiba: ang una ay 
nagtataglay ng kalabisan o bulaklak ng dila, kagaspangan o 
kasahulan, at pagkukunwari, samantalang ang dalawang huling aklat 
ay nagtataglay ng kadalian at moderasyon (o pagiging katamtaman), 
marahil, ito'y sa dahilang ang mga ito ay nagsasalaysay lamang sa 
atin ng mapapanaligang Sunnah. Sa pamamagitan ng paghahambing 
sa mga aklat na ito, ako ay nakatagpo ng higit na malalim na 
kahulugan sa sumusunod na talata: 

^At gagawin Namin na magaan sa iyo [O' Muhammad] ang 
Relihiyong Islam.l* (Qur'an 87: 8) 

Ang pangalawang aklat ay Qoot Al-Quloob na sinulat ni Abu 
Taalib Al-Makkee. Dito, ang may-akda ay nanghihikayat sa 
mambabasa na iwan ang buhay na ito, ang magtakwil sa trabaho, at 
magtigil kahit na nga sa mga pinahihintulutang kasiyahan, at 
magsumikap tungo sa kadahupan at pagiging matigas. 

Ang dalawang may-akda, sina Abu Hamid Al-Ghazali at Abu 
Taalib Al-Makkee ay mayroong magandang intensyon (o layon). 



534 Huwag Malungkot 

Ang problema, gayunpaman, ay yaong ang kanilang karunungan ng 
Sunnah ay nakalilito at mahina. Sa ganitong dahilan, ang kamalian ay 
gumapang tungkol sa kanilang pamamaraan ng pag-iisip. Marapat 
nating matutuhan ang ganitong aral mula sa kanilang mga kamalian: 
ang namamatnubay ay marapat na maalam sa landas; siya ay marapat 
na magkaroon ng walang maling mapa na magpapakita ng iba't ibang 
landas na maghahantong sa nilalayon ng isa. 

^Datapuwa't [siya ay nararapat na magsabi]: 'Maging Rabbaniyyun 
kayo [mga maalam na tao na nananampalataya at nagsasagawa ng 
kanilang nalalaman at nangangaral sa iba], sapagkat kayo ay 
nagtuturo ng Aklat, at ito ay inyong pinag-aaralan.'^ (Qur'an 3: 79) 

Ang pinakamaringal na tao 

Ang ilang kapansin-pansing anyo ng pag-uugali ng Sugo ni 
Allah ay yaong kanyang pagiging kuntento, pagka-optimistiko (o may 
mabuting pagtingin sa hinaharap), at isang mapagbigay na puso. Siya 
ang tagapagdala ng masayang balita. Siya ay nagbawal sa mga tao sa 
labis na kadahupan o pagtitipid at pagkakait o pagpapakasakit sa 
sarili, sapagkat ang mga ito ang naghahantong upang ang mga tao ay 
maitaboy sa katotohanan. Ang kawalang-pag-asa at kabiguan ay wala 
sa kanyang diksiyonaryo (o talasalitaan). Ang ngiti ay lagi nang nasa 
kanyang mukha, at ang kanyang puso ay kuntento. Higit pa rito, ang 
kanyang mga pag-uutos ay madaling sundin, sapagkat ang kanyang 
misyon ay upang mabawasan ang kahirapan at alisin ang posas ng 
kasinungalingan o kahuwaran na nagtatangan sa mga tao ng paibaba. 

Isa-isang hakbang long muna 

Kung ikaw ay nagpapahayag sa mga tao sa isang sermon, ang 
isang mananalumpati ay marapat na gumawa ng hakbang-sa- 



Huwag Malungkot 535 

hakbang at sistematikong paglapit o panimula. Ang sistematiko, sa 
ganitong halimbawa, ay nangangahulugan na ang higit na 
mahalagang isyu o usapin ang marapat na unahing talakayin. Ang 
ganitong prinsipyo ay pinatitibayan ng payo ng Sugo ni Allah (saws) 
kay Mu'aadh (nawa'y kalugdan siya ni Allah), nang kanyang 
papuntahin siya sa Yemen: 

"Ang unang bagay na dapat mong ipanawagan sa kanila ay ang 
sumaksi na wala ng iba pa ang karapat-dapat pag-ukulan ng 
pagsamba maliban kay Allah at ako ay Sugo ni Allah..." 

Sa ating mga personal na pagpupunyagi, marami sa atin ang 
nakapagtatanto na marapat tayong humanap ng unti-unting pag- 
unlad. Bakit tayo kung gayon, ay naghahagis ng lahat-lahat nang 
minsanan pababa sa lalamunan ng mga tao! 

^At ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi: 'Bakit kaya ang 
Qur'an ay hindi ipinahayag sa kanya sa kabuuan at minsanan 
lamang? Kaya't [ito nga ay ginawang gayon na ipinanaog ng baha- 
bahagi] upang Aming mapatibay ang iyong puso. At ito ay 
ipinahayag Natnin sa iyo nang unti-unti sa maraming antas. [Ito ay 
ipinahayag sa Propeta sa loob ng 23 taon].^ (Qur'an 25: 32) 

Ang mga Muslim ay marapat na makadama ng damdamin ng 
kaginhawahan at kadalian sa pag-aaral sa mga two ng Islam, tangi na 
nga na ang Islam ay dumating upang iligtas ang mga tao sa panloob 
na alitan. 

Ang salita o terminong Takleef, na literal na nangangahulugan 
ng "isang pabigat (sa pinakamaliit na kahulugan nito)", ay binanggit 
lamang ng panegatibo sa Qur'an. 

^Walang sinumang kaluluwa ang binigyan ni Allah ng pasanin na 
hindi niya kayang dalhin.^ (Qur'an 2: 286) 



536 Huwag Malungkot 

Nang ang mga Kasamahan ng Propeta ay nagpupunta sa kanya 
na nagtatanong ng pangkalahatang pagpapayo o panuntunan, siya ay 
nagpapayo sa kanila sa maikli at malinaw, at maigsi at malamang 
pananalita na madaling maisasaulo. Matapos na maunawaan ang 
sitwasyon ng nagtatanong, ang Propeta (saws) ay lagi nang 
nagbibigay ng praktikal at payak na kasagutan. 

Tayo ay nagkakamali ng malaki kung tayo ay nagpapahayag 
sa isang Upon ng nakikinig ng lahat ng mga payo, mga aral, mga pag- 
uugali, at karunungan na ating taglay na maibibigay (na lahat). 

iAt ang Qur'an na Aming ipinahayag nang baha-bahagi sa iyo upang 
[iyong] dalitin sa mga tao nang unti-unti [o salitan].^ 

(Qur'an 17: 106) 

Kahit na ikaw ay mayroong 
kakarampot lamang o marami, 
matutong magpasalamat 

Ang isang tao na hindi mapagpasalamat kay Allah para sa 
malamig at dalisay na tubig, ay hindi magiging mapagpasalamat sa 
Kanya para sa isang mansiyon o isang magarang sasakyan. 

Ang isang tao na hindi mapagpasalamat para sa mainit na 
tinapay ay hindi magkakaroon ng pagpapasalamat, kung kaginsa- 
ginsa ay bigla siyang nabiyayaan ng mga marangyang pagkain, 
sapagkat ang walang utang na loob ay nakakakita sa maliit o marami 
bilang magkatulad na bagay. Marami na ang una pa sa atin ang 
gumawa ng mga may kapanagutang pangako kay Allah na kung sila 
ay Kanyang bibigyan ng mga biyaya, sila ay magiging 
mapagpasalamat at magbibigay ng kawanggawa. 

^At nang sila ay gawaran Niya ng Kanyang Kasaganaan, sila ay 
naging lubhang maramot [tumanggi na magbigay ng Sadaqah 



Huwag Malungkot 537 

(Zakah at kusang-loob na kawanggawa)] at tumalikod na tumututol.^ 

(Qur'an 9: 76) 

Araw-araw ay nakakakita tayo ng ganitong uri ng tao, mga tao 
na may naguguluhang isipan, na hungkag sa loob, na may pait (ang 
kanilang kalooban) sa Panginoon sapagkat Siya ay hindi nagkaloob 
sa kanila ng higit pa. Sila ay nakadarama sa ganitong paraan kahit na 
nga sila ay nasa mabuting kalusugan at mayroong masusustansyang 
pagkain na bumubuhay sa kanila sa araw-araw, at huwag na ngang 
banggitin ang lahat ng mga pangunahing pangangailangan na 
kanilang taglay Sila ay hindi mapagpasalamat sa mga ganitong 
bagay, gayundin, sila ay hindi mapagpasalamat sa malayang panahon 
na kanilang taglay. Ano kung gayon ang magiging kaso o 
kalalabasan kung sila ay pagkakalooban ng mga kastilyo o mga 
mansiyon! Katiyakang sila ay higit pang lilihis ng malayo sa landas 
ng kanilang Panginoon at lalo pa nilang pag-iibayuhin ang kanilang 
pagmamalaki at panghahamak. 

Ang isang tao na naglalakad ng nakayapak ay magsasabi, 
"Ako ay magpapasalamat sa aking Panginoon kung ako ay Kanyang 
pagkakalooban ng sapatos." At ang isa na mayroong sapatos ay nag- 
aantala sa pagiging mapagpasalamat hangga't hindi siya nakakakuha 
ng mamahaling sasakyan. Tayo ay kumukuha ng mga biyaya (na 
tulad) ng agarang salapi at nagpapasalamat (lamang) na tulad ng 
pautang (o kung tayo ay pagkakalooban lamang). Ang ating mga 
kahilingan kay Allah ay walang katapusan samantalang tayo ay 
mabagal at nananamlay sa pagsasakatuparan ng Kanyang mga pag- 
uutos. 



Tatlong plake 

Ang isang matalinong tao ay nagbibitin ng tatlong plake sa 
kanyang opisina na mababasa niya sa araw-araw. 



538 Huwag Malungkot 

Ang nakasulat sa una ay, "Ang iyong araw ngayon, ang iyong 
araw ngayon! " Ito ay nangangahulugan na mamuhay sa loob ng mga 
hangganan ng (iyong) araw ngayon, na gumagawa at nagsisikap. 

Ang pangalawa ay nagsasabi ng, "Magmuni-muni at maging 
mapagpasalamat." Ito ay nangangahulugan na magdili-dili sa mga 
biyaya ni Allah sa iyo at maging mapagpasalamat. 

At "Huwag magalit'", ang nakasulat sa pangatlo. 

Hwminto upang magnilay-nilay 

Mayroong dalawang puntos na marapat nating isaisip kung 
ating iniisip ang tungkol sa mga paksa ng kahirapan at ginhawa: 

Una, kung ang isa ay hindi na makayang tiisin ang isang 
kahirapan, siya ay mawawalan ng pag-asa sa lahat ng mga tao, at 
bilang bunga nito, ang kanyang puso ay mananangan lamang kay 
Allah. 

Pangalawa, kailanma't ang tunay na nananampalataya ay 
nakadarama na ang ginhawa ay mabagal sa pagdating, at kailanma't 
kanyang nadarama na ang kanyang mga panalangin ay hindi 
natutugunan, wala siyang sisisihin na sinuman maliban sa kanyang 
sarili. Sasabihin niya sa kanyang sarili, "Ako ay nasa ganitong 
sitwasyon lamang dahilan sa iyo. Kung ikaw ay may anumang 
halaga, ang iyo sanang mga panalangin ay dininig." Ang gayong 
paninisi sa sarili ay higit na kaibig-ibig kay Allah kaysa sa maraming 
mabubuting gawa. Kung ang alipin ni Allah ay nagdaraan sa 
ganitong proseso ng panloob (na damdamin) at paninisi sa sarili, siya 
ay nagpapasakop sa harapan ng kanyang Panginoon at tumatanggap 
sa kanyang mga pagkakamali at pagkukulang, at nagkukumpisal na 
karapat-dapat siya sa gayong kalamidad na sumapit sa kanya, at siya 
ay hindi karapat-dapat na ang mga panalangin niya ay dinggin. Sa 



Huwag Malungkot 539 

puntong ito, ang tugon sa kanyang mga panalangin ay dagliang 
dumarating at ang maitim na ulap sa kanyang ulunan ay napaparam. 

Si Ibraheem ibn Adham ay nagsabi: 

"Kung ang mga hari ay nakakaalam ng kalidad ng ating buhay, 
lalabanan nila tayo (tungkol dito) sa pamamagitan ng mga 
espada." 

Si Ibn Taymiyah ay nagsabi: 

"Kung minsan, ang aking puso ay nakakaranas ng isang uri nang 
hindi maipahayag na damdamin sa maraming oras, at ako ay 
magsasabi, 'Kung ang mga tao ng Paraiso ay nasa kalagayan na 
katulad ng sa akin (sa ngayon), sila ay namumuhay ng mabuting 
buhay.'" 

Maging malaya sa pagkabalisa at pangamba 

Mahigit sa tatlumpung kabanata ng aklat na Al-Faraju B 'ada 
Ash-Shiddah ang tumatalakay tungkol sa paksa ng gaan at ginhawa 
matapos ang kahirapan. Ang aklat ay nagbibigay-daan sa punto na 
hangga't high na malubha ang kinasasadlakan nating kahirapan, tayo 
ay high na nagiging malapit sa kagaanan at kaginhawahan. Ang aklat 
ay mayroong mahigit sa dalawangdaang kuwento, ang lahat ng mga 
ito ay umiikot sa ganitong paksa o tema. Anuman ang kahirapan sa 
mga ito, ito ay sakop lamang ng ilang araw bago ang mabuting 
panahon ay sumapit. Si At-Tanookhi ay nagsabi: 

"Maging mahinahon, sapagkat marami nang nauna pa sa iyo ang 
tumahak sa ganitong landas." 

AAX katiyakang kayo ay Aming susubukan sa mga bagay na tulad ng 
pangamba at pagkagutom, [ang ilan] ay pagkalugi sa hanapbuhay o 
pagkawala ng kayamanan, pagkawala ng buhay, at [pagkawala] ng 
bungangkahoy [na inyong pinaghirapan]...^ (Qur'an 2: 155) 



540 Huwag Malungkot 

^Katotohanan, Aming sinubukan ang mga tao na nauna pa sa 
kanila..> (Qur'an 29: 3) 

Dito ay tunay na makatarungan na sa ganitong panahon ng 
pagsusulit, - na magpapatuloy hanggang sa tayo ay mamatay, - tayo 
ay inaasahan na sumamba kay Allah sa di mabubuting panahon, kung 
paano tayo ay inaasahan na gawin ang gayon sa mabubuting 
panahon. Si Allah ay nagpapabago o nagpapalit sa ating kalagayan 
na katulad ng pagpapalitan ng gabi at araw. Kung gayon, ano ang 
dahilan ng pagkagalit, ano ang dahilan ng pagsuway, at ano ang 
dahilan ng pagdaing? 

iA.t kung sila ay pag-utusan Namin [na nagsasabi]: 'Patayin ninyo 
ang inyong sarili [alalaong baga, ang mga walang kasalanan ay 
pumatay sa makasalanan] o iwan ninyo ang inyong mga tahanan', 
lubhang iilan sa kanila ang gagawa nito...^ (Qur'an 4: 66) 

Ang mga gawa ng kawanggawa 

Si Abu Bakr (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay malinaw na 
nagsabi: 

"Ang mga gawa ng kawanggawa ay nangangalaga sa isa sa 
malalaking pagbabago ng buhay" 

Ang ganitong pangungusap ay pinatutunayan kapwa ng 
rebelasyon at malalim na kaisipan. 

^Kung hindi lamang [kabilang siya] sa mga lumuluwalhati kay 
Allah, katotohanan na walang pagsala na mananatili siya sa tiyan [ng 
isda] hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay^ 

(Qur'an 37: 143-144) 

Si Khadeeja (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay nagsabi sa 
Propeta (saws): 



Huwag Malungkot 541 

"Hindi nga, sa (Ngalan) ni Allah, si Allah ay hindi tatalikod 
kailanman sa iyo. Katotohanang ikaw ay mabait sa mga kamag- 
anak, ikaw ay nagdadala ng mga pasanin ng iba, ikaw ay 
nagkakaloob sa nangangailangan, at ikaw ay tumutulong sa mga 
tao na nagdaraan sa mahihirap na panahon." 

Matyagan kung paano niya nauunawaan na ang mabubuting gawa ay 
naghahantong sa mabubuting bunga o kalalabasan, at yaong 
matagumpay na katapusan ay kasunod ng maringal na simula. 

Ang Al-Wuzuraa ni As-Sabaabi, ang Al-Muntazim ni Ibn Al- 
Jawzi, at ang Al-Faraju B'ada Ash-Shiddah ni At-Tanookhi: ang 
lahat ng mga aklat na ito ay nagsasaysay sa sumusunod na 
pangyayari. Isang Gobemador na nagngangalang Ibn Al-Furaat ay 
patuloy na naghahanap (ng paraan) upang makapagpasakit ng 
kapinsalaan kay Abu Ja'far ibn Bistaam. Ang huli ay nagdanas ng 
matinding kahirapan dahilan sa ganitong bagay 

Nang si Abu Ja'far ay bata pa, nakahiratihan na ng kanyang 
ina na maglagay ng isang piraso ng tinapay sa ilalim ng kanyang 
unan. Sa kinaumagahan, ibinibigay niya ito sa isang 
nangangailangang tao para sa kapakanan ng kanyang anak. Sa 
kalaunan ng kanyang buhay, si Abu Ja'ar ay tumungo kay Ibn Al- 
Furaat para sa ilang layunin o iba pa. Si Ibn Al-Furaat ay dagliang 
nagsabi, "Mayroon bang pangyayari (o problema) sa pagitan mo at 
ng iyong ina tungkol sa tinapay?" Siya ay sumagot, "Wala." 
"Marapat kang maging makatotohanan sa akin", ang giit ni Ibn Al- 
Furaat. Si Abu Ja'far, na marahil ay parang napahiya, ay nagsalaysay 
sa kuwento ng kanyang ina sa paraan na tumututok ng katatawanan 
sa kanya at sa pagkababae sa pangkalahatan. Si Ibn Al-Furaat ay 
nagsabi, "Huwag kang magsalita sa gayong (mapagbirong) tono, 
sapagkat bago ako natulog kagabi, ako ay naghanda ng isang piano, 
na kung ito ay magiging matagumpay, ito ay wawasak sa iyo. Nang 
ako ay makatulog, ako ay nakakita ng pangitain (sa panaginip): ito ay 



542 Huwag Malungkot 

wari bang ang aking mga kamay ay nakataas na may tangan ng hubad 
na espada at ako ay sumugod sa iyo upang patayin ka. Ang iyong ina 
ay humarang sa aking daan at sa kanyang kamay ay mayroong isang 
piraso ng tinapay na kanyang ginamit na kalasag upang pangalagaan 
ka niya sa akin. Dahil dito, ikaw ay hindi ko inabot. At matapos, ako 
ay nagising." Si Abu Ja'far ay mahinahong nanisi sa kanya sa 
malaking poot na unti-unting nabuo sa pagitan nila, at ang ganitong 
pangyayari ay nagbukas ng daan para sa pansamantalang kapayapaan 
sa pagitan nila. Si Ibn Al-Furaat ay may pagkamapagbigay na 
tumulong kay Abu Ja'far sa kanyang mga bagay-bagay o 
pangangailangan, at hindi nagtagal, sila ay naging matalik na 
magkaibigan. Si Ibn Al-Furaat ay naringgan na kanyang sinabi (ang 
ganito) matapos ang ganitong pangyayari, "Sa (Ngalan) ni Allah, 
ikaw ay hindi na makakakita sa akin ng anumang kasamaan matapos 
ito." 



Paglilibang at pamamahinga 

Ang dalawang namumukod at nakatatag na mga katangian ng 
Shari'ah ay ang pagkamabagay (naibabagay o naisusunod) at 
kapayakan nito. Ang dalawang katangiang ito ay tumutulong sa 
Muslim sa kanyang pagsamba at pakikitungo. 

iAt Siya [Allah] ang nagkakaloob [sa sinumang Kanyang maibigan] 
ng halakhak at nagkakaloob [sa sinumang Kanyang maibigan] ng 
luha> (Qur'an 53: 43) 

Ang Sugo ni Allah (saws) ay parehong tumatawa at nagbibiro, 
ngunit siya ay hindi nagsasalita ng iba pa maliban sa katotohanan. 
Siya ay nakikipagkarerahan kay Aa'ishah (ang kanyang asawa, 
nawa'y kalugdan siya ni Allah), at siya ay malinaw na nagbawal sa 
pagkukunwari, pagiging huwad o pagpapakitang-tao, at katigasan o 



Huwag Malungkot 543 

kahigpitan. Siya (saws) ay nagbigay-alam sa atin na kung ang isang 
tao ay gumawa sa relihiyon na lubhang mahigpit at may katigasan o 
kagaspangan, ito ay makakagapi sa kanya. Sa iba pang hadith, 
ipinagbigay-alam sa atin na ang Relihiyon ay solido o buo at tayo ay 
marapat na magsaliksik dito nang mahinahon. Ipinaalam din sa atin 
na ang bawat tagasamba ay may kanyang antas ng lakas o sigla at ang 
tao na lubhang matigas o magaspang ay hindi maiiwasan, at 
hahantong sa biglang pagbabago. Siya ay biglang nagbago sapagkat 
tumitingin lamang siya sa mga pangkasalukuyang pangyayari at siya 
ay bulag sa mga iba't ibang sitwasyon o pangyayari na maaari niyang 
kaharapin sa darating na panahon. Nakakalimutan niya ang 
pangmahabang apekto ng kanyang pag-uugali at ang tungkol sa 
pagkabagot na sanhi ng lubhang kahigpitan. Higit na matalino siya 
na mayroong sapat lamang na antas ng mga gawa, na siya ay patuloy 
na nagsasagawa kahit na ano pa man ang kalagayan. Kung mangyari 
na siya ay higit na masigasig sa mga piling araw, siya ay higit pang 
gumagawa ng maraming gayon. Nguni't kung siya ay manghina, 
magkagayunman, patuloy pa rin siyang nagsasagawa ng mga gawain 
na bahagi ng kanyang pang-araw-araw na kalakarang gawain. 
Marahil, ito ang kahulugan ng salitain na kanilang tinutunton na 
nanggaling sa ilan sa mga Kasamahan (ng Propeta): 

"Ang kaluluwa ay lumalabas sa pana-panahon, at umuurong sa 
ibang panahon. Samantalahin ang mga panahon na ito ay 
lumalantad at hayaan itong mag-isa kung ito ay umaatras." 

Nakakita ako ng maraming tao na mayroong mabuting 
intensyon kung sila ay nagsasagawa ng labis na bilang ng 
boluntaryong pagdarasal at kung sila ay lumalabis na sa kanilang 
pagsasagawa (sa mga turo) ng Relihiyon. Sa kalaunan, 
magkagayunman, sila ay nagbalik sa mahinang kalagayan kaysa 
sa dati nilang kalagayan na kinasasadlakan, bago o una (pa) sa 
matinding bugso ng kasiglahan na kanilang naranasan. 



544 Huwag Malungkot 

Ang nakakaligtaan ng marami ay yaong ang Relihiyon ay 
pangunahing nagbibigay ng kasaganaan at kaligayahan sa mga tao. 

^Hindi Namin ipinanaog ang Qur'an sa iyo [O' Muhammad] upang 
ikaw ay bigyan ng siphayo.^ (Qur'an 20: 2) 

Si Allah ay sumisisi sa kanila na nagbibigay ng labis na bigat 
sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pagsasagawa ng lagpas sa 
kanilang kakayahan, - sila, na bunga ng kanilang pag-atras ng 
kanilang sarili sa tunay na mundo, ay sumapit sa kalagayan na sila ay 
nagtaksil sa kanilang dati nang pinangangatawanang gawain. 

^Datapuwa't ang hindi pag-aasawa na itinalaga nila sa kanilang sarili 
[na walang batayan]; ito ay hindi Namin iginawad sa kanila, subalit 
[ito ay pinaghanap] lamang nila upang bigyang-lugod si Allah sa 
pamamagitan nito; ngunit hindi nila ito ginanap sa nararapat na 
pagganap> (Qur'an 57: 27) 

Ang Islam ay naiiba sa ibang mga relihiyon sa pagkakaroon ng 
moderasyon o pagiging katamtaman, sa pagiging madaling sundin, 
sa pangangalaga sa kaluluwa at sa katawan, sa pagbibigay ng 
panustos sa buhay na ito at sa Kabilang Buhay, sa pagkakaroon ng 
mga paniniwala na likas na katanggap-tanggap sa lahat. 

^Ito ang tunay na pananampalataya...^ (Qur'an 9: 36) 

Si Abu Sa'eed Al-Khudri (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay 
nagsalaysay ng sumusunod: 

"Isang Arabong disyerto ang pumaroon sa Sugo ni Allah (saws) at 
nagtanong, 'O' Sugo ni Allah, sino sa mga tao ang pinakamahusay? , 
Siya ay tumugon: 'Ang nananampalataya na nagsusumikap sa 
kanyang sarili at sa kanyang kayamanan (tungo) sa landas ni Allah. 
Ang sumunod ay ang tao na nag-iisa sa lambak (o nagkukubli) 
upang sambahin niya ang kanyang Panginoon.'" 



Huwag Malungkot 545 

Sa iba pang salaysay, siya (saws) ay nagsabi: 

"Siya na nangangamba kay Allah at hinahayaan ang mga tao na 
maging ligtas sa kanyang kapinsalaan." 

Si Abu Sa'eed (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay nagsalaysay 
din ng sumusunod na hadith: 

"Aug panahon ay malapit na kapag ang pinakamahalagang ari- 
arian ng Muslim ay ang tupa, na kanyang susundan sa mgapastulan 
at kabundukan at sa mga lugar na maulan; siya ay tatalilis sa 
kanyang relihiyon mula sa mga pagsubok" (Bukhari) 

Si Umar (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay nagsabi: "Kunin 
ang iyong katamtamang bahagi ng pag-iisa (o pagiging bukod)." 

At sa mahusay na salita na sinabi ni Al-Junayd: 

"Ang pagtiisan ang pag-iisa (o pagiging bukod) ay higit na 
magaan kaysa ang pagtiisan ang mga kapritso at pambobola na 
sangkot sa pakikihalubilo sa iba." 

Si Al-Khattabi ay nagsabi: 

"Kung ang pag-iisa (o pagiging bukod) ay nangangahulugan ng 
pagiging ligtas sa tsismis (o paninira sa talikuran) at maging 
malayo na mamasdan ang kasamaan na lagpas sa iyong 
kakayahan na baguhin, kung gayon, ito pa rin ay isang bagay na 
may malaking kapakinabangan." 

Ang huling salitaing ito ay katulad sa kahulugan ng hadith na 
matatagpuan sa Al-Haakim na isinalaysay ni Abu Dhar (nawa'y 
kalugdan siya ni Allah): 

"Ang pag-iisa (o pagiging bukod) ay higit na mabuti kaysa ang 
maupo sa sinuman na may masamang impluwensiya." Ang hadith 
na ito ay may mabuting kawing (ng tagapagsalaysay). 



546 Huwag Malungkot 

Si Al-Khattabi ay nagpaliwanag na sa ating Relihiyon, ang 
tuntunin sa pag-iisa (o pagiging bukod) at pakikisalamuha ay 
depende o batay sa hinihingi ng mga pangyayari. Mula sa mga 
ipinahayag na teksto, tayo ay hinihikayat na makisalamuha at 
makipagtipon sa iba para sa natatanging layunin: ang sundin ang mga 
tao ng karunungan at upang makipag-isa sa pamayanan para sa 
pangrelihiyong bagay-bagay. At tungkol sa ibang mga pagtitipon, 
kung gayon, ang tao na may sariling kasapatan upang mapanatili ang 
kanyang relihiyon at kitain ang kanyang yaman ay higit na mainam 
kung ito ay kinakailangan lamang o kung ang mabubuting gawain ay 
nasasangkot. Magkagayunman, marapat niyang tuparin ang kanyang 
mga obligasyon katulad ng pagdarasal na kasama ang pamayanan, at 
pagbabalik o pagganti sa bati ng kapayapaan, ang pagdalaw sa 
maysakit, ang pagdalo sa mga libing, at marami pang iba. Ang 
kinakailangan, kung gayon, ay yaong huwag makisalamuha sa labis- 
labis na antas, sapagkat ang paggawa ng gayon ay magbubunga sa 
pag-aaksaya ng oras at mapapabayaan ang higit na mga mahalagang 
bagay Ang pakikisalamuha sa iba ay kahawig ng pangangailangan 
ng katawan sa pagkain at inumin. Sa parehong kaso, ang isa ay 
marapat na limitahan ang kanyang kakainin sa kung ano lamang ang 
kinakailangan. Ito ay higit na dalisay para sa katawan at para sa puso; 
at si Allah ang higit na nakakaalam. 

Sa kanyang maanyong pagtalakay sa paksa ng pag-iisa (o 
pagiging bukod), si Al-Qushayree ay nagsabi na ang isa na 
naghahanap ng pagiging bukod ay marapat na makadama na 
ginagawa niya ang ganito upang mapangalagaan ang mga tao sa 
kanyang kasamaan at hindi ang kabaligtaran nito. Ito'y sa dahilang 
ang una ay nagpaparami ng katamtamang opinyon sa sarili na siyang 
hinihingi ng relihiyon. Ang pag-iisip ng huli, magkagayunman, ay 
nangangahulugan na ang isa ay nagpapatunay sa pagiging mataas ng 
isa kumpara sa iba, na hindi katanggap-tanggap sa pag-uugali ng 
isang nananampalataya. 



Huwag Malungkot 54 7 

Sa ganitong bagay, ang mga tao ay maaaring maihanay sa 
tatlong pangkat: ang dalawa rito ay magkasalungat samantalang ang 
pangatlo ay nasa gitnang punto sa pagitan nila. Ang unang pangkat 
ay nagbubukod sa kanilang sarili sa mga tao, hanggang sa punto nang 
hindi pagdalo sa pang-Biyernes na pagdarasal, sa pagtitipon o sama- 
samang pagdarasal, at mga pagtitipon na nagpapalaganap ng 
kabutihan. Ang mga tao sa ganitong pangkat ay lantad na nagkamali. 
Yaong nasa pangalawang pangkat ay panlipunan, sa punto na sila ay 
nakikisangkot kahit na sa kasamaan o sa mga mapag-aksayang 
pagtitipon, kung saan ang kasinungalingan, tsismis at pag-aaksaya ng 
oras ay nananaig: sila rin ay nagkamali. Yaong nasa panggitnang 
pangkat ay nakikisalamuha sa iba sa mga bagay-bagay ng pagsamba 
na marapat na isagawa nang sama-sama o maramihan. Sila ay 
nakikisangkot sa iba sa pagpapalaganap ng kabutihan, sa pagtatamo 
ng mga gantimpala, at higit na pangkalahatan, ang bigyang-lugod si 
Allah. Sila ay umiiwas sa mga pagtitipon na pinananaigan ng 
kasamaan, kasinungalingan, at kaluhuan. 

^Kaya't Aming ginawa kayo [na mga sumasampalataya] na isang 
Pamayanan na makatamngan [pinakamainam at may balanseng 
pananampalataya, alalaong baga, hindi kulang o labis].^ 

(Quran 2: 143) 

Huminto upang magmlay-nilay 

Si Ubadah ibn Saamit ay nagsalaysay na kanyang narinig ang 
Sugo ni Allah (saws) na nagsabi: 

"Magpatuloy sa pakikipaglaban sa landas ni Allah, sapagkat ito ay 
kasama sa mga pinto ng Paraiso. Sa pamamagitan nito, si Allah ay 
nag-aalis ng pagkabagabag at pagkabalisa.'" 



548 Huwag Malungkot 

Ang apekto ng pakikipaglaban sa landas ni Allah sa isang tao 
ay isang bagay na maaari nating hindi matanggap, nguni't ito ay 
isang bagay na tinatanggap ng ating konsiyensiya o budhi. 
Kailanma't ang kaluluwa ay umiiwas sa pagsugpo sa kasamaan, ang 
antas ng pangamba at pagkabagabag nito ay tumataas. Datapuwa't 
kung ito ay nakikipaglaban para sa kapakanan ni Allah, si Allah ay 
nagpapalit sa pangamba at pagkabagabag tungo sa kaligayahan, 
lakas at sigla. 

^Makipaglaban kayo sa kanila upang si Allah ay magparusa sa kanila 
sa pamamagitan ng inyong mga kamay, at pawalang-dangal sila, at 
kayo ay gawaran [Niya] ng tagumpay laban sa kanila, at upang 
bigyang-kasiyahan ang dibdib ng mga tao na sumasampalataya.^ 

(Qur'an 9: 14-15) 

Samakatuwid, ang pakikipaglaban sa landas ni Allah ay isa sa 
pinakamabisang lunas sa pagsugpo sa pagkabagabag, pighati at 
pagkabalisa; at kay Allah tayo ay bumabaling para sa tulong. 

Pagnilay-nilayin ang sandaigdigan 

Magmasid-masid sa kapaligiran at pagnilay-nilayin ang mga 
tanda na nananatili sa mga nilikha (o likha). Ang sapa, ang 
punongkahoy, ang bulaklak, ang bundok, ang kalupaan at ang langit, 
ang araw at ang buwan, ang maghapon at ang gabi, - ang lahat ng 
mga ito ay magpapaala-ala sa iyo sa Tagapaglikha ng lahat ng bagay. 
Sa gayon, ang iyong pananalig ay madaragdagan at gayundin ang 
antas ng iyong pagkamatuwid. 

^Kaya't inyong sundin ang Tagubilin, O' kayong may mga mata 
[upang magmalas]!^ (Qur'an 59: 2) 

Isang pilosopo na yumakap sa Islam ang nagsabi: 



Huwag Malungkot 549 

"Kailanma't ako ay ginigiyagis ng mga pag-aalinlangan, ako ay 
titingin sa aklat ng paglikha, ang mga titik nito ay nangungusap 
ng mga himala at tandisang kanmungan o kagalingan. Sa gayon, 
ang aking pananalig ay hindi lamang nagbabalik sa normal, 
bagkus ito ay higit pang nadaragdagan." 

Sundin ang isang pinag-aralang piano 

Si Ash-Shaukani ay nagsabi: 

"Ang ilang iskolar ay nagpayo sa akin na kailanman ay hindi ko 
marapat na isuko ang pagsusulat, kahit na ito ay nangangahulugan 
nang pagsusulat lamang ng dalawang linya sa bawat araw. Ako ay 
gumawa ng ayon sa ganitong payo at aking inani ang mga bunga 
nito." 

At ito ang kahulugan ng hadith na: 

"Ang pinakamahusay na gawa ay yaong patuloy na ginagawa ng 
isang tao, kahima't ito ay isang bagay na maliit." 

At sinasabi na kung ikaw ay magdaragdag ng sapat na mga 
patak ng tubig, isang baha ang magiging bunga nito. 

Kung tayo ay nagnanais na gumawa ng lahat-lahat nang 
minsanan, kalituhan ang kinalalabasan nito. Ang mga ito ang 
susunod: pagkabagot, pagkahapo, at ang pinakamasahol sa lahat, ang 
pagtalikdan sa gawain. Kung ating gagawin ang ating trabaho nang 
paisa-isa muna, na pinagbabaha-bahagi sa mga yugto, tayo ay higit 
na magtatamo ng higit na marami. Pagnilay-nilayin ang dasal. Tayo 
ay pinag-utusan na isagawa ito sa limang magkakaibang oras sa 
panahon ng maghapon. Ang patlang sa pagitan ng mga dasal ay 
nagpapahintulot sa ibang mga gawain, at mayroong sapat na oras sa 
pagitan ng isang dasal at sa susunod upang ang sumasamba ay 
makabalik ng may sigla sa iba pang dasal. Subalit kung ang mga 



550 Huwag Malungkot 

dasal ay pinagsasama-samang lahat sa isang oras, ang sumasamba ay 
maaaring mabagot. Ang kahulugan ng gayong partikular na hadith 
ay yaong isang tao na nagtutulak sa kanyang kabayo na tumakbo 
nang mabilis sa malapitang distansya sa kahabaan ng mahabang 
paglalakbay, (siya) ay hindi lamang nag-aaksaya sa kanyang 
sasakyang pangabayo, bagkus, siya ay hindi rin makakarating sa 
kanyang patutunguhan. Sa pamamagitan ng mga karanasan ng 
marami, ang sumusunod ay naghahawak ng katotohanan: ang isa na 
patuloy na gumagawa nang sunud-sunod para sa natataningang 
panahon ay higit na nakapagtatamo ng marami kaysa sa isa na 
nagtatangka na gawin ang lahat-lahat nang minsanan. 

Na ang dasal ay nakakagawa sa atin na maorganisa (o 
maisaayos) ang ating oras, ay isang aral na aking natutuhan sa mga 
tao ng karunungan at nagbigay-kapakinabangan sa aking buhay. Ito 
ay isang aral na ipinahihiwatig mula sa talatang ito: 

^Katotohanan, ang pagdarasal ay ipinapatupad sa takdang oras sa 
mga sumasampalataya.^ (Qur'an 4: 103) 

Kung ang isang tao ay magbabaha-bahagi ng kanyang 
makamundo at panrelihiyong mga tungkulin sa palibot ng bawat 
pagdarasal, matatagpuan niya ang kanyang oras na pinagpapala. 

Halimbawa, kung ang isang estudyante ng Islam ay 
magbabahagi ng kanyang oras matapos ang pang-umagang 
pagdarasal sa pagsasaulo (ng Qur'an at iba pa), ang oras matapos ang 
pantanghaling pagdarasal sa pagbabasa at pagdalo sa pagtitipong 
pag-aaral, ang oras matapos ang panghapong pagdarasal sa 
pagsasaliksik sa mga paksa o isyu, ang oras matapos ang Maghrib o 
pantakipsilim na pagdarasal sa pagbisita sa mga tao o sa 
pamamahinga, at ang oras matapos ang panggabing pagdarasal para 
sa pagbabasa sa mga napapanahong isyu o pangyayari o ang pag-upo 
sa pagtitipon ng kanyang pamilya, siya ay magtatamo pa nang higit. 



Huwag Malungkot 551 

^O kayong nagsisisampalataya! Kung inyong pangangambahan 
[susundin] si Allah, Kanyang pagkakalooban kayo ng isang paraan 
ng kaligtasan [upang makatawid sa bawat kahirapan, kasiphayuan o 
kagipitan dito sa mundo], at Kanyang pagtatakpan [papawiin] ang 
inyong mga kasalanan, at Kanyang patatawarin kayo, at si Allah ang 
nagmamay-ari ng Malaking Kasaganaan.^ (Qur'an 8: 29) 

Huwag maging walang-kaayusan 
sa iyong mga gawain 

Ang pagkakautang, ang mga kapanagutang pansalapi, at mga 
bayarin na marapat bayaran ay gumagawa ng malaking bahagi sa 
pagkakaroon ng kalungkutan at pagkabalisa. Mayroong tatlong 
prinsipyo tungkol sa isyung ganito na marapat nating parehong 
maunawaan at maisakatuparan: 

1 . Ang isa na maingat o masinop ay hindi aasa sa iba. Sinuman ang 
gumugol nang maingat sa paggugol lamang kung ano ang 
kinakailangan at hindi sa pag-aaksaya ay makakatagpo ng tulong kay 
Allah. 

^Katotohanan, ang mapagwaldas [ng walang kapararakan] ay mga 
kapatid ng mga demonyo.^ (Qur'an 17: 27) 

^At sila na kung gumugugol ay hindi bulang-gugo [nag-aaksaya] at 
hindi rin kuripot, datapuwa't sila ay gumugugol nang katamtaman 
[alalaong baga, sa pagitan ng dalawang kalabisang ito].)> 

(Qur'an 25: 67) 

2. Hanapin na manggaling ang iyong panustos sa pamamagitan ng 
pinahihintulutang paraan, sapagkat si Allah ay At-Tayyib (maringal, 
dalisay, at mabuti) at hindi tumatanggap ng iba pa sa kung ano ang 
maringal, dalisay at mabuti. At si Allah ay hindi nagbibigay ng 



552 Huwag Malungkot 

pagpapala sa kita na kinita sa pamamagitan ng hindi 
pinahihintulutang paraan. 

A— Kahima't ang karamihan ng kasamaan ay makaganyak sa inyo.^ 

(Qur'an 5: 100) 

Magtrabaho nang masigasig upang kumita ng yaman sa ligal 
na paraan at huminto sa kawalan ng ginagawa at pagiging tamad. 
Nang si Ibn Auf (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay lumikas sa 
Madeenah, siya ay hindi nagdala ng anuman sa kanyang sarili. Ang 
isa sa mga Lingkod sa Madeenah ay nag-alok sa kanya ng kalahati ng 
kanyang kayamanan sapagkat ang Propeta (saws) ay nagtatag ng 
bigkis ng kapatiran sa pagitan niya at ni Ibn Auf. Si Ibn Auf ay 
tumanggi sa bukas-palad na alok at payak na tumugon, "Ituro mo sa 
akin ang pamilihan." 

AM kung ang pagdarasal [ang Jumuah o ang pang-Biyernes na sama- 
samang pagdarasal] ay matapos na, kayo ay malaya na 
magsipangalat sa kalupaan at magsihanap ng Kanyang mga 
Biyaya [sa pamamagitan ng pagtatrabaho], at lagi ninyong alalahanin 
si Allah upang kayo ay magsipagtagumpay> (Qur'an 62: 10) 

Ang iyong halaga ay napagtatanto 
sa pamamagitan ng iyong 
pananampalataya at pag-uugali 

Siya ay mahirap at masasakitin at mahina. Siya ay nagsusuot 
ng gulanit na damit na maraming tagpi. Siya ay nakayapak at 
nagugutom. Kasama na (rito) ang kanyang di-kilalang lahi, siya ay 
hindi nagtataglay ng anumang estado o kayamanan o pamilya. (Siya 
ay) walang bubungan na mapagkakanlungan, siya ay natutulog sa 
loob ng masjid (bahay-dalanginan) at umiinom sa mga 
pampublikong inuman. Ang kanyang unan ay ang sarili niyang 



Huwag Malungkot 553 

bisig at ang kanyang higaan ay hindi patag, sa magaspang na lupa sa 
kanyang likuran. Nguni't lagi niyang naaala-ala ang kanyang 
Panginoon at siya ay patuloy na dumadalit ng mga talata ng Aklat ni 
Allah. Siya ay hindi bumabalda sa unang hanay sa pagdarasal o sa 
unahang linya ng digmaan. Isang araw, nakatagpo niya ang Sugo ni 
Allah (saws), na nang makita siya ay tumawag sa kanya sa kanyang 
pangalan, "O' Julaybeeb, hindi ka ba mag-aasawa?" "At sino ang 
magbibigay sa akin ng kanyang anak na babae?", ang kanyang 
kiming sagot. Siya (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay naparaan pa sa 
dalawang iba pa na nagtanong sa kanya ng katulad na tanong, na 
kanya ring sinagot ng katulad na sagot (sa una). Ang Sugo ni Allah 
(saws) ay nagsabi sa kanya, "O' Julaybeeb, pumunta ka kay ganoon 
at ganito, ang Ansari, at sabihin sa kanya, 'Ang Sugo ni Allah ay 
nagpaparating ng kanyang pagbati ng kapayapaan sa iyo at hinihiling 
niya sa iyo na ipakasal mo ang iyong anak na babae sa akin.' " Ang 
natatanging Ansari na ito ay mula sa isang maringal at iginagalang na 
sambahayan. Nang isagawa ni Julaybeeb ang pag-uutos ng Propeta, 
ang Ansari ay tumugon, "At ang kapayapaan ay mapasakanya na 
Sugo ni Allah. O' Julaybeeb, paano ko maipapakasal sa iyo ang 
aking anak gayong ikaw ay walang kayamanan o katayuan (sa 
lipunan)?" Ang kanyang asawa ay nakarinig ng balita at siya ay 
napabulalas sa pagkamangha, "Si Julaybeeb! Siya na walang 
kayamanan o katayuan (sa lipunan)!" Datapuwa't ang kanilang 
sumasampalatayang anak ay nakarinig sa mga salita ni Julaybeeb, 
mga salita na para sa kanya ay nagtataglay ng mensahe ng Sugo ni 
Allah (saws). Sinabi niya sa kanyang mga magulang, "Tinatanggihan 
ba ninyo ang kahilingan ng Sugo ni Allah? Sa (Ngalan) ni Allah, (ito) 
ay hindi!" At ang sumunod, ang pinagpalang kasalan ay naganap. 
Nang ang kanilang unang gabi ay sumapit, ang isang tagatawag ay 
nasa kalye na nagpapahayag ng napipintong digmaan. Si Julaybeeb 
ay walang gatol na tumugon at pumalaot siya sa larangan ng 
digmaan. Sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay, nagawa 



554 Huwag Malungkot 

niya na makapatay ng pitong hindi nananampalataya, at matapos, 
siya sa kanyang sarili ay naging martir (napatay din). Siya ay 
yumakap sa kamatayan na nalulugod kay Allah at sa Kanyang Sugo, 
at nalulugod sa moral (na katangian at pag-uugali) na kanyang 
isinakripisyo ang sarili niyang buhay. Matapos ang digmaan, ang 
Sugo ay nagtatanong tungkol sa kanila na naging martir. Ang mga 
tao ay nagsimulang magbigay-alam sa kanya tungkol sa kanila na 
namatay, nguni't nakalimutan nilang banggitin si Julaybeeb dahilan 
sa kanyang pagiging di kilala. Magkagayunman, ang Sugo ni Allah 
ay nakagunita sa kanya, at siya ay nagsabi, "Nguni't nawala sa akin si 
Julaybeeb." Makaraan, siya ay nakakita sa bangkay ni Julaybeeb, na 
ang mukha niya ay natatabingan ng alikabok. Tinagtag niya ang 
alikabok sa kanyang mukha at nagsabi, "Ikaw ay nakapatay ng pito at 
matapos ikaw ay napatay! Ikaw ay mula sa akin at ako ay mula sa 
iyo... " At ang Sugo ni Allah (saws) ay umulit sa pangalawang bahagi 
ng gayong pahayag ng tatlong beses. Ang ganitong medalya ng 
pagiging tangi na mula sa Sugo ni Allah (saws) ay maituturing (para) 
sa kanyang sarili na saganang gantimpala at premyo. 

Ang halaga ni Julaybeeb ay ang kanyang pananampalataya at 
ang kanyang pagmamahal sa Sugo ni Allah, na sa mga prinsipyong 
ito siya ay namatay. Ang kanyang payak na kalagayan at hindi 
kilalang pamilya ay hindi nakahadlang sa kanya sa malaking 
karangalan na iginawad sa kanya. Sa kanyang kakarampot na 
pinagkukunan, siya ay nagtamo ng pagkamartir, pagiging kuntento, 
at kaligayahan para sa mundong ito at sa Kabilang Buhay. 

<Sila ay nagsasaya sa ipinagkaloob sa kanila ni Allah mula sa 
Kanyang biyaya, at [tungkol sa mga naiwan sa labanan], sila ay 
tumanggap ng masayang balita tungkol sa kanila [na susunod na 
magiging martir] pagkatapos nila, na hindi pa nakasama sa kanila; na 
walang anumang pangamba ang sasapit sa kanila, gayundin naman, 
sila ay hindi malulumbay^ (Qur'an 3: 170) 



Huwag Malungkot 555 

Kaya't tandaan, ang iyong mga prinsipyo at iyong pag-uugali 
ang nagpapasya kung ano ang iyong halaga. Ang karalitaan ay hindi 
kailanman tumindig na hindi natitinag sa landas ng pagiging 
natatangi at sa pagtatamo ng higit na matataas na hangarin. 

Ang sukdol na kaligayahan ng mga 
Kasamahan (ng Propeta) [nawa'y 
kalugdan silang lahat ni Allah] 

Ang ilan sa maraming paraan kung saan sila ay pinagpala, ang 
mga Kasamahan ay binigyang-kaalaman ng kanilang ranggo sa 
pamamagitan ng rebelasyon. Ang talatang ito ay ipinahayag tungkol 
kay Abu Bakr (nawa'y kalugdan siya ni Allah): 

<lAt ang Mutaqqun [mga matimtiman at matutuwid na tao na lubos na 
sumasampalataya kay Allah], ay malayo rito [Impiyerno]. [Siya] na 
gumugugol ng kanyang kayamanan upang magkamit ng kadalisayan 
[sa kanyang sarili]> (Qur'an 92: 17-18) 

Si Umar (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay binigyan ng 
masayang balita sa ganitong hadith: 

"Ako ay nakakita ng puting kastilyo sa Paraiso. Itinanong ko kung 
sino ang nagmamay-ari nito, at sinabi sa akin na ito ay angkin ni 
Umar ibn Al-Khattab." 

Sa kaso naman ni Uthmaan (nawa'y kalugdan siya ni Allah), 
ang Sugo ni Allah (saws) ay gumawa ng ganitong panalangin: 

"O' Allah, (Inyong) patawarin si Uthmaan sa kanyang nakalipas at 
hinaharap na mga kasalanan." 

Ang Sugo ni Allah (saws) ay naglarawan kay Ali (nawa'y 
kalugdan siya ni Allah) sa mga sumusunod: 



556 Huwag Malungkot 

"(Siya) ang tao na nagmamahal kay Allah at sa Kanyang Sugo, at si 
Allah at ang Kanyang Sugo ay nagmamahal sa kanya." 

Tungkol kay Sa'ad ibn Mu'aadh (nawa'y kalugdan siya ni 
Allah), ang Sugo ni Allah (saws) ay nagsabi: 

"Ang Trono ng Pinakamahabagin ay nangangatog para sa kanya." 

At siya ay nagsabi kay Handhalah (nawa'y kalugdan siya ni 
Allah) matapos na siya ay pumanaw: 

"Ang mga anghel ng Pinakamahabagin ay naghugas sa kanya." 

Ang sukdulang kasamaan ng 
mga Hindi nananampalataya 

At para kay Fir'aun (Paraon): 

iSa. Apoy; sila ay nakalantad dito sa umaga at hapon.> 

(Quran 40: 46) 
At para kay Qaaroon (Korah): 

^Kaya't pinapangyari Namin na siya at ang kanyang tahanan ay 
lagumin ng lupa.|» (Qur'an 28: 81) 

At para kay Al-Waleed ibn Al-Mughirah: 

^Siya ay Aking babalutin ng nakakapagod [mahirap na 
kaparusahan]> (Qur'an 74: 17) 

At para kay Umayyah ibn Khalaf: 

^Kasawian [sa kaparusahan] ang bawat makakating dila na 
naninirang-puri at yumuyurak sa talikuran> (Qur'an 104: 1) 

At para kay Abu-Lahab: 



Huwag Malungkot 557 

^Maglaho [mamatay] ang mga kamay ni Abu-Lahab [ang tiyuhin ng 
Propeta], mamatay siya$ (Qur'an 111: 1) 

At para kay Al-Aas ibn Waa'il: 

Cflindi! Aming [Allah] itatala ang kanyang sinasabi, at Aming 
daragdagan ang kanyang kaparusahan [sa Impiyerno].^ 

(Qur'an 19: 79) 

Huminto upang magnilay-nilay 

Isaalang-alang ang mga sumusunod na masamang epekto ng 
pagkakasala at pagpapabaya sa pag-aala-ala kay Allah: kalungkutan, 
ang hindi pagtugon sa iyong mga pagdarasal, pagkakaroon ng 
matigas na puso, ang kawalan ng pagpapala sa kayamanan at 
kalusugan, ang mahadlangan sa pagtatamo ng karunungan, 
pagkaaba, pagkabagabag, at ang mapasailalim sa pagsubok ng 
masasamang kasama na nagpaparumi sa iyong puso. Ang mga 
binanggit sa itaas ay ang mga bunga ng pagkakasala na kagaya nang 
pagtubo ng halamanan matapos na ito ay madiligan. 

Kung ang mga ito kung gayon ang mga epekto ng 
pagkakasala, ang lunas ay nasasalalay lamang sa pagtitika. 

Maging mapitagan sa kababaihan 

iAt kayo ay mamuhay sa kanilang piling ng may dangal.^ 

(Qur'an 4: 19) 

<|At inilagay Niya sa inyong puso ang pag-ibig at awa sa isa't isa> 

(Qur'an 30: 21) 

Ang Sugo ni Allah (saws) ay nagsabi: 



558 Huwag Malungkot 

"Pangalagaan (sila) at maging mabuti sa kababaihan, sapagkat sila 
ay sinasaway (at nakatali) sa inyo." 

"Ang pinakamahusay sa inyo ay siya na pinakamahusay sa kanyang 
pamilya, at ako ang pinakamahusay sa inyo sa kanyang pamilya." 

Ang masayang pamilya ay hitik sa pagmamahal, kasiyahan, at 
pangangamba kay Allah, ang Kataas-taasan: 

^Siya kaya na naglatag ng pundasyon ng kanyang gusali [na 
naaayon] sa pananampalataya kay Allah at sa Kanyang Pagkalugod 
ay high na mainam, o siya kaya na naglatag ng pundasyon ng 
kanyang gusali sa gilid ng isang pampang [na naguguho], na halos ay 
malugso na [sa pagkakabitin], kaya't ito ay natibag [at bumulusok] 
na kasama niya [sa loob] ng Apoy ng Impiyerno? At si Alah ay hindi 
namamatnubay sa mga tao na Zalimun [mapagsamba sa diyus- 
diyosan at mapaggawa ng kabuktutan]> (Qur'an 9: 109) 

Isang ngiti sa bawat umaga 

Upang magkaroon ng isang mabuting Simula sa araw-araw, 
ang isang asawa ay marapat na ngumiti sa kanyang maybahay, at 
gayundin naman ang maybahay sa kanyang asawa. 

Ang ganitong ngiti ay isang pagpapakilala ng pagpapahayag 
ng pagkakasundo at pakikipagkompromiso. 

"Ang isang ngiti sa mukha ng iyong kapatid ay isang kawanggawa. " 

At ang Sugo ni Allah ay lagi nang may nakahandang ngiti sa 
kanyang mukha. 

^Magbatian kayo sa isa't isa ng isang pagbati na pinagpala at mabuti 
na mula kay Allah [alalaong baga, magsabi ng Assalamu alaikum o 
Sumainyo ang kapayapaan]> (Qur'an 24: 61) 



Huwag Malungkot 559 

iAt kung kayo ay batiin ng pagbati, sila ay inyong suklian ng pagbati 
na higit na mainam [kaysa] rito, o di kaya'y suklian ito ng katumbas 
na pagbati> (Qur'an 4: 86) 

Gayundin, sa pagbabalik sa domestikado (o pang-araw-araw) 
na buhay, na sa akin ay nangangahulugan, na sa sandali nang 
pagpasok sa kanyang tahanan, ang isa ay marapat na laging gumawa 
ng ipinagtatagubiling panalangin: 

"O' Allah, ako ay humihiling sa Inyo ng pinakamahusay na 
pagpasok at ng pinakamahusay napaglabas [sa aking tahanan]. Sa 
Ngalan ni Allah tayo ay pumapasok at sa Ngalan ni Allah tayo ay 
lumalabas. At kay Allah na anting Panginoon, kami ay naglalagay 
ng anting pagtitiwala." 

Ang mangusap sa palakaibigang tono ay nagpaparami rin ng 
pang-unawa sa tahanan: 

{At ipagbadya sa Aking mga alipin [alalaong baga, sila na mga tunay 
na sumasampalataya sa Kaisahan ni Allah], na kanila lamang sabihin 
nang mainam ang mga salita...^ (Qur'an 17: 53) 

Sa ganito, kapwa ang asawa at maybahay ay nakakagunita sa 
magagandang puntos ng bawat isa, na kumakalimot sa mga 
negatibong (pag-uugali o bagay-bagay). Kung ang isang asawa ay 
nagpapanatili sa kanyang isipan sa mga positibong aspeto o 
katangian ng kanyang maybahay, habang kinakalimutan (o di kaya 
ay inaalis) niya ang kanyang mga depekto, siya ay makakatagpo ng 
kapayapaan at kaligayahan. 

Isang makatang Arabo ang nagsabi: 

Sino ana isa na kaiianman au hindi naakamalii 
zAt sino ana naa-aanakin na vurona kavutinani 



560 Huwag Malungkot 

iAt kung hindi lamang sa Pagpapala ni Allah at sa Kanyang Habag sa 
inyo, walang sinuman sa inyo kahit kailanman ang magiging dalisay 
[malinis sa kasalanan]. Datapuwa't si Allah ang nagpapadalisay 
[gumagabay sa Islam] sa sinumang Kanyang maibigan, at si Allah 
ang Lubos na Nakakarinig, ang Ganap na Maalam> (Qur'an 24: 21) 

Ang maliliit at mga abubot na mga bagay-bagay ang siyang 
sanhi ng mga pantahanang suliranin, at ako sa aking sarili ay 
nakasaksi ng maraming pagsasama na nagtapos sa diborsyo, hindi 
dahil sa hindi mapagkasundong pagkakaiba, manapa ay dahil sa mga 
bagay na maliliit at hindi mahalaga. Ang isa sa mga gayong 
pantahanang sigalot ay nagsisimula dahil sa ang bahay ay hindi 
malinis; ang isa pang pinanggagalingan ay sapagkat ang hapunan ay 
hindi nailuto sa oras; ang sanhi ng isa pa ay ang pagtutol ng babae sa 
labis na bilang ng bisita na dumadalaw sa kanyang asawa. Ang 
listahan ng ganito at iba pang mga problema ay maghahantong upang 
mapunit ang pamilya na magkahiwalay, na umiiwan sa mga bata ng 
walang ama o walang ina. 

Isang kapanagutan sa atin na mamuhay sa isang mundo ng 
realidad o katotohanan (tangi na rito kung tungkol sa ating mga 
maybahay) at huwag managinip ng isang utopya o walang 
katotohanan, isang (bagay) na marapat na mapagtanto sa loob ng 
tahanan. Tayong mga tao ay maaaring magalit at mairita (o 
mayamot), maging mahina at magkamali. Samakatuwid, kung tayo 
ay nangungusap tungkol dito o naghahanap ng kaligayahang 
pantahanan (o pang-araw-araw), marapat nating panatilihin ang 
konsepto ng nauugnay na kaligayahan sa (ating) isipan, at hindi ang 
lubusang kaligayahan. 

Ang katanggap-tanggap na kalikasan at mabuting pakikisama 
ni Imam Ahmad ibn Hanbal ay karapat-dapat na banggitin dito. 
Sinabi niya matapos na pumanaw ang kanyang maybahay, "Siya ang 
aking naging kasama sa apatnapung taon, at sa kahabaan ng gayong 



Huwag Malungkot 561 

panahon, hindi ako kailanman nagkaroon ng hindi pagkakasundo sa 
kanya." 

Ang asawa ay marapat na maging tahimik kung ang kanyang 
maybahay ay nagagalit, gayundin ang maybahay sa kanyang asawa, 
sa pinakamababa, hanggang ang galit ay humupa at ang bagyo ay 
humina. Si Ibn Al-Jawzi ay nagsabi sa Sayd Al-Khaatir: 

"Kapag ang iyong kasama ay nagalit at nagsasalita ng bagay na 
hindi makatwiran, ito ay hindi mo marapat na dibdibin. Ang 
kanyang kalagayan ay tulad ng isang lasing na tao na hindi 
nakakaalam kung ano ang nagaganap. Bagkus, maging 
mapagpasensya, kahit na ito ay nangangahulugan lamang ng 
maigsing sandali. Kung gagantihan mo ang kanyang mga salita 
ng magagaspang na pananalita mula sa iyo, ikaw ay naging 
katulad ng isang matinong tao na humahanap ng paghihiganti sa 
isang luku-lukong tao, o ng isang may malay na tao na 
humahanap ng parusa o ganti mula sa isang walang malay. 
Tingnan mo siya ng may maawaing mata at kaawaan mo siya sa 
kanyang naging gawain." 

Iyong maalaman na sa sandaling siya ay magising sa ganitong 
kalagayan, siya ay makadarama ng pagsisisi sa kung anuman ang 
nangyari, at siya ay darating (sa punto) na makilala ang iyong halaga 
dahilan sa iyong pagpapasensya. Ikaw ay marapat na tanging maging 
matiyaga kung ang nagagalit na tao ay iyong asawa o iyong 
magulang. Hayaang sabihin nila ang gusto nilang sabihin hanggang 
sa sila ay kumalma at huwag mo silang panagutin sa kanilang mga 
sinabi. Kailanma't ang taong nagagalit ay sinalubong din ng galit, 
ang kanyang pagkagalit ay mabibigo na maghupa, kahit na nga siya 
ay natauhan na mula sa kalagayan ng pagiging lango. 



562 Huwag Malungkot 

Ang pagiging mapusok sa paghihiganti 
ay lason na dumadaloy nang tuluy-tuloy 
sa isang maysakit na kaluluwa 

Ang aklat na The Crucified Ones in History ay batbat ng mga 
kuwento tungkol sa mga naghihiganti na nagpadama ng mararahas 
na kaparusahan sa kanilang mga kaaway. Ang mahihinuha ng isa 
habang binabasa niya ang ganitong aklat (na marahil ay ganito ang 
ninanais ng may-akda na ating mahinuha) ay yaong ang pagpatay sa 
kanilang mga kaaway ay hindi sapat upang matighaw ang kanilang 
pagkauhaw sa paghihiganti. 

Ang kabalintunaan na ipinararating ng may-akda ay yaong tao 
na ipinako sa krus, bilang halimbawa, ay tumigil na makadama ng 
kirot matapos na ang kanyang kaluluwa ay lumisan sa kanyang 
katawan. Samantala, ang naghihiganti na mamamatay-tao ay hindi 
kailanman makakatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sapagkat ang 
apoy ng paghihiganti ay wiling-wili, o di kaya, ay omukupa na sa 
kanyang buong pagkatao. 

Ang aklat ay nagsasalaysay sa buhay ng ilan sa mga pinuno ng 
Banu Abbaas; nakalagpas sa kanila ang pagkakataon na mapatay ang 
kanilang karibal mula sa Banu Umayya dahilan sa ang huling 
pangkat ay namatay bago ang unang pangkat ay makaokupa ng 
kanilang opisina. Sa patuloy pa rin na pagkagalit, ang isa sa kanila ay 
kumukuha ng bangkay ng kanyang kaaway mula sa libingan at ito ay 
kanyang pinapalo at ipinapako sa krus at sumusunog nito. Kaya't 
unawain ito: ang naghahanap ng paghihiganti ay lagi nang 
nakadarama ng kirot at kalungkutan kaysa sa naging layon ng 
kanyang paghihiganti sapagkat parehong nawala sa kanya ang 
kapayapaan at kapanatagan. 

zAna mga mawau au tiindi nagkkgau-sakit 
sa ignoranteng tao, 



Huwag Malungkot 563 

na kasinalavit na tutaa na ianorantenq tao 
na naahviaau-sakit sa mnuanq sarili. 

iAt kung sila ay makadaupang-palad ninyo, sila ay nagsasabi [ng 
pagkukunwari]: 'Kami ay sumasampalataya.' Subalit kung sila ay 
nag-iisa, kanilang kinakagat ang dulo ng kanilang daliri dahil sa galit 
sa inyo. Ipagbadya: 'Kayo ay magpakamatay [o mamatay] sa inyong 
galit. '£ (Qur'an 3: 119) 

Huminto upang magrdlay-rixlay 

Kung ang nananampalataya ay datnan ng kasawiang-palad, sa 
pamamagitan lamang ng pagtitika niya makikita ang tunay na daang- 
palabas sa kanyang mga kahirapan. Sa halip na tumingin na palabas, 
sa panlabas na impluwensiya, ang nananampalataya ay marapat na 
maghanap sa loob at tingnan na siya ang kasisi-sisi at karapat-dapat 
sa anumang sumapit sa kanya. Kung siya ay dumating na sa ganitong 
antas ng kamalayan, dito lamang siya makapagsisimula sa proseso ng 
pagtutuwid, o sa ibang kaso ay pagwawasto o bayad-pinsala sa 
kanyang mga pagkakamali, at sa pagtitika kay Allah sa kanyang mga 
nakaraang pagkakamali. At kung siya ay mangalaga sa mga ganitong 
panloob na bagay-bagay na kanyang (taglay), si Allah ang 
mangangalaga sa kanyang panlabas na bagay-bagay (o pangyayari). 
Ang ganitong mga salita ay maaaring ituring na payak, nguni't iilan 
lamang ang nagsasakatuparan nito sa aktuwal na gawa. 

Huwag matunaw sa personalidad ng iba 

Ang tao ay nagdaraan sa tatlong yugto: 1) panggagaya, 2) 
pagpili at pagpipilian, 3) imbensyon at pagkamalikhain. Ang 
imitasyon o panggagaya, ang akto ng pangongopya sa personalidad 



564 Huwag Malungkot 

at mga gawi ng iba, ay (maaaring) isinagawa dahil sa matinding 
pagkakagusto rito, o ang labis na pagkakaugnay, sa tao na kinokopya. 
Kung ito ay labis na isinasagawa, kung ang nanggagaya ay 
kumokopya sa sinuman maging sa tono ng kanyang boses o galaw ng 
katawan, ang talagang tunay niyang ginagawa ay inililibing niya ang 
kanyang sariling personalidad o katauhan. Bagama't ito ay maaaring 
parang kakatwa sa ilan, ang isa ay kailangan lamang tumingin sa mas 
batang henerasyon sa ngayon; iyong matatagpuan ang ilang kabataan 
na nanggagaya sa ilang sikat na mga tao sa kanilang paglakad, 
pagsasalita, at mga paggalaw. Ang lahat ng kanilang mga kaugalian o 
ugali ay kanilang tinatalikdan para lamang sa pangongopya sa 
kanilang mga idolo. Kung sila sana ay kumokopya sa mariringal na 
pag-uugali at mariringal na personalidad, aking bibigyang-papuri 
sila, sapagkat ang paggaya sa iba sa paghahanap ng karunungan, sa 
pagiging mapagbigay, o sa pagkakaroon ng mabuting asal, ay isang 
tunay na maringal na gawa. 

Ako ay napilitan dito na bigyang-diin ang aking sinabi sa una: 
ikaw ay isang unikong entidad o katauhan, at sapagkat nilikha ni 
Allah si Adan (nawa'y sumakanya ang kapayapaan), walang 
dalawang tao ang eksaktong magkahawig sa panlabas na kaanyuan. 

A... At ang pagkakaiba-iba ng inyong mga wika at kulay|» 

(Qur'an 30: 22) 
Kung gayon, bakit ninanais natin na maging eksaktong 
katulad (ng iba) sa ibang mga bagay tulad ng pag-uugali at mga 
talento? 

Ang kagandahan ng iyong boses sa pagiging uniko o natatangi 
nito, at ang kagandahan ng iyong kaanyuan, ay yaong ang mga ito ay 
para lamang o natatangi sa iyo. 

^At sa kabundukan ay mayroong mga landas, puti at pula sa 
magkakaibang klase ng kulay, at [ang iba] ay lubhang maitim.|» 

(Qur'an 35: 27) 



Huwag Malungkot 565 

Paghihintay ng ginhawa mula kay Allah 

Si Thaabit ibn Qays (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay isang 
matatas na mananalumpati na nagsasalita sa kapakanan ng Sugo ni 
Allah (saws) at ng Islam. Gayunpaman, madalas na itinataas niya ang 
(timbre ng) kanyang boses habang siya ay nagbibigay ng sermon, at 
kung minsan ito ay nangyayari sa harapan ng Sugo ni Allah (saws). 

^O' kayong sumasampalataya! Huwag ninyong itaas ang inyong 
tinig nang higit sa tinig ng Propeta, at huwag din namang mangusap 
sa kanya nang malakas na katulad ng inyong pag-uusap sa isa't isa, 
baka ang inyong mga gawain ay mawalan ng saysay habang ito ay 
hindi ninyo napag-aakala.^ (Qur'an 49: 2) 

Nang ang talatang ito ay ipahayag, si Thaabit (nawa'y 
kalugdan siya ni Allah) ay nag-isip na siya ang pinatutungkulan ng 
gayon, kaya't nagpang-isa siya sa kanyang sarili sa kanyang tahanan 
at patuloy na tumangis. Sa isang pagtitipon, ang Sugo ni Allah (saws) 
ay nakapuna na wala si Thaabit at siya ay nag-usisa tungkol sa kanya. 
Ang mga Kasamahan ay nagbigay-alam sa kanya sa kung ano ang 
nangyari, at ang Sugo ni Allah (saws) ay tumugon: "Hindi 
kailanman! Datapuwa 't siya ay mula sa mga magsisipanirahan sa 
Paraiso." 

Sa ganitong paraan, ang babala, - sa kaso ni Thaabit, na isa 
lamang hinihinuhang babala, - ay napalitan sa pagiging isang 
masayang balita. 

Si Aa'ishah (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay patuloy na 
umiiyak sa buong buwan, sa araw at gabi, sapagkat siya ay 
inakusahan ng mali sa isang kasalanan. Siya ay naging matamlay at 
maputla dahil sa seryosong kalikasan ng akusasyon o bintang. 
Nguni't, kapagdaka, ang ginhawa ay dumating mula kay Allah, at 
ang Qur'an ay nagpatibay sa kanyang pagiging inosente o walang 
kasalanan: 



566 Huwag Malungkot 

^Katotohanan, ang mga nagpaparatang sa malilinis na babae na hindi 
man lamang nag-iisip ng anumang bagay na sisira sa kanilang 
kalinisan, at matuwid na sumasampalataya, sila [na nagpaparatang] 
ay isinumpa sa buhay na ito at sa Kabilang Buhay> (Qur'an 24: 23) 

Kanyang pinapurihan si Allah, ang kanyang ranggo o 
katatayuan ay naibalik, at ang mga nananampalataya ay nangagalak 
sa kanya. 

Nang ang tawag ay ginawa para sa digmaan ng Tabuk, ang 
tatlo sa mga nananampalataya ay nagpaiwan sa likuran. Si Allah, ang 
Pinakamakapangyarihan, ay nagpahayag ng mga talata na yaong 
mga nanatili sa likuran ay binigyang-babala tungkol sa napipintong 
kaparusahan. Ang tatlong nananampalataya na pinatutungkulan sa 
itaas ay naging miserable o malulungkutin dahil sa kanilang ginawa 
at sila ay gumawa ng matapat na pagsisisi. Sila ay naniwala na 
walang santuwaryo mula kay Allah maliban lamang sa Kanya, at 
matapos ang maigsing panahon na wari bang walang wakas sa 
kanila, ang mga talata ng pagpapatawad ay ipinahayag. 

Ipagpatuloy ang trabaho na iyong kinalulugdan 

Si Ibn Taymiyah ay nagsabi: 

"Minsan ako ay nagkasakit at ang manggagamot ay nagsabi sa 
akin na ang pagbabasa at pagbibigay ko ng panayam tungkol sa 
karunungan ay makapagpapalala lamang ng aking kalagayan. 
Sinabi ko sa kanya na hindi ko maaaring talikdan ang ganitong 
hangarin, at nais ko kung maaari, na gawin ang kanyang sariling 
karunungan bilang isang hukom sa aming pagitan. Hindi baga ito 
ang kalalabasan, ang aking tanong sa kanya, na kung ang 
kaluluwa ay nakadarama ng kaligayahan at nagagalak, ang 
katawan ay nagiging malakas at ang karamdaman ay naitataboy? 



Huwag Malungkot 567 

Ang manggamot ay sumagot ng may pagsang-ayon. 
'Samakatuwid', ang sabi ko sa kanya, 'ang aking kaluluwa 
ay nakakatagpo ng galak, ginhawa, at lakas sa karunungan.' Ang 
manggagamot ay sumang-ayon at inamin na ang aking sitwasyon 
ay nasa labas ng nasasakop ng kanyang siyensya ng medisina." 

^Huwag ninyong isaalang-alang na ito ay masamang bagay sa inyo. 
Hindi, ito ay mabuti sa inyo.^ (Qur'an 24: 11) 

Huminto upang magnilay-nilay 

Ang aklat na Al-Aylaam ni Az-Zarkalee ay naglalaman ng mga 
talambuhay ng mga silanganin at kanluraning pulitiko, mga pantas, 
mga manunulat, at mga manggagamot. Ang karaniwang paktor o 
pagkakatulad sa pagitan nilang lahat, - at kung bakit ito ay isinulat, - 
ay dahilan na ang bawat isa sa kanila ay may malalim na epekto sa 
mga iba. Matapos na aking mabasa ang kanilang talambuhay, 
nagsimula ako na pahalagahan ang pangako at pamamaraan ni Allah: 
kung sinuman ang magsikap sa isang bagay sa mundong ito ay 
makakatanggap ng makatarungang bahagi nito sa pagiging bantog, 
sikat, makapangyarihan, o mayaman, salig sa bawat kaso kung ano 
ang nilalayon ng isa. At sinuman ang magsikap para sa Kabilang 
Buhay ay makakatagpo ng parehong naging bunga nito rito at doon, 
sa pagbibigay ng kapakinabangan sa iba, at sa pagtanggap ng mga 
gantimpala mula kay Allah. 

^Sa bawat isa, sa inyo at sa kanila, Kami ang nagkakaloob [ng biyaya] 
mula sa Kasaganaan ng iyong Panginoon. At ang Kasaganaan ng 
iyong Panginoon, kailanman ay hindi maipagbabawal.^ 

(Qur'an 17: 20) 

Habang binabasa ko ang aklat ni Az-Zarkalee, aking napansin 
na ang mga hindi Muslim na tao na nakapag-ambag sa sangkatauhan, 



568 Huwag Malungkot 

- tangi na nga rito yaong mga nagsipagpunyagi sa mga sining, - ay 
nakapagbigay ng kaligayahan sa iba sa halip na sa kanilang sarili. 
Ang ilan sa kanila ay nagdanas ng miserableng personal na buhay, 
ang mga iba ay lagi nang hindi nasisiyahan o kuntento, samantalang 
ang iba ay humantong sa kalabisan sa pamamagitan ng 
pagpapatiwakal. 

Tinanong ko ang aking sarili ng ganito: ano ang pakinabang ng 
pagbibigay-lugod sa iba samantalang sa iyong sarili ikaw ay 
miserable o nasa kahirapan? 

"Ikaw ay nagbigay ng kaligayahan sa marami at ikaw ay nasa 
kahirapan, nagawa mong mapatawa ang mga tao at ikaw sa iyong 
sarili ay umiiyak!" 

Aking nakita na si Allah ay nagbigay sa bawat isa sa kanila 
ayon sa kung ano ang kanyang ninanais, bilang pagbibigay- 
katuparan sa Kanyang pangako. Ang ilan sa kanila ay nagwagi ng 
Nobel Prize, sapagkat ang ganito ang kanilang ninais at 
pinagsumikapan; ang mga iba ay naging bantog sapagkat ganito ang 
kanilang mataas na mithiin; ang mga iba ay naging mayaman dahilan 
sa kanilang pagmamahal sa salapi at kaginhawahan. 
Magkagayunman, mayroon ding mga banal na alipin ni Allah 
ang nakapagtamo ng kanilang gantimpala sa buhay na ito at ng 
gantimpala sa Kabilang Buhay: mga tao na nagsikap mapaghanap 
ang kagandahang-loob at pagkalugod ni Allah. 

Ang isang payak na tagapastol sa Peninsula (Kalupaaan) ng 
Arabia ay higit na masaya sa panloob kaysa kay Tolstoy. Bakit? Ang 
una ay namuhay ng payak at hindi napapaapektong buhay, na 
nalalaman niya kung saan siya pumapatungo sa buhay na ito at sa 
Kabilang Buhay. Ang pangalawa ay hindi nasiyahan kailanman nang 
ganap sa kanyang mga pagnanasa at wala siyang ideya o kaisipan 
kung saan siya patutungo. 



Huwag Malungkot 569 

Ang mga Muslim ay mayroon kung ano ang pinakamalaking 
lunas sa sangkatauhan na nalalaman na noon at ngayon: ito ay ang 
paniniwala sa kung amiman ang banal na itinakda, isang paniniwala 
na aking madalas na tinatalakay sa kabuuan ng aklat na ito, at para sa 
isang layunin. Nababatid ko na ako, at ang iba na katulad ko, ay 
naniniwala sa Islamikong konsepto ng pagtatakda (kahihinatnan o 
kasasapitan) kung ang mga bagay-bagay ay umaayon sa aming 
kagustuhan, nguni't nakagawian na naming dumaing kung ang mga 
bagay-bagay ay sumasalungat sa aming kinahihiligan. Ito ang 
dahilan kung bakit ang artikulo at kundisyon ng aming 
pananampalataya ay ito: "Ang maniwala sa pagtatakda 
(kahihinatnan o kasasapitan), ang mabuti nito, at ang masama 
nito, - kung ito ay matamis at kung ito ay mapait." 

Patnubay: Ang likas na bunga ng paniniwala 

Narito ang ilan sa mga kuwento na may kaugnayan sa 
pagtatakda (kahihinatnan o kasasapitan). 

Si Boodlee ay nagsulat ng maraming aklat kasama na ang The 
Messenger. Noong taong 1918, siya ay naninirahan sa Hilagang- 
Kanlurang Aprika sa lipon ng isang pangkat ng nomadik (palipat- 
lipat at walang permanenteng tirahan) na mga taong disyerto. Sila ay 
mga Muslim na nagdarasal, nag-aayuno, at nag-aala-ala kay Allah. 
Sa kalaunan, siya ay sumulat tungkol sa kanyang naging karanasan 
sa kanila. Narito kung paano siya nagsimula ng isang tanging 
salaysay: 

"Isang araw, isang malakas na bagyong-buhangin ang 
nagsimulang magtipon ng lakas. Ang masamang hangin ay 
nagwasak ng marami at ang init ay napakatindi na nararamdaman 
ko na ang aking anit ay nagliliyab. Sa panahon ng ganitong 
karanasan, nadama ko na ako ay nasa gilid na ng pagkahangal. Sa 



570 Huwag Malungkot 

aking pagkamangha, gayunpaman, ang mga Arabo ay hindi 
dumaraing kahit na minsan. Sila ay nagkikibit-balikat ng may 
pagsang-ayon at nagsabi na ito ay isang bagay na nakasulat para 
sa kanila at itinakda. Kaagad, sila ay nagbalik sa kanilang pang- 
araw-araw na gawain ng may sigla. Ang pinuno ng tribu ay 
nagsabi, 'Kami ay hindi lubhang nawalan kung iyong isasaalang- 
alang na marapat kaming nawalan ng lahat-lahat. Datapuwa't ang 
lahat ng papuri at pasasalamat ay para kay Allah; mayroong pang 
nalabi na apatnapung porsiento ng aming alagang hayop (baka, 
kamelyo, tupa, atbp.), at kami ay may kakayahan na magsimulang 
muli.'" 

Siya ay nagsalaysay ng sumusunod tungkol sa iba pang pangyayari: 

"Habang kami ay naglalakbay na nasa (loob ng) sasakyan sa 
kahabaan ng disyerto, ay umimpis ang aming gulong, at upang 
(lalo pang) maging masahol ang pangyayari, ang aming drayber 
ay nakalimot na magdala ng pampalit na gulong. Ako ay 
parehong nadaig ng galit at pagkabalisa. Tinanong ko ang aking 
mga kasamang Arabo kung ano ang aming gagawin. Mahinahon 
nilang ipinaala-ala sa akin na ang galit ay hindi makakatulong sa 
aming kalagayan, bagkus ito ay higit pang makapagpapalala rito. 
Kami ay kumikilos sa kasakit-sakit na kabagalan sa natitira pang 
tatlong matinong gulong at sa isang impis; at hindi pa man lang 
nagtatagal, ito ay lubusan nang tumirik, hindi dahil sa kalagayan 
ng gulong, bagkus ay sa dahilang naubusan na rin kami ng 
gasolina. Kahit na nga ang ganito ay nangyari, ang mga kasama 
kong naglalakbay ay nananatiling hindi nababahala. Higit pa rito, 
sila ay nagsimula na sa paglalakbay na naglalakad habang 
kumakanta nang sabay-sabay. Matapos ang aking pananatili ng 
pitong taon sa disyerto sa piling ng mga Arabong nomadik, ako ay 
lubusang nakumbinsi na ang laganap na pang-Europeano at pang- 
Amerikanong suliranin ng pagkagumon sa alak, sakit sa isipan o 



Huwag Malungkot 571 

kahangalan, at kalungkutan o kawalang-sigla ay siyang mga 
bunga ng mabilis na galaw ng buhay sa lungsod." 

Siya rin ay nagsabi: 

"Ako ay hindi kailanman nakadama ng anumang pagkapagal 
habang ako ay namumuhay sa disyerto. Nadama ko na ako ay 
nasa paraiso ng Diyos. Nadama ko na ako ay nakatuklas ng 
kapayapaan, katahimikan, at kasiyahan (ng pagiging kuntento). 
Maraming mga tao ang nangungutya sa mga patalistik (o hindi 
maiiwasang pangyayari) na paniniwala ng mga Arabo. Nguni't 
sino ang nakakaalam? Maaaring nasa kanila na mga Arabo ang 
lahat-lahat ng katotohanan, sapagkat habang pinagbabalik-tanaw 
ko ang tungkol sa nakaraan, ito ay naging maliwanag sa akin na 
ang aking buhay ay binubuo ng mga hiwa-hiwalay na panahon, na 
siyang naging bunga ng mga pangyayari o nagaganap, na itinulak 
sa akin na ako ay walang ibang mapagpipilian. Ang mga Arabo ay 
nagsasaalang-alang sa mga ganitong pangyayari bilang 
'Pagtatakda at Pag-uutos ni Allah'. Sa kabuuan, labingpitong 
taon na ang lumipas sapul ng aking iwan ang disyerto, at 
magpahanggang sa ngayon ay pinaninindigan ko ang paniniwala 
ng mga Arabo tungkol sa 'Pagtatakda at Pag-uutos ni Allah'. 
Aking tinutugon ang mga pangyayari na wala sa aking kakayahan 
o kontrol ng may katahimikan, kahinahunan, at katatagan. Ang 
ganitong kalidad o katangian na aking natutuhan mula sa mga 
Arabo ay higit na nakagawa na mapakalma ang aking nerbiyos at 
mapababa ang antas ng aking pagkabalisa o pagkapagal, kaysa (sa 
bisa) na magagawa ng ihereresetang gamot na pampatulog o 
pampakalma." 

At upang magbigay ng puna sa mga salita ni Boodlee, nais ko 
munang unahin na ang pinanggalingan ng katotohanan na taglay ng 
mga Arabong Disyerto ay ang Sugo ni Allah, si Muhammad (saws). 
Ang laman ng kanyang mensahe ay upang iligtas ang mga tao sa 



5 72 Huwag Malungkot 

walang pag-asang pagpapalibut-libot, - na sila ay alisin palabas ng 
kadiliman at ihantong sila sa liwanag. Ang kanyang maringal na 
mensahe ay nagtataglay ng sekreto (o susi) tungo sa kapayapaan at 
kaligtasan: na masasabi, na (ating) makilala na si Allah ang nagbigay 
ng katakdaan (kahihitnan o kasasapitan) sa lahat-lahat, habang sa 
magkapanabay na panahon, ang bawat tao ay marapat na gumawa at 
gawin ang pinakamahusay upang kanilang marating ang minimithing 
layunin. Ang maringal na mensahe ng Islam ay dumatal upang 
ipamalas sa iyo ang iyong lugar sa Sandaigdigan, upang ikaw ay 
maging isang huwarang tao na nakababatid sa sekreto at layon ng 
ating pagiging tao (o pagkalikha sa atin). 

Ang panggitnang daan 

^Kaya't Aming ginawa kayo [O' mga Muslim] na isang Pamayanan 
na makatarungan [pinakamainam at may balanseng pananampalataya, 
alalaong baga, hindi kulang o labis]> (Qur'an 2: 143) 

Ang kaligayahan ay natatagpuan sa pagitan ng dalawang 
sukdulan: kalabisan at kapabayaan. Ang panggitnang daan ay banal 
na inihahabiling daan na magliligtas sa atin sa maliwanag na 
kasinungalingan ng dalawang sukdulan, - halimbawa, ang kalabisan 
ng Hudaismo at Kristiyanismo. Nasa mga Hudyo ang karunungan, 
subalit itinapon nila ang paggawa; ang mga Kristiyano ay malabis na 
sumasamba, subalit tinalikdan nila ang banal na karunungan na 
ipinahayag sa kanila. Ang Islam ay dumatal na parehong may 
karunungan at paggawa; ito ay nangangalaga para sa katawan at para 
sa kaluluwa; at ito ay kumikilala kapwa sa kapahayagan at sa isipan, 
na ang bawat isa nito ay binigyan ng wastong lugar. 

Kung ikaw ay katamtaman sa pagsamba, ikaw ay sumusunod 
sa panggitnang daan o landas. Ang kahulugan nito ay yaong ikaw ay 
hindi marapat na maging labis sa pagsasagawa ng mga gawain ng 



Huwag Malungkot 5 73 

ipinagtatagubiling pagsamba na makakasakit at makapagpapahina sa 
iyong katawan. Magkagayunman, hindi mo marapat na talikdan nang 
lubusan ang mga boluntaryo o kusang-loob na mga gawa ng 
pagsamba. Sa paggugol, hindi ka marapat na maging maluho o 
mapag-aksaya, na naglulustay sa iyong yaman o pinagkukunan, 
magkagayunman, hindi ka (rin) marapat na maging kuripot o 
maramot. Ang pagiging katamtaman sa pag-uugali ay 
nangangahulugan ng paghahanap sa antas na nasa pagitan ng 
pagiging mahigpit o lubhang maluwag, sa pagitan ng patuloy na 
pagkunot at patuloy na pagtawa, at sa pagitan ng malungkot na pag- 
iisa at malabis na pakikisalamuha. 

Ang Islam ay nagkakaloob ng isang panggitna at 
makatuwirang daan (o pamamaraan) sa lahat ng mga gawain (o 
pangyayari). 

iAt sa kapahintulutan ni Allah [sa pamamagitan ng Kanyang Biyaya] 
ay Kanyang pinatnubayan sa Katotohanan ang mga sumasampalataya 
tungkol sa mga bagay na hindi nila pinagkakasunduan, sapagkat si 
Allah ang namamatnubay sa sinumang Kanyang maibigan sa Tuwid 
na Landas.)* (Qur'an 2: 213) 

Pag-iwas sa mga kalabisan 

Si Mutarrif ibn Abdullah ay nagsabi, "Ang pinakamasahol na 
paglalakbay ay ang Haqhaqah." Ang Haqhaqah ay isang 
paglalakbay kung saan ang naglalakbay ay walang-ingat at nag- 
aapura, na parehong pinapagod ang kanyang sarili gayundin ang 
kanyang sasakyang hayop. Sa isang hadith, ang Sugo ni Allah (saws) 
ay nagsabi na ang pinakamasasamang pinuno ay yaong mga lubhang 
mahigpit o nagmamalabis sa mga tao na nasa ilalim ng kanilang 
kapamahalaan. 



5 74 Huwag Malungkot 

Panatilihin sa isipan na ang pagkamapagbigay ay nasa pagitan 
ng kaluhuan at kawalan, at ang katapangan ay nanggagaling sa 
pagitan ng karuwagan at kawalang-ingat. Ang ngiti ay nasa pagitan 
ng isang pagkunot at isang pagtawa. Ang pagtitiyaga ay nasa pagitan 
ng pagiging matigas at labis na kahinhinan. Ang kaluhuan ay 
mayroong lunas: ito ay yaong patayin ang bahagi ng ningas. 
Samantala, ang gamot sa kapabayaan ay yaong paluin ang sarili 
tungo sa pagkakahubog sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa isang 
higit na malakas na antas ng pagpapasya. 

^Inyong [Allah] patnubayan kami sa Matuwid na Landas, sa Landas 
ng mga ginawaran Ninyo ng Inyong mga biyaya at hindi sa landas na 
umaani ng Inyong pagkapoot [gaya ng mga Hudyo], gayundin 
naman ay hindi sa landas ng mga napaligaw sa patnubay [gaya ng 
mga Kristiyano]> (Qur'an 1: 6-7) 

Huminto upang magr\i\ay-nilay 

Wala ng ibang katangian na higit na mahirap na iakma kaysa 
sa pagtitiyaga, kahit na nga kung ang pagtitiyaga ay kinakailangan 
matapos na makipaghiwalay sa isang minamahal o kung ang hindi 
kanais-nais na pangyayari ay maganap. Higit na mahirap na maging 
matiyaga kung ang panahon ng paghihintay ay pinahahaba, o kung 
ang kawalan ng pag-asa ang namamayani. Sa ganitong panahon, ang 
isa ay nangangailangan ng panustos (o baon), mga panustos na iba- 
iba ayon sa sitwasyon: 

1. Kung minsan, marapat mong tingnan ang antas ng paghihirap na 
iyong binabata at bigyang-pahalaga na maaaring ang mga bagay- 
bagay ay higit pang naging masahol. 

2. Umasa kay Allah na Siya ay magbibigay-ganti sa iyong mga 
pagdurusa sa mundong ito. 



Huwag Malungkot 575 

3. Panatilihin sa isipan ang gantimpala ng Kabilang Buhay. 

4. Maalaman na ang pagkabahala at kawalan ng kapanatagan ay 
walang silbi. 

Idagdag sa ganitong listahan ang anumang iba na maaaring 
makatulong sa iyo na maging matiyaga sa panahon ng kahirapan. 

Sino ang matutuwid? 

Ang matiim na paghihintay sa pagdarasal, ang pagdating sa 
masjid (bahay-dalanginan) bago ang pagsisimula ng dasal, ang hindi 
pagkakaroon ng personal na sama ng loob o hinanakit sa iba, ang 
hindi pakikialam sa pampribadong gawain ng mga tao, ang pagiging 
kuntento sa mga pangunahing pangangailangan ng buhay, ang pag- 
aaral sa Qur'an at sa Sunnah, ang pagkakaroon ng damdamin sa kirot 
na dinaranas ng ibang Muslim, ang pagiging mapagkawanggawa 
mula sa kayamanan, - ang lahat ng mga ito ay katangian ng isang 
matuwid na tao. 

Ang panggitnang daan kung tungkol sa kayamanan ay mataas 
na ipinagtatagubilin. Samakatuwid, hindi ka marapat na humanap ng 
antas ng kasaganaan na makatutukso sa iyo tungo sa kasamaan 
(maliban na lamang, di nga kasi, na ginagamit mo ng may 
katalinuhan ang iyong kayamanan at ginugugol ito nang masagana 
para sa landas o kapakanan ni Allah), gayundin ng antas ng karalitaan 
na magiging dahilan upang makalimutan mo ang tungkol sa 
Kabilang Buhay Ang pinakamabuting kalagayan sa maraming 
nananampalataya ay yaong magkaroon lamang ng sapat na yaman 
upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa 
pinahihintulutang paraan, - hindi labis at hindi rin naman kulang. 

Ang mga pangunahing pangangailangan ay maaaring 
magkaiba-iba nang bahagya sa bawat tao, subalit sa 



576 Huwag Malungkot 

pangkalahatan, ito ay isang bahay na matitirhan, isang maybahay na 
mahahanapan ng ginhawa, isang nalalaang sasakyan upang ikaw ay 
makagalaw at makalibot, at isang halaga ng salapi na sapat upang 
bumili ng kinakailangang panustos o ikabubuhay 

Si Allah ay Pinakamabait 
sa Kanyang mga alipin 

Ang isang may mataas na ranggo na miyembro ng pamayanan 
sa Riyadh ay nagsalaysay sa akin na noong taong 1376 Hijri, ang 
isang pangkat ng mangingisda mula sa bayan ng Jubayl ay pumalaot 
sa karagatan, at matapos na sila ay tumagal ng tatlong araw at tatlong 
gabi sa pangingisda, hindi nila nagawa na makahuli kahit na isang 
isda. Samantala, ang isang pangkat ng mangingisda na may kalapitan 
sa kanila ay nakahuli ng maraming isda. Sila ay namangha, hindi 
lamang sa malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanilang kabiguan at 
sa tagumpay ng kabilang pangkat, nguni't sapagkat sila (ang walang 
nahuli) ay nagsasagawa ng limang beses na pagdarasal sa araw-araw, 
at sila ay nabigo, samantalang ang kabilang pangkat ay hindi 
nagdarasal at sila ay nagtagumpay. Ang isa sa kanila ay nagsabi, 
"Gaano (tunay) na kaperpekto si Allah! Tayo ay nagdasal kay Allah 
ng lahat ng dasal at tayo ay hindi nakakuha ng anuman; ang kabilang 
pangkat ay hindi nagpatirapa kay Allah kahit na minsan sa loob ng 
nakalipas na ilang araw, at tingnan ang lahat ng kanilang nagawang 
makuha!" Sa ganitong paraan, ang Shaytaan (Demonyo) ay 
nagbulong sa kanila ng masasamang mungkahi at nagpayo sa kanila 
na talikdan ang pagdarasal. Sa sumunod na umaga, sila ay hindi 
gumising para sa Pang-umagang Pagdarasal. Kanila ring pinabayaan 
ang pagsasagawa ng Pangtanghali at Panghapong Pagdarasal. Bago 
gumabi, sila ay pumalaot sa karagatan; sila ay nakahuli ng isang isda 
at nang kanilang hiwain ito, sila ay nakatagpo ng perlas sa tiyan nito, 
- isang lubhang mamahaling perlas. Ang isa sa kanila ay naglagay ng 



Huwag Malungkot 577 

perlas sa kanyang kamay at ito ay tinitigan niya, at nagsabi, matapos 
ang pagdidili-dili, "Gaano (tunay) na kaperpekto si Allah! Nang Siya 
ay ating sundin, wala tayong nakuha, at nang Siya ay ating suwayin, 
ito ang ating nakuha! Katiyakan, ang ganitong panustos sa ating 
harapan ay kaduda-dudang kalikasan." Matapos ito, kanyang 
hinawakan ang perlas at inihagis ito sa dagat, at nagmamadali na 
nagsabi, "Si Allah ay magbabayad o gaganti sa atin ng high na 
mainam kaysa rito. Sa (Ngalan) ni Allah, hindi ko kukunin ito, 
sapagkat ito ay ating nakuha matapos na talikdan natin ang 
pagdarasal. Sumama kayo sa akin at lisanin natin ang lugar na ito 
kung saan natin sinuway si Allah." Sila ay naglakbay ng mga tatlong 
milya bago sila tumigil upang mamahinga sa magdamag. Matapos 
ito, hindi pa nagtatagal, sila ay muling pumalaot upang mangisda, at 
sila ay nakahuli ng may katamtamang laki ng isda. Nang kanilang 
hiwain ito, sila ay nakatagpo ng may katulad ng halaga ng perlas sa 
loob ng tiyan nito. Sila ay nagsabi, "Ang lahat ng papuri ay nalalaan 
kay Allah na nagkaloob sa atin ng mabuting panustos o ikabubuhay. " 
Sila ay nakahuli ng isda matapos na magdasal, na nag-aala-ala kay 
Allah, na humihingi ng Kanyang pagpapatawad, kaya't sa oras na 
yaon, ito ay kanilang itinago. 

Marapat mong mapansin ang mahalagang pagkakaiba: ang 
layunin ay iisa, nguni't ito ay marumi nang kanilang makuha ito 
habang sinusuway nila si Allah, at ito ay dalisay nang makuha nila ito 
habang sumusunod sa Kanya. 

^Kung sila lamang ay nagkaroon ng kasiyahan sa mga bagay na 
ipinagkaloob sa kanila ni Allah at ng Kanyang Sugo, at sila ay 
nangusap: 'Si Allah ay Sapat na sa amin. Si Allah ay magkakaloob sa 
amin ng Kanyang Kasaganaan, at [gayundin] ang Kanyang Sugo [ng 
mga limos at tulong]. Katiyakang kami ay naghahangad kay Allah na 
pagkalooban [Niya] kami ng Kanyang biyaya at kasaganaan.'^ 

(Qur'an 9: 59) 



5 78 Huwag Malungkot 

Katotohanan, ito ang kabaitan ni Allah. Kaya't kailanma't ang 
isa ay mag-iwan ng isang bagay para kay Allah, si Allah ay 
nagkakaloob sa kanya ng isang bagay na higit na mainam. 

Ito ay nagpaalala sa akin tungkol sa kuwento ni Ali (nawa'y 
kalugdan siya ni Allah). Isang umaga, siya ay pumasok sa Masjid Al- 
Koofa upang magdasal ng dalawang yunit ng boluntaryong dasal. 
Bago siya pumasok, nakakita siya ng isang batang lalaki na nakatayo 
sa pintuan. Sinabi niya sa kanya, "O' batang lalaki, pigilan mo ang 
aking kabayo hanggang sa matapos ko ang aking pagdarasal." 
Habang si Ali ay pumapasok sa Masjid, siya ay gumawa ng 
intensyon na gagantimpalaan niya ang batang lalaki ng isang dirham 
para sa kanyang serbisyo. Samantala, tinanggal ng batang lalaki ang 
tali sa ilong ng kabayo at siya ay mabilis na pumunta sa pamilihan 
upang ipagbili ito (ang tali). Nang si Ali ay lumabas ng Masjid, hindi 
niya nakita ang batang lalaki maliban lamang sa kanyang kabayo na 
wala ng tali sa ilong. Kanyang inutusan ang isang lalaki na hanapin 
ang batang lalaki at (kanyang) sinabihan siya na pumaroon sa 
pamilihan dahil mas malamang na ang batang lalaki ay paparoon 
upang ipagbili ang tali sa ilong. Natagpuan ng lalaki ang batang 
lalaki na kanyang isinusubasta ito sa pamilihan at binili niya ito mula 
sa kanya sa halagang isang dirham. Siya ay nagbalik kay Ali at 
ipinagbigay-alam niya sa kanya kung ano ang nangyari. Matapos 
niyang marinig ang nangyari, si Ali ay nagsabi, "Gaano (tunay) na 
kaperpekto si Allah! Sa (Ngalan) ni Allah, aking ninais na ibigay sa 
kanya ang isang pinahihintulutang dirham, datapuwa't tinanggihan 
niya na kunin ito maliban sa paraan na hindi pinahihintulutan." 

^At kung anuman ang ginagawa mo [O' Muhammad], at kung 
anumang bahagi ng Qur'an ang iyong dinadalit, at kung anuman ang 
ginagawa ninyo [na mabuti o masama], walang pagsala na Kami ang 
Saksi sa inyo nang ito ay inyong ginagawa. At walang anuman ang 
nalilingid sa inyong Panginoon kahima't ito ay kasingbigat ng atomo 



Huwag Malungkot 579 

[o kasingliit ng langgam] dito sa kalupaan at kalangitan, gayundin 
ang anumang maliit kaysa rito o malaki kaysa rito, maliban na ito ay 
[nakatala] sa isang maliwanag na Talaan [Lawh il Mahfuz].^ 

(Qur'an 10: 61) 

At ipagkakahob (Niya) sa kanya mula (sa 
panggagalingan) na Hindi niya napag-aakala 

iAt ipagkakaloob [Niya] sa kanya mula [sa panggagalingan] na hindi 
niya napag-aakala.|& (Qur'an 65: 3) 

Si At-Tanookhi ay nagsalaysay sa Al-Faraju B'ada Ash- 
Shiddah ng kuwento ng isang tao na nasadlak sa kalagayan ng 
matinding karalitaan. Ang lahat ng pintuan ng kaginhawahan ay 
isinara nang mahigpit sa kanya. Sa isang natatanging araw, ang 
kanyang kalagayan ay naging lubhang katakut-takot, na siya at ang 
kanyang pamilya ay walang anumang makakain sa bahay. Sa 
kalaunan, siya ay nagsabi, "Sa unang araw, kami ay nagutom. Sa 
pangalawa, lumipas ito na gayon din, at nang ang araw ay malapit ng 
lumubog, ang aking maybahay ay nagsabi sa akin, 'Lumabas ka at 
humanap ng anuman na magagawa mo para sa amin upang may 
makain, sapagkat kami ay nasa bingit na ng kamatayan'. Naala-ala 
ko ang isa kong kamag-anak na babae at ako ay pumaroon sa kanya. 
Nang makatagpo ko siya, ipinagbigay-alam ko sa kanya ang kaawa- 
awa naming kalagayan. Sinabi niya na wala silang anuman sa bahay 
maliban sa isang bulok na isda. Magkagayunman, sinabi ko sa kanya 
na ito ay ibigay niya sa amin, sapagkat kami ay malapit na sa 
kamatayan. Dinala ko ito sa aming bahay, hiniwa ito, at sa aking 
pagkagulat, ako ay nakakita ng perlas na nakasiksik sa tiyan nito. 
Naipagbili ko ito ng ilang libong dinar at ipinagbigay-alam ko ang 
nangyari sa aking kamag-anak. Sinabi niya na siya ay kukuha lamang 
ng isang bahagi ng pinagbilhan, at hindi ang lahat-lahat. Ang aking 



580 Huwag Malungkot 

kalagayan ay humusay nang malaki matapos ang gayong pangyayari, 
at ibinili ko ng mga gamit ang aking bahay mula sa bahagi ng kinita. 
At batid ko na ito ay kabutihan ni Allah at wala ng iba." 

^At kung anuman ang biyaya [at magagandang bagay] na nasa inyo, 
ito ay mula kay Allah> (Qur'an 16: 53) 

i[At gunitain] nang kayo ay humingi ng tulong ng inyong Panginoon 
at Kanyang tinugon kayo...^ (Qur'an 8: 9) 

iAt Siya ang nagpapamalisbis ng ulan...> (Qur'an 42: 28) 

Ang isang matuwid na mananampalataya ay nagsalaysay sa 
akin ng nangyari sa kanya nang siya at ang kanyang pamilya ay nasa 
disyerto nang isang araw. Siya ay nagsabi: 

"Kami ay nasa gitna ng disyerto nang kami ay maubusan ng tubig. 
Ako ay pumalaot upang maghanap ng tubig at aking natagpuan na 
ang isang maliit na sapa na malapit sa amin ay natuyo na. Ako ay 
nagpatuloy sa paghahanap ng tubig sa lahat ng panig, nguni't 
hindi ko nagawang makahanap ng tubig kahit na isang patak. At 
hindi nagtagal, kami ay napangibabawan ng pagkauhaw. Ang 
aking mga anak ay lubhang nangangailangan ng anumang 
maiinom. Aking naala-ala ang aking Panginoon, na tumutugon sa 
dasal ng isa na nasa kahirapan. Ako ay tumayo, at nagsagawa ng 
pamalit sa ablusyon o paghuhugas (ang Tayammum, na 
isinasagawa kung walang magamit na tubig), sa pamamagitan ng 
buhangin, humarap ako sa Ka'bah at nagdasal ng dalawang yunit 
ng dasal. At matapos ay aking itinaas ang aking mga kamay at 
nanawagan. Ang aking mga luha ay bumalong habang ako ay 
matiim na humihingi kay Allah ng tulong. Naaala-ala ko ngayon 
ang sumusunod na talata na paulit-ulit na pumapasok sa aking 
isipan: 

^Hindi baga Siya [higit na mainam sa inyong mga diyos], [Siya] na 



Huwag Malungkot 581 

sumasaklolo sa mga nalalagay sa panganib kung siya ay 
naninikluhod sa Kanya...^ (Qur'an 27: 62) 

'At (sa Ngalan) ni Allah, kapagdaka, habang ako ay nakatayo sa 
lugar na aking pinagdasalan (at walang isa mang ulap sa langit), 
isang (kulampon) ng ulap ang pumarito sa lugar na aming 
kinahihimpilan sa disyerto. Ito ay kagyat na tumigil sa aming 
ulunan, at ito ay nagsimulang umulan nang labis-labis. Ang mga 
sapa sa aming paligid ay nahalinhan ng tubig. Kami ay uminom, 
naghugas, at nagsagawa ng ablusyon. Matapos, kami ay 
nagbigay-papuri at nagpasalamat kay Allah. Matapos ang ilang 
sandali, kami ay naglakbay palayo sa lugar kung saan umulan at 
aking nakita na ang mga karatig na lugar ay tuyo at tigang: 
umulan lamang pala kung saan kami ay naroroon. Aking 
napagtanto na dinala ni Allah ang ulap sa amin bilang tugon sa 
aking dasal nang Siya ay aking purihin.'" 

^At Siya ang nagpapamalisbis ng ulan [kahima't] ang [mga tao] ay 
nawalan na nang lahat ng pag-asa at nagpapamudmod ng Kanyang 
habag [nang malayo at malawak]. At Siya ang Wall [Tagapangalaga, 
Tagapanustos, Tagapagtaguyod], ang Karapat-dapat sa Lahat ng mga 
Papuri> (Qur'an 42: 28) 

Tayo ay marapat na maging masigasig sa paghiling kay Allah, 
sapagkat Siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng patnubay, at 
tulong sa Kanyang mga alipin. Si Allah ay bumanggit sa isa sa 
Kanyang mga Sugo at nagwika: 

iAt Aming pinagaling ang kanyang maybahay [upang magdalang- 
tao] para sa kanya. Katotohanang sila ay lagi nang maagap sa 
paggawa nang mabubuti, at sila ay laging naninikluhod sa Amin ng 
may pag-asa [sa Aming biyaya] at pangangamba [sa Aming 
kaparusahan], at sila ay lagi nang nagpapakumbaba sa Aming 
harapan.^ (Qur'an 21: 90) 



582 Huwag Malungkot 

Isang maagang kabayaran 

Si Ibn Rajab at ang iba pa ay nagbigay ng isang salaysay 
tungkol sa isang mananampalataya na naubusan ng panustos habang 
siya ay nasa Makkah. Siya ay labis na nagugutom at halos ay 
mamamatay na dahilan sa kawalan ng pang-agdong-buhay Isang 
araw, habang siya ay nagpapalibut-libot sa mga presinto ng Makkah, 
siya ay nakatagpo ng isang mamahaling kuwintas. Inilagay niya ito 
sa manggas (ng kanyang damit) at pumatungo siya sa Masjid. Sa 
daan na kanyang nilalakaran, nakasalubong niya ang isang tao na 
nagpapahayag na naiwala niya ang isang kuwintas. Ang mahirap na 
tao, sa kalaunan, ay nagsabi, "Tinanong ko siya na kanyang ilarawan 
ito sa akin, at ginawa niya ito nang wasto, na hindi kakikitaan ng 
alinlangan. Ibinigay ko sa kanya ang kuwintas na hindi nanghihingi 
ng ganti mula sa kanya. Aking sinabi: 'O' Allah, aking ibinigay ito sa 
kanya para sa Inyo, kaya't ako ay gantihan Ninyo ng mas mainam 
dito.'" Matapos ito, siya ay pumalaot sa karagatan at nagsimula 
siyang maglakbay sa isang maliit na bapor. Sasandali pa lamang ang 
nakalilipas nang ang isang bagyo ay dumating na may malakas na 
hangin na humahaplit sa bapor. Ang bapor ay naluray sa maraming 
piraso at ang tao ay napilitan na kumapit sa isang piraso ng kahoy 
Ang marahas na hangin ay nagpaikot sa kanya sa kaliwa at sa kanan. 
Sa kalaunan, siya ay naanod at nasadsad sa isang isla. Natagpuan 
niya roon ang isang Masjid na puno ng tao na nagdarasal, kaya't 
sumama siya sa kanila. Natagpuan niya ang mga papel na (may 
nasusulat) na mga bahagi ng Qur'an at nagsimula siyang dumalit ng 
mga ito. Ang tao sa isla ay nagtanong sa kanya, "Bumabasa ka ba ng 
Qur'an?" Sila ay nagsabi, "Turuan mo ang aming mga anak ng 
Qur'an." Kaya't nagsimula siyang magturo sa kanila, at siya ay 
kumuha ng sahod para sa kanyang serbisyo. Isang araw, kanilang 
nakita siya na sumusulat at sila ay nagtanong, "Maaari mo bang 
turuan ang aming mga anak na sumulat?" Muli, siya ay sumagot na 



Huwag Malungkot 583 

sumasang-ayon at nagsimula siyang turuan sila na may kapalit na 
sahod. 

Hindi pa nagtatagal, sila ay nagsabi sa kanya, "Mayroong 
isang ulilang babae na nasa amin at ang kanyang ama ay isang 
mabuting tao. Maaari mo ba siyang pangasawahin?" Siya ay 
pumayag na mapangasawa siya at sa huli ay nagsalaysay, 
"Pinakasalan ko siya at nang siya ay aking makita sa gabi ng aming 
kasal, aking natagpuan na siya ay may suot ng gayong katulad na 
kuwintas. Tinanong ko siya na sabihin sa akin ang istorya ng 
kuwintas. Sinabi niya na naiwala ito ng kanyang ama sa Makkah at 
isang lalaki ang nakapulot nito at ito ay ibinalik niya sa kanya. Sinabi 
niya na ang kanyang ama ay lagi nang nananalangin habang siya ay 
nakapatirapa para sa kanyang anak na babae na mabiyayaan ng 
asawa na katulad ng gayong matapat na lalaki. Matapos ito, aking 
ipinaalam sa kanya na ako ang lalaking yaon." 

Iniwan niya ang isang bagay alang-alang kay Allah, kaya't 
ginantihan siya ni Allah ng bagay na higit na mainam. 

"Katotohanan, si Allah ay mabait at dalisay, at Siya ay hindi 
tumatanggap ng iba maliban sa kung ano ang mainam at dalisay." 

Kung ikaw ay hihingi, humingi kay Allah 

Ang kabaitan ni Allah ay napakalapit sa atin. Dinirinig at 
sinasagot Niya ang lahat ng ating panalangin. Tayo yaong puno ng 
mga pagkukulang, kaya't kailangang-kailangan natin na maging 
mapilit sa ating mga panalangin. Ang pagkabagot o kawalang-pag- 
asa ay hindi marapat na maging sanhi sa atin na tumigil sa pagluhog 
kay Allah, gayundin, hindi tayo marapat na magsabi: Ako ay 
nagdasal, gayunman, ako ay hindi tinutugon. Sa halip, marapat 
nating isubsob ng may kapakumbabaan ang ating ulo sa lapag at 



584 Huwag Malungkot 

magsumamo ng tulong kay Allah. Ang pinakamainam na paraan 
upang gawin ito ay ang paghingi sa Kanya sa pamamagitan ng 
Kanyang mga Perpektong Pangalan at Katangian. Subalit hangga't 
tayo ay hindi (pa) sinasagot, marapat tayong maging masigasig sa 
paghingi sa Kanya. 

franikluhuran ninyo ang inyong Panginoon ng may kapakumbabaan 
at sa lihim> (Quran 7: 55) 

Isang manunulat ang nagsalaysay ng ganitong kuwento: 

"Isang Muslim ang pumunta sa isang tanging bansa bilang isang 
takas na nagpapakanlong, at nakiusap siya sa mga may 
kapamahalaan na pagkalooban siya ng pagkamamamayan. Ang 
lahat ng pintuan ay isinara sa kanyang harapan. Sa kabila ng 
kanyang maraming pagsisikhay sa paghiling sa iba, ang lahat ng 
kanyang nilalapitan ay hindi nagtagumpay. Isang araw, siya ay 
nakatagpo ng isang matuwid na iskolar, at siya ay nagbigay sa 
kanya ng kuwento ng kanyang mahigpit na kalagayan. Ang 
iskolar ay nagsabi sa kanya, 'Manikluhod sa iyong Panginoon, 
sapagkat Siya ang Tanging Isa na gumagawa na ang mga bagay 
ay maging magaan'. Ang kahulugan ng ganitong payo ay 
matatagpuan sa hadith na: 

"Kung ikaw ay hihiling, kung gayon, humiling kay Allah; at kung 
ikaw ay hahanap ng tulong, humanap ng tulong kay Allah. At 
maalaman na kung ang bansa o bayan ay magtitipon nang sama- 
sama upang bigyan ka ng Hang pakinabang, sila ay hindi 
makapagbibigay sa iyo ng anumang pakinabang, maliban sa kung 
ano ang isinulat sa iyo ni Allah.' 1 '' 

Ang takas (na nagpapakanlong), sa kalaunan ay nagsalaysay: 

"Sa (Ngalan) ni Allah, ako ay huminto sa pagpunta sa mga tao 
para sa kanilang tulong o para sa (kanilang) pamamagitan, at sa 



Huwag Malungkot 585 

halip, ako ay nagsimulang magdasal kay Allah sa oras ng 
panghuling bahagi ng gabi na gaya nang sinabi sa akin ng iskolar 
na dapat kong gawin. At bago sumapit ang madaling-araw, ako ay 
tumatawag kay Allah at naninikluhod sa Kanya ng ginhawa. Hang 
araw pa lamang ang nakalilipas matapos ang gayon, aking ipinasa 
ang aking aplikasyon para sa pagkamamamayan na hindi 
gumagamit ng sinumang tao na may posisyon upang mamagitan 
sa akin. Hang araw ang nagdaan, at walang kaabug-abog, sa aking 
pagkamangha, ako ay tinawagan upang kunin ang aking mga 
papel ng kahilingan sa pagkamamamayan. Ang mga ito ay 
tinatakan ng 'Aprobado' (Pinagtibay).'" 

iSi Allah ang Pinakamapagbigay [Pinakamabuti] sa Kanyang mga 
alipin> (Qur'an 42: 19) 

Mahahalagang sandali 

Si At-Tanookhi ay nagbigay ng kuwento ng isang gobernador 
sa Baghdad na kumamkam sa yaman ng isang matandang babae sa 
kanyang probinsiya. Kinuha niya ang lahat ng kanyang mga 
karapatan at kinumpiska ang kanyang ari-arian. Siya (ang matandang 
babae) ay pumaroon sa kanya, tumangis sa kanyang harapan, at 
dumaing sa kanyang pagmamalupit at maling gawain. Siya (ang 
gobernador) ay kapwa hindi nagsisisi at hindi nahihiya sa kanyang 
ginawa. Dahil sa silakbo ng galit, siya (matandang babae) ay nagsabi, 
"Ako ay magdarasal laban sa iyo." Siya ay nagtawa sa kanya na 
nang-uuyam at nagsabi, "Kung gayon, ikaw ay marapat na magdasal 
sa oras ng pangatlong huling bahagi ng gabi." Ang kanyang 
pagkapalalo ay siyang nakapangyari upang sabihin niya ang ganito 
sa kanya. Siya ay lumisan, at ayon sa pagpapayo ng nang-uuyam na 
gobernador, siya ay naging matimtiman sa pagdarasal sa oras ng 
pangatlong huling bahagi ng gabi. Hang araw lamang ang lumipas at 



586 Huwag Malungkot 

siya (gobernador) ay marahas na tinanggal sa kanyang puwesto (o 
opisina). Bilang ganti sa kanyang pagmamalupit, ang lahat ng 
kanyang mga ari-arian ay sinamsam, at siya ay hinagupit sa harap ng 
madlang-bayan. Matapos ang paghagupit, ang matandang babae ay 
nagdaan sa kanya at nagsabi, "Nakagawa ka nang mainam! 
Pinayuhan mo ako na magdasal sa pangatlong huling bahagi ng gabi 
at aking natagpuan ang bunga na higit na kasiya-siya." 

Ang pangatlong huling bahagi ng gabi ay isang 
napakahalagang oras sa ating buhay. Bakit? Sa panahong ito, si 
Allah, ang Kataas-taasan ay nagwika: 

"Mayroon bang isa na humihingi, at siya ay Aking bibigyan. 
Mayroon bang isa na humahanap ng kapatawaran, at siya ay Aking 
patatawarin. Mayroon bang isa na nananalangin, at siya ay Aking 
diringgin." 

Mula sa pagkabata hanggang sa ngayon, naaala-ala ko ang 
maraming pagkakataon kung saan maliwanag na ang tulong ay 
nanggagaling lamang kay Allah. Mayroon nang sampling taon ang 
nakalilipas, ako ay nakasakay sa eroplano na biyaheng Abha patungo 
sa Riyadh. Katatapos pa lamang naming pumaitaas nang isang 
pahayag ang ginawa sa eroplano na kami ay babalik sa Abha dahilan 
sa ilang problema sa makina. Inako nila na kanilang nalutas ang 
problema at kami ay pumaitaas sa pangalawang pagkakataon. Sa 
aming paglapit sa sadsaran ng eroplano sa Riyadh, ang giyang 
pangsadsad ay nabigong bumukas. Kami ay nagpaikut-ikut sa 
lungsod ng Riyadh ng may isang oras. Ang piloto ay sampung beses 
na nagtangka na makababa sa lupa nguni't sa bawat pagkakataon ang 
giyang pangsadsad ay ayaw bumukas. Maraming tao sa eroplano ang 
biglang natakot at ang (kanilang) luha ay dumadaloy nang labis-labis 
habang kami ay naghihintay sa langit ng kamatayan. Sa sandaling 
yaon, aming nakita kung gaano kawalang-halaga at panandalian ang 
buhay na ito, at ang aming puso ay naging kaugnay ng Kabilang 



Huwag Malungkot 587 

Buhay. Nagsimula naming ulit-ulitin, "Wala ng iba pang karapat- 
dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah lamang at Siya ay 
walang katambal. Ang kaharian ay Kanyang angkin; ang lahat ng 
papuri ay laan sa Kanya at Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng 
bagay" Isang matandang lalaki ang tumindig at pinagtagubilinan 
niya ang mga tao na bumaling kay Allah, lumuhog sa Kanya, 
maghanap ng pagpapatawad, at gumawa ng pagsisisi. At si Allah ay 
nagwika tungkol sa mga (gayong) tao: 

iAt kung sila ay nakasakay sa barko, sila ay naninikluhod kay Allah, 
na [sila] ay matapat sa Kanya sa pananampalataya [alalaong baga, sa 
pananalig at pag-asa].^ 1 (Qur'an 29: 65) 

Aming tinawagan ang Tanging Isa na tumutugon sa 
panalangin ng isa na nasa kahirapan. Sa ika-labing-isang 
pagtatangka, kami ay nakababa nang ligtas, at nang kami ay 
nakasadsad na, ito ay wari bang kami ay nagbabalik mula sa aming 
libingan. Ang mga luha ay natuyo, ang mga ngiti ay lumitaw, at ang 
kapayapaan sa aming isipan ay nagbalik. Gaano kahabagin at kabait 
si Allah! 

Isang makatang Arabo ang nagsabi: 

§aano kadaias na tauo au numihinqi kau oAUan 

kuna tauo au dinadayuan na kanirayani 

UNauni't kuna ana atinq kaquluhan au lumisan na sa atin, 

nakakalimutan natin biua, kuna tauo au nasa aaqat, 

nananalanqin tauo sa lianua na iliqtas ana atinq harm, 

kuna tauo au makaaaonq na nana liatas sa kaluyaan, 

tauo au sumusuwau sa lianua, tauo au lumiliyaa 

sa aiavaav na liatas at maqinnawa, at tauo 

au hindi nahuhuloq sayaqkat anq atinq taqayanqalaqa au si oAllak. 



588 Huwag Malungkot 

Maka-Diyos o banal na pagtatakda 

Sa Al-Qaseem, isang pahayagan na nililimbag sa Syria, isang 
artikulo ang naisulat tungkol sa isang batang lalaki na nagpalista ng 
lipad (sa eroplano) upang maglakbay sa ibang bansa. Ipinagbigay- 
alam niya sa kanyang ina ang tungkol sa oras ng lipad at hiniling niya 
sa kanya na gisingin siya ilang oras bago ang pag-alis nito. Matapos 
na siya ay makatulog, ang kanyang ina ay nakapakinig sa radyo na 
ang lagay ng panahon ay masama at ang hangin ay umiihip nang 
marahas. Ang pagmamahal at habag na kanyang nararamdaman sa 
kanyang nag-iisang anak ang naging sanhi upang siya ay hindi niya 
gisingin, sa pag-asa na hindi niya aabutan ang kanyang lipad. Nang 
matiyak na niya na ang lipad (o eroplano) ay nakaalis na, siya ay 
tumungo sa kanyang anak upang siya ay gisingin. Sa pagpasok niya 
sa kanyang silid, natagpuan niya na siya ay nakahiga sa kanyang 
kama na wala ng buhay. 

^Ipagbadya [sa kanila]: 'Katotohanan, ang kamatayan na inyong 
tinatakasan ay walang pagsalang daratal sa inyo, at kung 
magkagayon, kayo ay muling ibabalik [kay Allah], ang Lubos na 
Nakakaalam ng lahat ng mga nalilingid at nakalantad, at Siya ang 
magsasabi sa inyo kung ano ang inyong ginawa.'^ (Qur'an 62: 8) 

Kamatayan 

Si Ash-Shaykh Ali At-Tantawi ay nagsalaysay na may isang 
lalaki na nagmamaneho ng isang trak ang nagsakay ng isang 
pasahero sa kanyang sasakyan. Ang pasahero ay umupo sa likuran na 
parehong walang bubungan o panganlong. Magkagayunman, 
mayroon isang kabaong (na nakasakay) dito na nakahanda para sa 
paglilibing. Dito ay nagsimulang umulan at ang lalaki ay nakapuna 
na ang kabaong ay malaki, kaya nagpasya siya na sumilong sa loob 



Huwag Malungkot 589 

nito. Isa pang pasahero ang sumakay sa trak at siya rin ay pumunta sa 
likuran. Nagkataon (naman) na siya ay pumili ng mauupuan na 
malapit sa kabaong. Habang patuloy ang pag-ulan, ang pangalawang 
pasahero ay nag-akala na siya ay nag-iisa sa trak. At walang babala, 
ang unang pasahero ay naglabas ng kanyang kamay sa kabaong 
upang tingnan kung ang ulan ay tumila na. Nang makita niya ang 
kamay, ang pangalawang pasahero ay nasindak, na nag-akala na ang 
patay na tao na nasa loob ng kabaong ay bumabangon sa 
pagkabuhay. Dahilan sa lubos na pagkatakot at pagkabigla sa 
sandaling yaon, ang lalaki ay napasalpak nang patalikod at siya ay 
nahulog sa trak, at tumama ang kanyang ulo sa kalsada, at siya 
kapagdaka ay namatay. 

Ang ganitong hindi inaasahang paraan ng pagkamatay ay 
kung paano isinulat ni Allah sa taong ito ang kamatayan. 

"Ang lahat ay nangyayari ayon sa maka-Diyos o banal na 
pagtatakda, at sa kamatayan ng iba ay may mga moral (na 
kabutihan) at aral." 

Isang tungkulin ng bawat isa na tantuin na ang kamatayan ay 
nag-aabang sa ating ulunan. Sa anumang sandali, sa araw o gabi, ang 
kamatayan ay maaaring dumatal. Si Ali (nawa'y kalugdan siya ni 
Allah) ay nagpahayag sa malinaw na pananalita ng realidad o 
katotohanan ng buhay: 

"Ang Kabilang Buhay ay naglalakbay patungo sa atin at ang 
buhay na ito ay naglalakbay palayo sa atin, kaya't maging kasama 
sa mga anak ng Kabilang Buhay at hindi yaong mga anak ng 
mundong ito. Sapagkat ang ngayon ay gawa na walang 
pagbabalik-tanaw (kahatulan), at ang bukas ay isang pagbabalik- 
tanaw na walang gawa." 

Mula sa salitaing ito, ating matututuhan kung gaano natin 
kailangan ito upang mapaunlad ang ating sarili, upang 



590 Huwag Malungkot 

mapagpanibago ang ating pagsisisi, at maalaman na tayo ay 
nakikitungo kay Allah, na Siyang Pinakamapagbigay at 
Pinakamakapangyarihan. 

Ang kamatayan ay hindi humihingi ng pahintulot sa isang tao 
bago ang pagdatal nito, gayundin, ito ay hindi nagbibigay sa isa ng 
maagang babala na ito ay paparating na: 

'tA.t walang kaluluwa [nilikha] ang nakakaalam kung ano ang 
mangyayari sa kanya sa kinabukasan; at wala ring nakakaalam kung 
saang lupain siya mamamatay^ (Qur 'an 31: 34) 

^Para sa inyo ang pakikipagtiyap sa [takdang] Araw, na hindi ninyo 
maaaring iurong kahit na sa isang oras [o isang sandali lamang], at 
hindi rin ninyo maaaring gawin na mapaaga.^ (Qur 'an 34: 30) 

Si At-Tantawi ay nagsalaysay ng ibang kuwento na katulad din 
ng gayon ay naglalarawan sa hindi inaasahang kamatayan. Ang isang 
bus na puno ng mga tao ay tumatakbo, nang kapagdaka ay tinapakan 
ng drayber ang preno. Ang mga pasahero ay nagtanong sa kanya 
kung ano ang problema. Siya ay nagsabi, "Ako ay titigil (sana) para 
sa matandang Making ito na kumakaway upang siya ay makasakay 
sa bus." Silang lahat ay nagsabi at namangha, "Wala kaming 
nakikitang sinuman." 

Siya ay nagsabi, "Tingnan ninyo siya sa banda roon." Sila ay 
umulit (na tumingin) at walang sinuman ang makikita roon. Siya ay 
nagsabi ng may pagtitiwala, "Ngayon, kayo ay tumingin, siya ay 
papalapit na upang sumakay " Ngayon, ang pangyayari ay higit pa sa 
kababalaghan, at sila ay bumulalas, "Sa (Ngalan) ni Allah, walang 
kaming nakikitang sinuman." At matapos, sa isang iglap, ang 
drayber ay namatay sa kanyang upuan. 

Kaya't ang kamatayan ay dumatal sa kanya sa pinakakakatwa 
at hindi inaasahang pangyayari: 



Huwag Malungkot 591 

^Kung ang kanyang takdang panahon ay sumapit na, kahit na sa 
isang oras [o isang sandali], sila ay hindi makakaantala [nito] at 
gayundin, kahit na sa isang oras [o isang sandali], sila ay hindi 
makapagpapauna [nito].^ (Qur'an 7: 34) 

Ang tao ay duwag kung siya ay nakakaharap ng panganib; ang 
kanyang puso ay nagsisimulang kumabog kung ang posibilidad ng 
kamatayan ay mangyayari, at matapos, (na) wala man lamang 
naunang babala, siya ay namatay sa oras na inaakala niya na siya ay 
higit na ligtas. 

<|[Sila] ang nagsabi tungkol sa nasawi nilang mga kapatid habang sila 
ay nakaupo [sa kanilang tahanan]: 'Kung sila lamang ay nakinig sa 
amin, sila sana ay hindi napatay.' Ipagbadya: 'Pigilan ninyo ang 
kamatayan sa inyong sarili kung kayo ay nagsasabi ng 
katotohanan.'|> (Qur'an 3: 168) 

Ang pambihirang bagay ay yaong hindi tayo nag-aakala 
tungkol sa pakikipagtipan kay Allah o tungkol sa panandaliang 
kalikasan ng buhay na ito. 

Si Allah lamang ang Pinakamakapangyarihan 

Kung minsan, ang isang maliit na insidente o pangyayari ang 
gumigising sa atin tungo sa realidad o katotohanan ng buhay. Noong 
taong 1413 Hijri, ako ay naglakbay patungong Riyadh upang 
katagpuin ang isa kong kaibigan. Siya ay kailangan pang magtrabaho 
hanggang gabi noong araw na parating ako kaya't ako ay dumiretso 
na sa aking hotel. Ang portero o ang nagtatrabaho sa hotel ay nagturo 
sa akin sa isang kuwarto sa ika-apat na palapag na malayo sa 
pinagkakaabalahan ng mga kawani ng hotel. Matapos na makapasok 
ako sa kuwarto, inilagay ko ang aking briefcase (tampipi) sa kama at 
pumasok ako sa banyo upang magsagawa ng ablusyon o paghuhugas 



592 Huwag Malungkot 

bago ang pagdarasal. Isinara ko ang pinto ng banyo na nasa aking 
likuran, at matapos ang aking paghuhugas, ako ay tumungo sa pinto 
upang lumabas. Sa aking pagkayamot, ang pinto ay naipit o nawala 
sa ayos, at kahit na ano ang aking gawin, hindi ko ito mabuksan. 
Sinubukan ko ang marami at iba't ibang pamamaraan upang ito ay 
mabuksan. Di nagtagal ay aking napagtanto na ako ay napiit sa 
ganitong makipot na lugar na walang bintana, walang telepono, at 
ang pinakamasahol sa lahat, walang sinuman ang malapit sa akin 
upang ako ay makahingi ng tulong. Aking naala-ala ang aking 
Panginoon at ako ay nanikluhod sa Kanya para sa Kanyang tulong. 
Ako ay napatindig ng walang kalaban-laban at lakas na mayroong 
dalawampung minuto (ang tagal), bagama't para sa akin, ito ay 
katumbas ng mahigit pa sa tatlong araw. Sa dalawampung minutong 
yaon, ako ay pinawisan, ang pintig ng aking puso ay tumaas ng may 
pangamba, at ang aking katawan ay nagsimulang mangatog. Ang 
pangunahing sanhi ng aking mataas na antas ng pagkasindak ay 
sapagkat nangyari ito ng walang kaabug-abog, ng walang babala, at 
ako ay nasa isang kakatwang lugar na walang paraan upang 
mapasabihan ang sinuman na ako ay tulungan. 

Matapos ang para bang (tagal) na habang-buhay, nagpasya ako 
na subukan at pilitin na mabuksan ang pinto na gamit ang lakas ng 
aking katawan. Sinimulan kong ugain at kalampagin ang pinto sa 
pamamagitan nang mahina at payat kong katawan. Pinagpatuloy ko 
na ugain ito hanggang sa ako ay napagod at nangailangan ng 
pahinga. Ginawa ko ang ganitong paraan sa sumunod pang oras at 
ako ay nagpapahinga kung ako ay napapagod na. Sa kalaunan, ang 
pinto ay bumigay at ako ay lumabas na mayroong uri ng damdamin 
na maaaring taglay din ng iba, na wari bang siya ay lumabas sa 
kanyang libingan. Ako ay nagpuri at nagpasalamat kay Allah. Naala- 
ala ko kung gaano kahina ang tao at kung paano tayo ay nagiging 
walang kalaban-laban sa darating na (isang) iglap lamang. Matapos, 



Huwag Malungkot 593 

ay aking nagunita ang ating mga pagkukulang at ang ating 
pagkalimot sa Kabilang Buhay. 

iAt pangambahan ninyo ang Araw na kayo ay magbabalik kay 
Allah> (Qur'an 2: 281) 

^Kahit nasaan pa man kayo, ang kamatayan ay mananaig sa inyo 
kahima't kayo ay nasa kanlungan [o kuta] na matatag at mataas!^ 

(Qur'an 4: 78) 

Ang kamatayan ay dumarating sa mga pamamaraan na hindi 
natin inaasahan. Ako ay nakabasa at nakarinig ng mga tao na 
humahayo upang maghanap ng kamatayan, at sa katapusan, sila ay 
pinagkalooban ng mahabang buhay. Samantala, mayroong iba na 
humahayo upang maghanap ng kaligtasan at sa katapusan ay 
namatay sa pinakalugar na kanilang inaakala na high na ligtas. Ang 
isang tao ay naghahanap ng lunas sa karamdaman at sa ganitong 
paraan ay nakatagpo niya ang kamatayan, habang ang iba ay 
mapanganib na namumuhay at nananatiling ligtas. Gaano kaperpekto 
si Allah, ang Lubos na Maalam; nilikha Niya ang lahat-lahat at 
nagplano ng lahat ng bagay ayon sa Kanyang banal na Karunungan. 

Hindi inaasahang ginhawa 

Katatapos ko pa lamang na basahin ang isang kuwento ng 
isang tao na naparalisado. Siya ay nanatiling nasa banig (hindi na 
umaalis sa kama) sa kanyang tahanan sa maraming taon, at sa 
kalaunan, ang pagkabagot at ang damdamin ng kabiguan ay 
nakapanaig sa kanya. Ang mga manggagamot ay nabigo na 
makagawa ng anuman para sa kanya. Isang araw, habang siya ay nag- 
iisa sa kanyang tahanan, isang alakdan ang bumaba mula sa kisame 
ng kanyang kuwarto, at bagama't nakikita niya na ito ay papalapit (sa 
kanya), hindi niya magawa ang kumilos. Matapos na ito ay bumaba 



594 Huwag Malungkot 

sa kanyang ulo, ang alakdan ay paulit-ulit na kumagat sa kanya. Ang 
kanyang buong katawan, mula sa kanyang mga paa hanggang sa 
kanyang ulo, ay napangibabawan ng konbulsyon (o siya ay 
nangingisay). Dahan-dahan, at sa kanyang pagkamangha, ang 
pandama ay nagbalik sa kanyang mga bisig, at matapos ang di- 
kahabaang oras, natagpuan niya ang kanyang sarili na lumalakad sa 
paligid ng kuwarto. Matapos, ay kanyang binuksan ang pinto at 
pumaroon siya sa kanyang asawa at mga anak. Hindi nila 
mapaniwalaan ang kanilang mga mata nang siya ay makita nila na 
nakatayo sa kanilang harapan. Nang sila ay huminahon na lamang, 
saka niya nagawa na ipagbigay-alam sa kanila kung ano ang 
nangyari. 

Gaano kaperpekto si Allah, na nagpapangyari sa alakdan na 
maging isang lunas sa kanyang karamdaman! 

Binanggit ko ang kuwentong ito sa isang manggagamot at 
tinanggap niya na ang ganitong pangyayari ay maaaring mangyari o 
magkatotoo. Sinabi niya sa akin na mayroong mga uri ng 
nakalalasong serum (o likido), na kung ang kamandag nito ay 
binawasan sa pamamagitan ng kemikal, ito ay nagagamit ng mga 
manggagamot upang gamutin ang mga pasyenteng paralisado. 

At si Allah ay hindi nagpapanaog ng isang karamdaman, 
maliban na Kanya ring ipinanaog ang lunas para rito. 

Si Allah ay nagpapahintulot 
na mangyari ang mga himala 
sa Kanyang matutuwid na alipin 

Si Silat ibn Ashyam, na isang banal na Muslim ng 
pangalawang siglo, ay naglalakbay para sa landas ni Allah, at nang 
gumabi na, siya ay nagpasya na sumilong sa isang katabing gubat. 



Huwag Malungkot 595 

Siya ay pumasok doon, naghugas para sa pagdarasal, at matapos ay 
tumindig para sa pagdarasal. Walang anumang babala, isang leon ang 
rumaragasang pumatungo sa kanyang kinaroroonan; at ito ay 
mapanganib na nakalapit sa kanya; (nguni't) si Silat ay nagpatuloy sa 
pagdarasal. Ito ay nagsimulang magpaikut-ikot sa paligid ni Silat, 
gayunman, hindi niya itinigil ang kanyang pagdarasal, sa halip siya 
ay nananatiling hindi natitinag, na nagsusumamo para sa tulong ni 
Allah. Siya ay gumawa ng panghuling pagbati na ginagawa ng isa 
upang makalabas sa estado o kalagayan ng pagdarasal, at matapos ay 
sinabi niya sa leon, "Kung ikaw ay pinag-utusan na patayin ako, 
kung gayon, iyong gawin ito. At kung ikaw ay hindi pinag-utusan na 
gawin ito, kung gayon, ako ay iwan mong mag-isa upang ako ay 
makipag-usap ng pribado sa aking Panginoon." Ang leon ay tabimik 
na lumisan at iniwan si Silat na mag-isa. 

Si Ibn Katheer, sa Al-Bidayah wan Nihayah, ay bumanggit ng 
isang kuwento na nakakawangki ng isinalaysay sa unahan. Si 
Safeenah (nawa'y kalugdan siya ni Allah), ang pinalayang alipin ng 
Sugo ni Allah (saws), ay naglalakbay na kapiling ang kanyang mga 
Kasamahan sa gilid ng baybayin ng dagat. Nang sila ay pumaroon sa 
kalupaan, isang leon ang mapanganib na lumapit sa kanila. Si 
Safeenah ay nagsabi, "O' leon, ako ay mula sa mga Kasamahan ng 
Sugo ni Allah, at ako ay kanyang tagapaglingkod. Sila ang aking mga 
kasamahan, kaya't walang anuman ang maaari mong gawin laban sa 
amin." Ang leon ay tumalikod at nagmamadaling tumakbo na wari 
bang ito ay tumatakas sa kanila. 

Marami sa mga gayong kuwento ang totoo at isinalaysay mula 
sa mga mapagkakatiwalaang pinanggalingan. Ang mahalaga dito, 
magkagayunman, ay yaong makuha mo mula sa mga ito, na iyong 
mapagtanto na ang ating Panginoon ay Pinakamahabagin at 
Pinakamaalam, at Siya ang nakakaalam ng lahat-lahat ng nangyayari 
sa sandaigdigan. 



596 Huwag Malungkot 

^Walang anumang lihim na pag-uusap ang tatlo na hindi Siya ang 
pang-apat [sa pamamagitan ng Kanyang Karunungan], gayundin 
naman ang panglima, na hindi Siya ang pang-anim, gayundin kung 
kakaunti o marami, na hindi Siya kasama sa kanila [sa pamamagitan 
ng Kanyang Karunungan] kahit saan pa mang lugar> (Qur'an 58: 7) 

Si Allah ay Lubos na Sapat bilang isang 
Tagapagpasya ng mga pangyayari 

Sa kanyang Saheeh, si Imam Bukhari ay nagsalaysay na may 
isang tao mula sa angkan ng Israel ang humiling sa iba na siya ay 
pautangin ng isang libong dinar. Ang pangalawang tao ay nagtanong, 
"Dcaw ba ay mayroong saksi (para sa ganitong transaksyon)?" Ang 
unang tao ay tumugon, "Ako ay walang saksi maliban kay Allah." 
Ang isa pa ay nagtanong, "Dcaw ba ay mayroong tagapanagot (o 
tagagarantiya)?" Ang tao ay nagsabi, "Ako ay walang tagapanagot 
maliban kay Allah." Ang pangalawang tao ay nagsabi, "Si Allah ay 
Lalagi nang Sapat bilang Tagapagpasya ng mga pangyayari." 
Matapos ito, ibinigay niya sa kanya ang isang libong dinar; sila ay 
naghiwalay at sa pagitan nila ay mayroong isang kasunduan 
(tungkol) sa lugar at oras ng pagbabayad ng utang. At nagkataon, na 
sila ay kapwa nakatira sa magkaibayong bahagi ng ilog. Nang 
malapit na ang panahon ng transaksyong ito, ang nanghiram ay 
pumaroon sa pampang para tingnan ang isang bapor upang 
mabayaran niya ang kanyang pagkakautang. Sa hindi niya inaasahan, 
siya ay hindi nakakita ng bapor. Siya ay patuloy na naghintay 
hanggang sa kahabaan ng gabi at hindi siya nagtagumpay na 
makatagpo ng sinuman upang itawid siya sa kabilang pampang. Siya 
ay nagsabi, "O' Allah, siya ay humingi sa akin ng saksi at wala akong 
natagpuan maliban sa Inyo. O' Allah, papangyarihin mong 
makarating sa kanya ang sulat na ito." Siya ay kumuha ng isang 



Huwag Malungkot 597 

piraso ng kahoy, inukitan niya ito ng guwang at isiningit dito ang 
isang libong dinar kasama ng kanyang sulat. Matapos, ay ipinukol 
niya ang piraso ng kahoy sa ilog. Sa kapahintulutan ni Allah, ito ay 
lumutang na naaanod patungo sa isang napapatnubayang landas. 
(Samantala) ang nagpahiram ay pumunta sa pampang upang tuparin 
ang kanilang napagkasunduan. Siya ay naghintay ng di katagalan, at 
nang ang kabilang tao ay hindi sumipot, siya ay nagsabi sa kanyang 
sarili, "Bakit hindi muna ako manguha ng kahoy para sa aking 
pamilya?" Siya ay naparaan sa isang piraso ng kahoy at iniuwi niya 
ito sa kanyang tahanan. Nang makita niya na ito ay basyo (o may 
guwang), binasag niya ito upang mabuksan at natagpuan niya rito 
ang salapi na may kasamang sulat. 

iAt kay Allah, dapat magtiwala ang mga sumasampalataya.|> 

(Qur'an 3: 122) 

iAt inyong ibigay ang pagtitiwala kay Allah kung kayo ay tunay na 
nananampalataya.l* (Qur'an 5: 23) 

Binanggit ko rito ang mga kuwentong ito upang ang inyong 
pananalig sa pangako ni Allah ay maragdagan, at upang kayo ay 
manikluhod sa Kanya at tawagan Siya sa inyong pag-iisa. Si Allah, 
ang Pinakamakapangyarihan, ay nag-utos sa inyo ng sumusunod: 

^Dumalangin kayo sa Akin; diringgin Ko ang inyong panalangin.^ 

(Qur'an 40: 60) 

iAt kung ang Aking mga alipin ay magtanong sa iyo [O' Muhammad] 
tungkol sa Akin, kung gayon [sila ay iyong sagutin]: 'Tunay na Ako 
ay malapit [sa kanila]; Ako ay tumutugon sa panawagan ng bawat 
nananawagan kung siya ay tumatawag sa Akin.'l* (Qur'an 2: 186) 

Si Al-Hajjaj ay nag-utos na si Al-Hasan Al-Basri ay dalhin sa 
kanyang harapan upang siya ay mapasakitan niya ng pinsala. Habang 
si Al-Hasan ay patungo sa kanya, ang pangangalaga at kabaitan ni 



598 Huwag Malungkot 

Allah ay nasa kanyang isipan. Dahil siya ay mayroong matibay na 
pagtitiwala sa pangako ni Allah, si Al-Hasan ay nagsimulang 
magdasal kay Allah, na humihingi sa pamamagitan ng Kanyang mga 
Perpektong pangalan at katangian. Si Allah ay nagpapangyari na 
magbago ang puso ni Al-Hajjar sa pamamagitan ng pagpapasok ng 
sindak sa kanyang puso. Nang si Al-Hasan ay dumating, siya ay 
nagulat nang kanyang makita na sinalubong siya ni Al-Hajjaj na may 
mabuting pakikitungo. Sa oras ng kanyang pakikipag-usap, si Al- 
Hajjjaj ay mahinahon, mapitagan, at mapanuyo kay Al-Hasan. 

iAt walang anumang bagay ang hindi lumuluwalhati sa Kanya ng 
papuri [na Siya ay malaya sa anumang uri ng kapintasan at 
kasahulan]. Datapuwa't hindi ninyo nauunawaan ang kanilang 
pagbubunyi ng kaluwalhatian. Katotohanang Siya ay Ganap na 
Mapagpaumanhin, ang Lagi nang Nagpapatawad.^ (Qur'an 17: 44) 

Dito ay mapapanaligan na napatunayan na si Sulayman (o 
Propeta Solomon, sumakanya nawa ang kapayapaan) ay tinuruan ng 
wika o lenguwahe ng mga ibon. Isang araw, siya ay humayo upang 
magdasal na kasama ang mga tao para (humingi) ng ulan, at sa 
kanyang paglalakad patungo sa masjid (bahay-dalanginan), nakita 
niya ang isang langgam na nagtaas ng mga binti nito: ito ay 
nagdarasal kay Allah. Si Sulayman ay nagsabi, "O' mga tao, 
magsibalik kayo, sapagkat ang dasal ng iba ay husto na at sapat para 
sa inyo." 

Ang ulan ay nagsimula nang bumuhos dahilan sa dasal ng 
langgam; si Sulayman ay nakaunawa sa pananalita nito. Minsan, 
nang siya ay nagmamartsang pasulong na kasama ang malaki niyang 
sandatahan, ang isang langgam ay nagbigay-babala sa mga iba: 

CAng isa sa mga langgam ay nagsabi: 'O' mga langgam! Magsipasok 
kayo sa inyong tirahan, kung hindi, baka si Solomon at ang kanyang 
mga hukbo ay gumasak sa inyo, samantalang ito ay hindi nila napag- 



Huwag Malungkot 599 

aakala [napapansin].' Kaya't siya [Solomon] ay ngumiti, na 
namangha sa kanyang [langgam] pahayag...^ (Qur'an 27: 18-19) 

Ang kabaitan at habag ni Allah ay kadalasang bumababa 
dahilan sa mga hayop. Si Abu Ya'la ay nagsalaysay ng isang hadith 
kung saan ang Sugo ni Allah (saws) ay nagsalaysay na si Allah, ang 
Kataas-taasan ay nagwika: 

"Kung hindi lamang sa mga mahina't matatandang tao, mga 
sanggol, at mga nanginginaing hayop sa pastulan, ikaw ay Aking 
pangangalagaan mula sa mga patak ng alapaap." 

Ang lahat-lahat sa sandaigdigan 
ay lumuluwalhati kay Allah 

Ang isang bantog na hoopoe (Hudhud), mula sa mundo ng 
mga ibon, ay nakakakilala sa kanyang Panginoon. Si Allah ay 
nagsabi tungkol kay Sulayman (sumakanya nawa ang kapayapaan): 

^Kanyang sinuri ang mga ibon at nagsabi: 'Ano ang nangyayari sa 
inyo at hindi ko nakita ang Hoopoe [isang uri ng ibon na magaan, 
mabanayad at may iba't ibang kulay]? O siya ba ay isa sa mga 
lumiban? Katotohanang siya ay aking parurusahan ng matinding 
kaparusahan, o siya ay [aking] kakatayin, malibang siya ay magdala 
sa akin ng maliwanag na dahilan [katwiran].' Datapuwa't ang 
Hoopoe ay hindi nanatili nang matagal, siya [ay lumitaw] at nagsabi: 
'Aking naunawaan [ang karunungan ng isang bagay] na hindi mo 
naunawaan at ako ay pumarito sa iyo mula sa Saba [Sheba] na may 
tunay na balita. Natagpuan ko ang isang babae na namamahala sa 
kanila, at siya ay pinagkalooban ng lahat ng bagay na maaaring 
angkinin ng sinumang namamahala ng kalupaan, at siya ay 
mayroong dakilang trono [luklukan]. Aking natagpuan siya at ang 
kanyang pamayanan na sumasamba sa araw maliban pa kay Allah, at 



600 Huwag Malungkot 

ginawa ni Satanas ang kanilang gawa na kasiya-siya sa kanila, at 
humadlang sa kanila tungo sa Landas [ni Allah], kaya't sila ay 
walang patnubay. [At] kaya't sila ay hindi nagpapatirapa kay Allah 
na naghahantad kung anuman ang natatago sa loob ng mga 
kalangitan at kalupaan at batid [Niya] kung ano ang inyong 
ikinukubli at kung ano ang inyong ipinapakita [ipinamamarali], - 
Wala ng iba pang diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba 
maliban sa Kanya, ang Panginoon ng Dakilang 'Arsh [Trono o 
Luklukan]!' [Si Solomon] ay nagsabi: 'Aming titingnan kung ikaw 
ay nagsasabi ng katotohanan o ikaw [ay isa] sa mga sinungaling. 
Humayo ka na dala ang aking sulat at ihatid mo ito sa kanila, at 
pagkatapos ay lumayo ka sa kanila, at tingnan kung ano [ang sagot] 
na kanilang ibabalik.'^ 1 (Qur'an 27: 20-28) 

Si Hudhud ay pumaroon, at hindi nagtagal, ang Reyna ng 
Sheba ay yumakap sa Islam. Ang dahilan ay sapagkat ang ibong ito 
ay nakakakilala sa kanyang Panginoon. Ang ilang mga iskolar ay 
nagsabi, 

"Kataka-taka! Si Hudhud ay higit na matalino kaysa kay Fir'aun 
(Paraon). Si Fir'aun ay hindi naniwala nang ang lahat (ng bagay) 
ay mabuti, kaya't ang huling sandaling pananalig ay hindi 
nakatulong sa kanya. Si Hudhud, sa kabilang banda, ay naniwala 
ng may pananampalataya sa kanyang Panginoon nang ang lahat 
(ng bagay) ay mabuti, at ang gayong pananalig ay nagbigay- 
kapakinabangan sa kanya nang ang mga bagay-bagay ay naging 
mahirap." 

Si Hudhud ay nagsabi: 

^Kaya't sila ay hindi nagpapatirapa kay Allah [o upang sila ay 
sumamba (magpatirapa) sa harapan ni Allah] na naghahantad kung 
anuman ang natatago.. .£ (Qur'an 27: 25) 

Si Fir'aun (Paraon) ay nagsabi: 



Huwag Malungkot 601 

CWala akong alam na diyos para sa inyo maliban sa aking sarili...^ 

(Qur'an 28: 38) 

Siya ay tunay na sawing-palad, siya na may kapos na 
katalinuhan kaysa kay Hudhud at may kapos na pang-unawa kaysa sa 
isang langgam! 

^Sila ay may puso na hindi nakakaunawa, sila ay may mga mata na 
hindi nakakakita, at sila ay may mga tainga na hindi nakakarinig [ng 
Katotohanan]> (Qur'an 7: 179) 

Ang mundo ng mga bubuyog ay batbat ng kababalaghan na 
nagpapaala-ala sa atin ng pangangalaga ni Allah. Ang maliit na 
bubuyog ay umaalis sa kanyang bahay-pukyutan upang humanap ng 
ikabubuhay Ito ay dumarapo sa isang mabuti at dalisay na ibabaw (o 
labas) at sumisipsip sa nektar nito. Matapos, ito ay bumabalik na may 
dalang likido (pulot-pukyutan) na nagbibigay ng lunas sa mga tao, na 
lagi nang nagbabalik sa kanyang bahay-pukyutan na hindi naliligaw 
ng daan. 

C\t ang iyong Panginoon ay nagbigay ng inspirasyon sa Bubuyog, 
na nagsasabi: 'Gawin mong tahanan ang kabundukan, at mga 
punongkahoy, at anumang kanilang itinatayo. At matapos, ay iyong 
kainin ang lahat ng mga bungangkahoy [prutas], at sundin ang mga 
pamamaraan ng iyong Panginoon na ginawa Niyang magaan [para sa 
iyo].' Sa kalaunan, ay may lalabas sa kanilang tiyan [puson], na isang 
inumin na may iba't ibang kulay [pulot-pukyutan], na naroroon ang 
panglunas [sa karamdaman] ng mga tao. Katotohanan, naririto ang 
isang Tanda sa mga tao na may pag-iisip.^ (Qur'an 16: 68-69) 

Kung iyong mabasa ang mga ganitong kuwento, marapat 
mong mapagtanto na mayroong isang nalilingid na pangangalaga at 
proteksyon mula kay Allah, at ikaw ay marapat na manalangin at 
magdasal lamang sa Kanya para sa lahat ng iyong mga 
pangangailangan. Marapat mong mapagtanto na ang bawat isa sa 



602 Huwag Malungkot 

daigdig na ito ay mahina at walang kalaban-laban; sila rin ay 
nangangailangan na sumamba kay Allah, at humingi sa Kanya ng 
ikabubuhay, ng kalusugan, at ng kaligayahan, sapagkat Siya ang 
nagmamay-ari ng lahat ng bagay. 

^0' sangkatauhan! Kayo ang nangangailangan [ng tulong] ni Allah; 
datapuwa't si Allah ay hindi nangangailangan [ng tulong] ninuman, 
ang karapat-dapat sa lahat ng mga papuri.^ (Qur'an 35: 15) 

Ikaw ay marapat na mayroong hindi natitinag na 
pananampalataya kay Allah, at marapat mong malaman na ang 
lahat ng iyong mga panalangin at pag-asa ay dapat na ituon sa Kanya, 
at hindi sa mahina at walang kalaban-labang mga tao. Kapag ikaw ay 
tunay na nagbibigay-pahalaga sa mga kagandahang-loob ng iyong 
Panginoon, ikaw ay makadarama ng damdamin (ng pangangailangan), 
na ang isang pansamantala o pansumandaling tao ay may 
pangangailangan sa Walang-Hanggan (Allah), ang pagiging umaasa 
ng maralita sa Tanging Isa na Lubos na Masagana, at ang 
pangangalaga na hinahanap ng mahina sa Tanging Isa na Lubos na 
Makapangyarihan. Ang tunay na kapangyarihan, kayamanan, at 
kawalang-hanggan ay angking lahat ni Allah lamang. 

Kung nababatid mo ang lahat ng ganitong bagay, marapat 
mong i-aplay ang iyong kaalaman at matapat na sambahin si Allah. 
Kung ikaw ay hihiling sa Kanya ng pagpapatawad, Siya ay 
magpapatawad sa iyo. Kung ikaw ay hihingi sa Kanya, Siya ay 
magkakaloob sa iyo. Kung ikaw ay hihingi sa Kanya ng tulong, Siya 
ay tutulong sa iyo. At kung ikaw ay mapagpasalamat sa Kanya, 
daragdagan Niya ang Kanyang kagandahang-loob sa iyo. 

Malugod kay Allah 

Kasama na ang pagkakaroon ng pananampalataya sa 
pariralang "Ako ay nalulugod kay Allah bilang aking Panginoon, sa 



Huwag Malungkot 603 

Islam bilang aking relihiyon, at kay Muhammad bilang isang Sugo", 
ikaw ay marapat na malugod sa mga pag-uutos at pagtatakda ni 
Allah. 

Kung ikaw ay magiging mapili sa iyong paniniwala sa banal 
na pagtatakda (o kahihinatnan), ang iyong paniniwala ay hindi wasto. 
Ang pagiging mapili ay nangangahulugan ng pagkalugod at pagiging 
kuntento lamang sa mga pagtatakda na umaayon sa iyong mga 
pagnanasa, samantalang dumaraing at may hinanakit sa mga 
pagtatakda na laban o salungat sa iyong mga pagnanasa. 

Ang ilang mga tao ay nalulugod sa kanilang Panginoon kung 
ang mga bagay-bagay (o pangyayari) ay magaan, nguni't sila ay 
naghihinanakit sa Kanyang mga pagtatakda kung ang mga bagay- 
bagay (o pangyayari) ay naging masahol, at si Allah ay nagwika 
tungkol sa kanila: 

{Kung siya ay sinaling ng kabutihan, siya ay nabibigyan ng 
kapanatagan nito; datapuwa't kung ang pagsubok ay dumatal sa 
kanya, ibinabaling niya ang kanyang mukha [sa ibang direksyon, 
(alalaong baga, nagbalik sa kawalan ng pananampalataya pagkatapos 
na yumakap sa Islam)]. Siya ay parehong talunan sa mundong ito at 
sa Kabilang Buhay.^ (Qur'an 22: 11) 

Ang mga Arabong Disyerto ay nagpahayag ng Islam nang 
lantaran, at nang sila ay makakita ng ginhawa at pakinabang sa 
anumang ipinahayag, sila ay nagsasabi, "Ito ay isang mabuting 
relihiyon." Sa gayon, sila ay sumusunod sa mga pag-uutos at 
nagpapanatili ng kanilang mga pangrelihiyong tungkulin. 

Nguni't kung kanilang matagpuan ang kabaligtaran, ang 
tagtuyot at karalitaan, bilang halimbawa, sila ay lumalayo na may 
panghahamak, na tumatalikod sa kanilang relihiyon. Ang isang 
nagsasagawa ng Islam sa ganitong paraan ay lagi nang naghahangad 
ng ginhawa sa pagtataguyod ng kanyang mga pansariling pagnanasa. 



604 Huwag Malungkot 

Sinuman ang pinili ni Allah upang Siya ay sambahin at upang 
dalhin ang bandila ng Islam, at matapos ay hindi nalulugod sa 
ganitong karangalan, ay karapat-dapat na magtamo ng patuloy at 
walang-hanggang kaparusahan. 

^At dalitin mo [O' Muhammad] sa kanila ang kasaysayan niya [isang 
tao sa lipon ng mga Hudyo] na Aming ginawaran ng Ayat [mga 
katibayan, kapahayagan, aral, tanda, atbp.], datapuwa't tinanggal 
niya ito sa kanyang sarili, kaya't sinundan siya ni Satanas, at siya ay 
napasama sa mga naligaw ng landas.^ (Qur'an 7: 175) 

^Kung si Allah ay nakaalam man lamang ng anumang mabuti sa 
kanila, tunay Niyang magagawa na sila ay makinig, at kahima't sila 
ay gawin Niyang makinig, sila ay magsisitalikod din, habang sila ay 
tumatanggi [sa katotohanan].^ (Qur'an 8: 23) 

Ang pagiging kuntento ay isang landas na sinusunod ng mga 
tao na nagnanais na mamuhay ayon sa isang mataas na alituntunin, 
isang alituntunin na sinusunod niyaong malalapit kay Allah. 

Ang Sugo ni Allah (saws) ay nagpamahagi ng mga labi ng 
digmaan matapos ang digmaan ng Hunayn. Ibinigay niya ang 
karamihan sa mga labi ng digmaan sa mga pinuno ng iba't ibang 
tribu, at sa mga Arabo na nahuhuli o mabagal sa pagtanggap sa Islam. 
Ipinuwera niya ang mga Ansaar, (sapagkat siya) ay may kumpiyansa 
sa antas ng (kanilang) pagiging kuntento at sa pananampalataya na 
taglay ng bawat isa sa kanila. Marahil, ang ilan sa kanila ay hindi 
ganap na nakatatarok sa maringal na dahilan ng kanilang hindi 
pagkakasama sa ganitong pamamahagi, kaya't sama-sama silang 
tinipon ng Sugo ni Allah (saws) upang ipaliwanag sa kanila kung 
bakit sila ay ipinuwera. Ipinagbigay-alam niya sa kanila ang kanyang 
pagmamahal sa kanila at (ang mga labi ng digmaan) ay ibinigay 
lamang niya sa iba upang sila ay kanyang magawa na mapalapit sa 
Islam, isang gawa na batay sa kanilang mahinang antas ng 



Huwag Malungkot 605 

pananampalataya na kinakailangang palakasin. Sinabi niya sa mga 
Ansaar: 

"Hindi ba kayo kuntento na ang mga tao ay umaalis na may dala- 
dalang mga kamelyo at tupa, habang kayo ay umaalis na kasama 
ang Sugo ni Allah! Ang mga Ansaar ay (katulad) ng panloob na 
kasuutan (sa akin), samantalang ang iba ay (katulad) ng panlabas 
na kasuutan (na nangangahulugan na ang mga Ansar ay lubhang 
malapit sa Sugo ni Allah at mataas sa ranggo na kasama siya). 
Nawa 'y kahabagan ni Allah ang mga Ansaar, ang mga anak ng mga 
Ansaar, at ang mga inapo ng mga Ansaar. Kung ang lahat ng mga 
tao ay tatalunton sa isang lambak o sa isang landas sa bundok, 
habang ang mga Ansaar ay naglalakbay sa ibang lambak o sa 
(ibang) landas ng bundok, ako ay mananalunton sa landas ng 
bundok at sa lambak ng mga Ansaar." 

Matapos ito, sila ay nasiyahan; ang pagkalugod at kapanatagan 
ay bumaba sa kanila. Higit pa roon, si Allah at ang Kanyang Sugo 
(saws) ay nalulugod sa kanila. 

Yaong mga tunay na nakakatagpo ng pagkalugod ni Allah ay 
hindi magbibili nito kahit na (sa halaga) ng buong mundo; wala ng 
iba pa ang maaaring ihambing sa gantimpala ng pagkalugod ni Allah. 

Isang Arabong Disyerto ang tumanggap sa Islam sa harapan 
ng Sugo ni Allah (saws), at matapos, ay nagbigay sa kanya ng ilang 
salapi. Ang Arabo ay nagsabi, "O' Sugo ni Allah, ako ay hindi 
nangako (namanata) na susundin kita dahilan sa ganito." Ang 
Propeta ay nagtanong, "Kung gayon, bakit ka nangako (namanata) na 
ako ay susundin mo?" Siya ay sumagot, "Ako ay nangako 
(namanata) na susundin kita na ang isang busog ay tumama sa akin 
dito (at itinuro niya ang kanyang lalamunan), at lumabas dito (at 
itinuro niya ang kanyang batok)." Ang Sugo ni Allah ay nagsabi, 
"Kung ikaw ay makatotohanan kay Allah, Siya ay magiging 



606 Huwag Malungkot 

makatotohanan sa iyo (sa Kanyang pangako)." Ang tao ay 
nandoroon sa isang labanan, at isang busog ang tumarak sa kanya na 
gaya ng kanyang ninanais. Nakatagpo niya ang kanyang Panginoon 
na nalulugod at nagagalak. 

Sa isa pang pangyayari, ang Sugo ni Allah (saws) ay 
nagpamahagi ng ilang kayamanan. Ibinigay niya ito sa kanila na 
mahina sa kanilang relihiyon, at hindi niya ibinigay ito sa kanila na 
ang espada ay nabahiran ng dugo dahilan sa pakikipaglaban sa landas 
ni Allah, at sa kanila na gumamit ng kanilang kayamanan at katawan 
upang ipagtanggol ang Relihiyon. Ang Sugo ni Allah (saws) ay 
tumindig sa harapan ng mga tao at nagsabi: 

"Ako ay nagbigay sa mga tao dahilan sa kasakiman at pagkabahala 
na inilagay ni Allah sa kanilang puso. Ako ay hindi nagbibigay sa 
iba dahilan sa pananampalataya, - o sa kabutihan, - na inilagay ni 
Allah sa kanilang puso. Ang isa sa kanila ay si Amr ibn Taghlab." 

Si Amr (nawa'y kalugdan siya ni Allah) ay nagsabi, "Ang mga 
salitang ito (mula sa Sugo ni Allah) ay hindi ko ipagbibili (o 
ipagpapalit) sa lahat ng nasa mundong ito." Ito ang buod ng 
pagkakuntento at ng paghahanap kung ano ang na kay Allah, ang 
Kataas-taasan. Ang buong mundo (para) sa isa sa kanila ay hindi 
kasinghalaga na katulad ng isang ngiti mula sa Sugo ni Allah (saws). 

Ang mga pangako ng Sugo ni Allah ay ito: ang gantimpala ni 
Allah, ang Kanyang pagkalugod, at Paraiso. Siya ay hindi nangako sa 
kanila ng mga kastilyo, mga posisyon o katayuan, o lupain. Siya ay 
nagsasabi sa kanila, "Sinuman ang gumawa ng ganoon at ganitong 
(gawa), ang kanyang gantimpala ay Paraiso." At sinasabi niya sa iba, 
"Sinuman ang gumawa ng ganoon at ganitong (gawa), siya ang aking 
magiging mga Kasama sa Paraiso." Ang mabigat na mga sakripisyo 
at pagsisikhay ng mga Kasamahan ay hindi mababayaran ng 
mumunting tanda o pang-ala-ala ng mundo, isang makatarungang 



Huwag Malungkot 607 

gantimpala para sa kanila ang ibibigay lamang sa kanila sa Kabilang 
Buhay. 

Si Tirmidhi ay nagsalaysay na si Umar (nawa'y kalugdan siya 
ni Allah) ay pumaroon sa Sugo ni Allah (saws) upang humingi ng 
pahintulot na makapagsagawa ng pilgrimahe sa Makkah. Ang Sugo 
ni Allah (saws) ay sumagot: 

"Huwag mo kaming kalimutan sa iyong panalangin, O' aking 
kapatid." 

Ang nagsasalita ng ganitong hiling ay ang Sugo ng patnubay, 
na malaya sa kasalanan at hindi nagsasalita mula sa kanyang 
pagnanasa, bagkus ay mula sa kapahayagan (o rebelasyon). Si Umar 
ay nangusap sa hindi mababayaran at katangi-tanging pananalita ng 
Propeta, "Hindi ko ipagbibili (o ipagpapalit) ang mga salitang ito sa 
(halaga ng) buong mundo." 

Iyong haginapin na ang Sugo ni Allah (saws) ay nagsabi sa 
iyo, "Huwag mo kaming kalimutan sa iyong panalangin, O' aking 
kapatid." Ano kung gayon ang iyong mararamdaman? 

Ang antas ng pagkakuntento at pagkalugod ng Propeta sa 
Kanyang Panginoon ay hindi malayo sa ating kakayahan na 
mailarawan ito. Siya ay nalulugod sa kanyang Panginoon sa 
kasaganaan at sa karalitaan, sa kalusugan at sa karamdaman, sa 
mahihirap na pagkakataon at sa kaginhawahan. 

Naranasan niya ang kapaitan at kalungkutan na maging ulila. 
Sa maraming pagkakataon sa kanyang buhay, hindi niya magawa na 
makatagpo ng hihigit pa sa lambak ng isang datiles (dates) upang 
makakain; (at) upang maibsan ang kirot ng gutom, siya (saws) ay 
nagtatali ng bato sa paligid ng kanyang sikmura. Kinailangan niyang 
iwan ang kanyang baluti (kutamaya) sa isang Hudyo bilang isang 
sangla upang siya ay makahiram ng trigo sa kanya. Kung minsan, 
tatlong araw ang dumaraan bago siya ay makakita ng anumang 



608 Huwag Malungkot 

makakain. Sa kabila ng lahat ng mga kahirapang ito, siya ay 
nalulugod kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. 

C\ng Kaluwalhatian ay sa Kanya, na kung Kanyang naisin, ay 
maggagawad sa inyo nang higit na mabuti sa [lahat] ng mga iyan,- 
mga Halamanan na sa ibaba nito ay may mga ilog na nagsisidaloy, at 
magbibigay sa inyo ng mga Palasyo [alalaong baga, Paraiso].^ 

(Qur'an 25: 10) 

Siya ay nalulugod kay Allah sa panahon ng pinakamahihirap 
na sandali sa kanyang buhay: ang mga unang taon ng kanyang 
misyon. Ang buong mundo ay tumindig laban sa kanya, sa kanilang 
maraming bilang, sa kanilang kayamanan, at kanilang 
kapangyarihan. Sa panahong ito, ang kanyang amain, - si Abu 
Taalib, - at ang kanyang maybahay, - si Khadeejah (nawa'y kalugdan 
siya ni Allah), ay parehong namatay Ang mga Quraysh ay 
nagpadama ng lahat ng uri ng parusa sa kanya at sa kanyang mga 
tagasunod. Ang kanyang pamayanan ay nanirang-puri sa kanya, na 
nagbibintang sa kanya bilang isang sinungaling, isang salamangkero, 
isang manggagaway, isang luku-luko, at isang makata. 

Siya ay nalulugod sa kanyang Panginoon maging sa araw na 
siya ay itaboy palabas ng Makkah, ang lungsod kung saan siya ay 
naglaro sa pagkabata at lumaki sa pagiging binata. Nang lumingon 
siya sa Makkah, ang kanyang mga mata ay binalungan ng luha, at 
siya ay nagsabi: 

"Ikaw ang higit na pinakamahal sa akin sa mga lupain ni Allah. 
Kung ang iyong mga naninirahan ay hindi nagtaboy sa akin mula sa 
iyo, ako ay hindi aalis." 

Siya ay nalulugod sa kanyang Panginoon nang siya ay 
pumaroon sa Ta'aif upang iparating ang kanyang maringal na 
mensahe, at sa halip na tumanggap ng pagsalubong, siya ay binati ng 
mga bato na ipinukol sa kanya na nagpadugo sa kanyang mga paa. 



Huwag Malungkot 609 

Ang Sugo ni Allah (saws) ay nasugatan sa digmaan ng Uhud, 
ang kanyang amain ay napatay, ang marami sa kanyang Kasamahan 
ay pinatay, nguni't kapagdaka, matapos ang digmaan, siya ay 
nagsabi: 

"Humilera kayo sa aking likuran upang ako ay magbigay-puri sa 
aking Panginoon." 

Sa madaling sabi, sa bawat sandali ng kanyang buhay, siya ay 
nalulugod sa kanyang Panginoon, ang gantimpala para sa gayon ay 
binanggit sa talatang ito: 

iAt katotohanan, ang iyong Panginoon ay magkakaloob sa iyo [ng 
lahat ng mabuti] upang ikaw ay lubos na masiyahan.^ (Qur'an 93: 5) 

Isang panawagan mula sa lambak ng Nakhlah 

Ang Propeta Muhammad (saws) ay napilitang lumisan sa 
Makkah, ang lugar ng kanyang pamilya, mga anak, at tahanan. Siya 
ay nagkanlong sa At-Ta'aif, kung (saan) siya ay pinakitunguhan ng 
may paghamak, ang mga nakakatanda ay nanungayaw sa kanya, at 
ang mga bata ay nanuya sa kanya at naghagis sa kanya ng mga bato. 

Ang mga luha ng pagdadalamhati ay umagos sa kanyang 
mukha at ang kanyang mga paa ay nagdugo. Saan siya babaling? 
Kangino siya maghahanap ng kanlungan? Sa Tanging Isa na ang 
sinuman ay makakahingi ng kanlungan, kay Allah, ang 
Pinakamakapangyarihan. 

Si Muhammad (saws) ay humarap sa Ka'bah, nagpasalamat 
kay Allah, at nagpuri sa Kanya, at nanalangin siya ng tulong sa 
Kanya sa kanyang mga paghihirap. Basahin ito, ang kanyang 
panalangin sa kanyang Panginoon matapos ang kanyang naging 
karanasan sa At-Ta'aif: 



61 Huwag Malungkot 

"O ' Allah, ako ay dumaraing sa Inyo sa aking kahinaan, sa kawalan 
ko ng mapagpipilian, at ang paghamak ng mga tao sa akin. Ikaw 
(po) ang Pinakamahabagin, Ikaw (po) ang aking Panginoon, 
kangino Mo (po) ako ipinagkakatiwala: Sa aking mga kamag-anak 
na mabalasik sa akin o sa isang kaaway na Inyong ginawa na 
nagpapailalim sa akin. Kung Ikaw (po) ay hindi nagagalit sa akin, 
kung gayon, hindi ko papansinin (kung paano akong 
pinakikitunguhan ng mga tao), maliban (na lamang) na ang 
kaligtasan mula sa Inyo ay higit na madali sa akin. Ako ay 
humahanap ng pagkalinga sa liwanag ng Inyong Mukha, na 
mayroong epekto na ang kadiliman ay magliwanag, at nakagagawa 
na maging mabuti ang mga bagay-bagay sa mundong ito at sa 
Kabilang Buhay; na ang Inyong galit ay bumaba sa akin, o ang 
Inyong poot ay pumanaog sa akin. Sinisisi ko ang aking sarili (at 
ipagpapatuloy ko ang pagsisikhay na mabigyang-lugod Kayo), 
hanggang sa Kayo ay malugod. At walang anumang pagkilos (sa 
sandaigdigan) o lakas maliban sa Inyo." 

Ang unang henerasyon ng mga Muslim 

^Katotohanang si Allah ay nalulugod sa mga sumasampalataya nang 
sila ay nagbigay ng Pangako [panunumpa ng katapatan] sa iyo [O' 
Muhammad] sa ilalim ng punongkahoy Batid Niya ang nasa 
kanilang puso at Siya ang nagpapanaog ng katahimikan [at 
kapanatagan] sa kanila at Kanyang ginantimpalaan sila ng abot- 
kamay na Tagumpay.l* (Qur'an 48: 18) 

Ang talatang ito ay nagpapaliwanag sa pinakamataas na layon 
ng mga nananampalataya: ang pagtatamo ng pagkalugod ni Allah. 
Ang malugod si Allah sa inyo ay siyang pinakamahal na bagay na 
inyong napakinabang. Ang talatang ito ay bumabanggit sa 
pagkalugod ni Allah sa unang henerasyon ng mga Muslim. Sa iba 



Huwag Malungkot 61 1 

pang talata, Siya ay bumanggit ng pagpapatawad at pagpapawalang- 
sala sa kanila: 

^Upang si Allah ay magpatawad sa iyong mga pagkakamali ng mga 
panahong nagdaan at [gayundin] sa panahong darating...^ 

(Qur'an 48: 2) 

^Si Allah ay nagpatawad sa Propeta, sa Muhajirun [mga Muslim na 
nagsilikas at umiwan sa kanilang mga tahanan at naparoon sa 
Madina], at sa Ansar [mga Muslim ng Madina]...^ (Qur'an 9: 117) 

^Nawa'y patawarin ka [O' Muhammad] ni Allah. Bakit sila ay iyong 
pinayagan [na manatili at maiwan, sana'y ipinagpilitan mo ang 
tungkol sa iyong ipinag-uutos na sila ay tumungo sa Jihad (banal na 
pakikipaglaban para kay Allah)]... ^ (Qur'an 9: 43) 

Sa paghahanap ng pagkalugod ni Allah, ang mga Kasamahan 
(ng Propeta) ay gumawa ng panata sa ilalim ng punongkahoy na 
isasakripisyo ang kanilang buhay. Bakit? Dahilan sa kanilang 
pagiging martir, ang relihiyon ay lumago at lumaganap. 

Si Allah, ang Kataas-taasan, ay nakababatid na ang mataas na 
antas ng pananampalataya ay naninirahan sa kanilang puso. Sila ay 
gumawa ng mabigat, nagpawis, nagutom, at napahirapan, datapuwa't 
ang mahalagang bagay sa mariringal na pusong ito ay yaong si Allah 
ay nalulugod sa kanila. 

Sila ay napahiwalay sa kani-kanilang pamilya, sa kanilang 
kayamanan, at sa kanilang tahanan, upang kaharapin ang malupit na 
realidad ng paglalakbay sa disyerto patungo sa ibang lupain, subalit 
sila ay nagsasaalang-alang lamang kay Allah at sa Kanyang 
pagkalugod sa kanila. 

Ang gantimpala ba ng mga tagapagtanggol ng Islam ay mga kamelyo, 
mga kambing, o salapi? Iniisip ba ninyo na ang mga bagay na ito ay 



612 Huwag Malungkot 

mayroong epekto na makapagpapahinahon sa kanilang puso? Hindi 
kailanman! Ang nakapagpapalatnig (o nakapagpapahinahon) sa 
kanilang puso ay ang pagkalugod ni Allah, ang Kanyang 
pagpapatawad, at Kanyang walang-hanggang gantimpala: 

^At [Kanyang] gagantimpalaan sila sa anumang [gawa] na matiyaga 
nilang pinagtiisan, ng isang Halamanan [sa Paraiso] at [mga 
kasuutang yari sa] sutla. Sila ay magsisihilig dito sa mga 
napapalamutihang supa [diban]. Sila ay hindi makakamalas dito ng 
labis na init ng araw, gayundin ng labis na lamig [sapagkat sa Paraiso 
ay walang araw at buwan]. At ang lilim [ng Halamanan] dito ay 
nakababa sa kanila, at ang mga kumpol ng hitik na bunga ay 
nakabitin ng mababa na abot-kamay nila. At sa kanila ay palibot na 
idudulot ang mabibilog na banga na yari sa pilak at mga kopitang 
kristal. Kristal na kumikislap na gawa sa pilak. Kanilang itatakda rito 
ang sukat [ng inumin] ayon sa kanilang maibigan.^ 

(Qur'an 76: 12-16) 

Kasiyahan (pagkakuntento) 
matapos na mawasak 

Isang tao mula sa tribu ng Bani 'Abs ang umalis sa kanyang 
bayan upang hanapin ang ilang bilang ng kamelyo na napaligaw. 
Siya ay naging malayo sa kanyang tahanan sa loob ng tatlong araw. 
Siya ay isang mayamang tao na pinagpala ni Allah ng maraming 
kayamanan (tulad ng mga kamelyo, kambing at baka) at isang 
malaking pamilya. Ang kanyang kayamanan at pamilya ay 
nakatahan sa isang malawak na piraso ng (kanyang) ari-arian. Ang 
kaginhawahan at kariwasaan ay nakapalibot sa kanya at sa kanyang 
pamilya, at kailanman ay hindi sumagi (sa kanilang isipan) na 
maaaring sapitin nila ang isang kasawiang-palad. 



Huwag Malungkot 613 

Isang gabi, ang buong pamilya ay nakatulog habang ang 
kanilang ama ay wala. Si Allah ay nagparating sa kanila ng baha na 
may malakas na agos na nagpapainog ng mga bato na katulad ng 
maaasahan sa isang malakas na hangin na nagpapaikot ng alikabok. 
Ang bahay, na ang ama ay wala roon ay nabunot (sa pagkakatayo) at 
ang (kanyang) buong pamilya at kayamanan ay nawasak. Matapos na 
ang panahon ay kumalma, walang anumang bakas ng kanyang 
pamilya o kayamanan ang natira. Ito ay wari bang (sa Simula) ay 
hindi kailanman dati nang naroroon. 

Matapos ang tatlong araw, ang tao ay nagbalik sa kanyang 
tahanan. Siya ay nagbalik upang makita lamang ang isang mababaw 
at basyong lupa na hindi kakikitaan ng buhay Sa pagkabigla na 
kanyang nadama, mahaba-habang panahon ang nagdaan upang 
matanggap niya ang katotohanan na nawala ang lahat-lahat sa kanya. 

At bukod pa roon, upang ang bagay-bagay ay higit pang 
maging malala, ang isa sa kanyang mga kamelyo ay nagtangka na 
tumakbong palayo. Tinangka niyang sunggaban ang buntot nito, 
subalit ang mga binti nito ay sumipa sa kanyang parehong mata na 
naging dahilan na siya ay mabulag. Sa kanyang pag-iisa sa disyerto, 
ang tao ay nanawagan sa sinuman na makapagdadala sa kanya sa 
kaligtasan. Pagkalipas ng mahabang oras, sa wakas, siya ay nakarinig 
sa isang Arabong Disyerto na tumugon sa kanyang panawagan. Ang 
Arabong Disyerto ay nagdala sa kanya sa harapan ni Al-Waleed ibn 
Abdul-Malik, ang Khaleefah (pinuno) ng Damascus. Ang tao ay 
nagsalaysay ng kanyang istorya at ang Khaleefah ay nagtanong, 
"Kumusta ka?" Ang tao ay matatag na sumagot, "Ako ay nalulugod 
kay Allah." 

Ang ganitong malakas na pananalita na tinuran ng Muslim na 
ito na naghahawak ng tunay na Monoteismo (pagiging dalisay ng 
paniniwala sa Iisang Tunay na Diyos) sa kanyang puso ay naging 
isang aral at moral (na pag-uugali) para sa kanila na sumunod 



614 Huwag Malungkot 

pagkaraan niya. Ano ang gayong moral (na pag-uugali)? Ang lagi 
nang malugod kay Allah. 

At hayaan ang isa na hindi nalulugod at (hindi) kuntento ay 
sumubok ng ibang paraan kung kanyang nais: 

$Cung sinuman ang nag-aakala na si Allah ay hindi tutulong sa 
kanya [Muhammad] sa mundong ito at sa Kabilang Buhay, hayaan 
siyang magbitin ng lubid sa kisame at hayaang bigtihin niya ang 
kanyang sarili. At hayaang mamasdan niya: - ang kanya kayang 
balak ay makapag-aalis ng gayong bagay na nakapagpapagalit [sa 
kanya] $ (Qur'an 22: 15) 

Maging matatag sa paggawa ng isang pasya 

^At kung kayo ay nakapagpasiya na; ibigay ninyo ang inyong 
pagtitiwala kay Allah> (Qur'an 3: 159) 

^Katiyakang si Allah ay nagmamahal sa mga nagtitiwala [sa 
Kanya]> (Qur'an 3: 159) 

Kailanma't ang isang pagpapasya ay marapat na gawin, ang 
karamihan sa atin ay nalilito at nag-aatubili, at kadalasan, ang ganito 
ay naghahantong sa sakit ng ulo. Kailanma't (tayo) ay binigyan ng 
mapapamilian, ang isang Muslim ay marapat na sumangguni sa iba at 
magsagawa ng dasal na ipinagtatagubilin sa paggawa ng pasya 
{Salaatul-Istikhaarah). Marapat mong isiping mabuti ang mga 
bagay-bagay bago ka gumawa ng panghuling desisyon o bago 
gumawa ng unang hakbang sa anumang nakahaing direksyon, 
nguni't kung ikaw ay kumbinsido na ang isang paraan ay higit na 
mabuti kaysa sa iba, ikaw ay marapat na gumawa ng aksyon na 
walang pag-uurong-sulong. Ang oras ng pagsangguni at pagpaplano 
ay natapos na at ang oras para gumawa ay nagsimula na. 



Huwag Malungkot 615 

Ang Sugo ni Allah (saws) ay sumangguni sa mga Muslim sa 
araw ng (digmaan) ng Uhud. Sila ay nagpayo sa kanya na pumalaot 
sa digmaan, kaya't kanyang isinuot ang kanyang baluti at kumuha ng 
espada. Nang ang kanyang mga Kasamahan ay nagsabi, "Marahil ay 
napilit ka namin (na pumalaot), O' Sugo ni Allah? Marahil, marapat 
kang manatili sa Madeenah." Siya ay tumugon, "Hindi karampatan 
sa isang Propeta na isuot niya ang kanyang baluti (para sa digmaan) 
at matapos ay hubarin ito bago si Allah ay makagawa ng paghatol sa 
pagitan niya at ng kanyang kaaway." Minsan, ang Sugo ni Allah 
(saws) ay nagpasya na pumalaot, ang pangyayari (o kalagayan) ay 
hindi na kinakailangan pa ng masusing pag-iisip. Sa halip, ang 
kinakailangan ay determinasyon, gawa, pamumuno, at katapangan. 

Gayundin naman, ang Sugo ni Allah (saws), ay sumangguni sa 
mga Kasamahan bago ang digmaan ng Badr: 

i... At sangguniin sila tungkol sa pangyayari [bagay-bagay].^ 

(Qur'an 3: 159) 

i... At namamatnugot sa kanilang kapakanan sa pamamagitan ng 
magkapanabay na pagsasanggunian...^ (Qur'an 42: 38) 

Ipinarating nila ang kanilang mga kuru-kuro, at isang matibay 
na pagpapasya ang ginawa, at matapos, sila ay pumalaot sa digmaan. 

Ang laging pag-aatubili ay isang depekto sa pag-uugali ng isa 
at madalas ay naghahantong sa pagkabigo at pagkalito. Kakilala ko 
ang mga tao na sa maraming taon ay nag-uurong-sulong sa pagitan 
ng mga desisyon na marapat na paulit-ulit (o pangkaraniwan) na 
lamang at magaan. Sila sa kanilang sarili ang nag-aanyaya ng 
kabiguan at pagkasiphayo na pumasok sa kanilang buhay. 

Marapat mong pag-aaralan ang pagiging praktikal (o 
makatwiran) ng iyong mga piano at ideya. Bigyan mo ang iyong 
sarili ng oras na mag-isip nang mataman sa mga bagay-bagay, 



616 Huwag Malungkot 

humingi ng payo sa mga tao na may karanasan at matalino, at 
magdasal sa iyong Panginoon na patnubayan ka sa pinakamainam sa 
pagitan ng dalawa o higit pang mapagpipilian. Subalit sa huli, 
gumawa ng aksyon at huwag magluwat o magpatayung-tayong sa 
paggawa ng pagpapasya. 

Matapos na ang Sugo ni Allah (saws) ay mamatay, marami sa 
mga tribung Arabo ang tumanggi na magbayad ng Zakah 
(katungkulang kawanggawa). Si Abu Bakr (nawa'y kalugdan siya ni 
Allah) ay sumangguni sa mga tao kung paano niya haharapin ang 
gayong sitwasyon (o kalagayan). Ang mga tao kasama na si Umar 
(nawa'y kalugdan siya ni Allah), ay nagpayo sa kanya na 
magtaguyod ng digmaan laban sa gayong mga tribu. 
Magkagayunman, matapos na mapagtimbang-timbang ang iba't 
ibang argumento (o pangangatwiran), si Abu Bakr ay nagpasya na 
sila ay lalaban sa kanila. Siya ay matibay at matatag, at siya ay hindi 
nag-atubili kahit na katiting. Siya ay nagsabi, "Sa Tanging Isa na 
naghahawak ng aking kaluluwa sa Kanyang Kamay, ako ay lalaban 
sa kanya na gumagawa ng pagtatangi (o pagbubukod) sa pagitan ng 
pagdarasal at sa katungkulang kawanggawa. Sa (Ngalan) ni Allah, 
kung ako ay tatanggihan nila ng tali-sa-ulo na nakagawian na nilang 
ibigay sa Sugo ni Allah, sila ay lalabanan ko dahil dito." Si Umar ay 
nagsabi, "Nang aking mapagtanto na binuksan ni Allah ang puso ni 
Abu Bakr (upang lumaban), batid ko na yaon ang katotohanan." Si 
Abu Bakr, matapos na mapagtimbang ang mga mapagpipilian, ay 
gumawa ng gayong matikas na desisyon. Sila ay nakipaglaban sa 
mga apostado (nagtalusira sa pananampalataya), at sila ay naging 
matagumpay. 

Ang isang katangian ng mapagkunwari ay magawa (niya) na 
hindi magtagumpay ang isang piano sa pamamagitan ng walang 
humpay na pagtatanong kung ano ang nararapat na gawin at sa palagi 
nang paghiling na ang paksa o bagay-bagay ay masusing pag-usapan. 



Huwag Malungkot 61 7 

CAt kung sila [man] ay nagsihayo [patungo sa labanan] na kasama 
ninyo, sila ay walang maidadagdag sa inyo liban lamang sa 
kaguluhan, at sila ay nagsisipagmadali sa gitna ninyo [sa pagkakalat 
ng kabuktutan], at nagtatanim ng panunulsol laban sa isa't isa sa 
inyo..> (Qur'an 9: 47) 

4[Sila] ang nagsabi tungkol sa nasawi nilang mga kapatid habang sila 
ay nakaupo [sa kanilang tahanan]: 'Kung sila lamang ay nakinig sa 
amin, sila sana ay hindi napatay' Ipagbadya: 'Pigilan ninyo ang 
kamatayan sa inyong sarili kung kayo ay nagsasabi ng 
katotohanan.'^ (Qur'an 3: 168) 

Ang kanilang mga paboritong salita ay 'paano kung', 'sana'y 
ginawa natin ang ganoon at ganito', o 'marahiF. Sila ay lagi nang 
nag-uurong-sulong sa isang mabuway na lupa. 

4Sila [ang mapagkunwari] ay nag-uurong-sulong sa pagitan nito [at 
niyaon], at hindi nabibilang sa alinman sa mga ito [mga 
sumasampalataya]...^ (Qur'an 4: 143) 

Sa maraming oras, sila ay nasa sa atin, at sa ibang oras, sila ay 
nasa sa kanila. Sa panahon ng krisis, sila ay nagsasabi: 

^Kung alam lamang namin na ang paglalaban ay magaganap, 
katiyakang kami ay susunod sa inyo.^ (Qur'an 3: 167) 

Sila ay patuloy na nagsisinungaling. Sa mabubuting panahon, 
sila ay naroroon, datapuwa't kung ang mahirap na sitwasyon ay 
dumating, sila ay nagtatago o tumatalilis. Ang isa sa kanila ay 
nagsasabi: 

iAko ay iyong payagan [na manatili sa aking tahanan; alalaong baga, 
na huwag mapabilang sa Jihad (banal na pakikipaglaban para kay 
Allah)], at ako ay huwag mong ilagay sa pagsubok.^ 

(Qur'an 9: 49) 



61 8 Huwag Malungkot 



Upang sila ay makatalilis sa tungkulin, sila ay nagsabi bago 
ang digmaan ng Ahzaab: 

^'Katotohanan, ang aming tahanan ay nakabuyangyang [alalaong 
baga, hindi napapangalagaan o walang nagbabantay]', bagama't ito 
ay hindi nakabuyangyang.!* (Qur'an 33: 13) 



Ang nananampalataya ay 
matatag at hindi natitinag 

iAng mga sumasampalataya ay sila lamang na nananalig kay Allah at 
sa Kanyang Sugo, at hindi nagkaroon ng anumang pag-aalinlangan 
sa pasimula pa...£ (Qur'an 49: 15) 

At para sa mga iba: 

CAt sila sa kanilang pag-aalinlangan ay nag-aatubili.^ 

(Qur'an 9: 45) 

Mayroong isang tao na sa loob ng apat na taon ay hindi 
makapagpasya kung kanya bang didiborsyuhin ang hamak at malupit 
niyang maybahay. Sa kalaunan, siya ay pumaroon sa isang 
matalinong tao upang humanap ng payo. Ang huli ay nagtanong 
kung gaano na katagal na siya ay kasal sa kanya, at ang tao ay 
sumagot, "Apat na taon". Ang matalinong tao ay nagtaka at nagsabi, 
"Sa ngayon, sa loob ng apat na taon ikaw ay sumisipsip ng lason." 

Ito ay patuloy, na hindi sinasabi na ang pagtitiyaga at 
pagbabata ay kinakailangan sa mga sitwasyon na katulad ng 
nakaraang kuwento, nguni't hanggang kailan ito? Sa anong punto 
tayo ay magsasabi ng, "Tama na! " Ang isang may damdaming tao ay 
mayroong mabuting ideya (o kuru-kuro) kung ang kahihinatnan ng 
gayong ugnayan ay mabuti o hindi, at matapos ay saka siya gagawa 
ng aksyon. 



Huwag Malungkot 619 

Ang kalituhan at pag-aatubili ay sumasalakay sa mga tao sa 
marami at iba't ibang sitwasyon, nguni't higit na natatangi sa 
sumusunod na apat: 

1. Pagpapasya sa pangunahing kurso na kukunin sa pag-aaral; ang 
isang tao na mahina sa paggawa ng mga pasya ay hindi nakatitiyak 
kung anong kurso ang kanyang papasukin. Ang ilang tao ay 
nananatiling hindi pa nakapagpapasya kahit na nga ang huling araw 
ng pagpapalista ay lumipas na. Ang iba ay nag-aaral sa isang kurso 
ng mga isa o dalawang taon, at matapos ay lumilipat sa ibang kurso, 
sa una, sila ay nahihilig tungo sa pangrelihiyong pag-aaral, at 
pagkatapos ay ekonomiya, at pagkatapos ay medisina, - na unti- 
unting nag-aaksaya ng kanilang buhay sa ganitong gawi. 

Kung ang gayong tao ay sumangguni sa iba na mayroong higit 
na karunungan at karanasan kaysa sa kanya, at humingi ng patnubay 
mula kay Allah, nagawa sana niyang magamit ang kanyang oras sa 
higit na mabuti. 

2. Pagpapasya tungkol sa naaangkop na trabaho. Ang ilang tao ay 
hindi makapili ng pinakaangkop na trabaho na ayon sa kanilang pag- 
uugali. Sila ay palipat-lipat ng trabaho at palagi nang hindi 
nasisiyahan sa dating trabaho. Sa kalaunan, sila ay nagpasya sa 
kanilang sarili na pumasok sa negosyo. Ang ganitong uri ng pag- 
uurong-sulong ay kadalasang humahantong sa pananalaping walang 
katatagan. 

Aking sinasabi sa mga gayong tao, "Kung ikaw ay maginhawa 
sa pagkita ng salapi sa propesyon na iyong ginagawa, marapat kang 
manatili sa gayon." 

3. Pag-aasawa. Maraming kabataang tao ang nasa kalituhan, na 
nahihirapan na piliin ang kanilang mapapangasawa. Sa ganitong 
katayuan, ang isa ay madaling maiimpluwensiyahan ng mga opinyon 
ng iba. Kung minsan, ang ama ang nagpapalagay na ang isang 



620 Huwag Malungkot 

partikular na babae ay karapat-dapat sa pag-aasawa, at ang anak na 
lalaki ay sumasang-ayon; magkagayunman, ang ina ay nag-aatubili. 
(Ang mga iba't ibang eksena ay walang katapusan tungkol sa 
pamimili ng isang maybahay). 

Ang aking payo tungkol sa pag-aasawa sa partikular, ay yaong 
siya ay marapat na maghintay hanggang sa siya ay nasisiyahan sa 
relihiyon, hitsura, at pag-uugali ng babae, sapagkat sa kaso ng pag- 
aasawa, ang pinag-uusapan natin dito ay tungkol sa buhay ng babae, 
at hindi ilang mumunting bagay (o abubot) na maaari mong itapon 
kung ang isa ay mabagot. 

4. Ang kalituhan at kawalan ng pagpapasya ay karaniwan sa mga tao 
na nagbubulay-bulay (tungkol) sa diborsyo. Isang araw, ang lalaki ay 
maaaring magdesisyon na ang paghihiwalay ay higit na mainam, at 
sa ibang araw, ang mga bagay-bagay ay maaaring maisaalang-alang. 

Ang kawalan ng kapayapaan sa buhay ng isa ay humahantong 
sa ganitong uri ng pag-uurong-sulong na marapat na baguhin sa 
pamamagitan ng hindi natitinag na pagpapasya. Ang buhay ay 
maigsi, kaya't marapat natin na gawing lahat ang ating bahagi na 
magawa ang bawat sandali ng buhay na maging masaya, kapwa sa 
ating sarili at sa kanila na nakapaligid sa atin. 

Ang pasan (o tungkulin) ng pagiging 
isang mahusay na tagapagsalita 

Tayo ay matagumpay sa antas na tayo ay masunurin kay Allah, 
at matapos ang gayon, kung paano tayo nakikitungo sa Kanyang mga 
alipin. Madali nating mapagsasama ang mga salita at mapapaganda 
ang ating pananalita upang mabigyang-lugod ang ating mga 
tagapakinig; ang mahirap na bagay ay pangatawanan ang ating mga 
salita ng mabubuting gawa at ng maringal na pag-uugali. 



Huwag Malungkot 621 

iAng ipinag-uutos ba ninyo sa mga tao ay Al-Birr [pagiging 
masunurin at mabait, kabanalan at katuwiran at bawat isa at lahat ng 
gawa ng pagsunod kay Allah], gayong kayo sa inyong sarili ay 
nakalilimot [na isagawa ito] bagama't kayo ay nagbabasa ng 
Kasulatan [ang Torah o mga Batas]? Hindi baga ninyo ginagamit ang 
inyong mga talino?^ (Qur'an 2: 44) 

Isang matinding kaparusahan ang naghihintay sa isang tao na 
nag-uutos sa iba na gumawa ng mabuti datapuwa't hindi niya ito 
ginagawa sa kanyang sarili, at nagbabawal sa iba sa mga kasamaan 
habang siya ay nagpapatupad nito sa kanyang sarili. Ang mga 
naninirahan sa Apoy na nakakakilala sa kanya sa lupa dahilan sa 
kanyang mga sermon ay magtatanong kung bakit siya ay 
pinarumsahan ng masakit. Siya sa kanyang sarili ay sasagot, "Pinag- 
utusan ko kayo na gumawa ng mabuti, (nguni't) ako sa aking sarili ay 
hindi gumagawa ng gayon, at kayo ay pinagbawalan ko sa kasamaan 
habang ako sa aking sarili ay gumagawa ng gayon." 

Isang Arabong makata ang nagsabi: 

(J kauo na maa auro na iva, 

hindi va marapat na una ninuona nanapin para 

sa inuona sarili ana alituntunin. 

Ang bantog na mananalumpati na si Mu'aadh Ar-Razi ay 
napapaiyak at nakagagawa na ang iba ay mapaiyak sa kahabaan ng 
kanyang mga sermon. Sa isa sa kanyang mga sermon, dinalit niya 
ang mga talatang ito: 

^Ana isana ai-matuwia na tao au naa~uutos 

sa maa tao na maaina matuwia, 

ana isana manaaaaamot au nanaaaaamot 

Havana siua au mausakit. 



622 Huwag Malungkot 

Nang ang ilan sa ating mga sinundang henerasyon ay nagnais 
na hikayatin ang iba na magbigay ng kawanggawa, sila muna sa 
kanilang sarili ang magbibigay nito. Ang ilan sa kanila ay 
nagsalaysay na matapos ang gayon, ang mga tao ay boluntaryong 
tumutugon sa kanilang panawagan. 

Nabasa ko ang tungkol sa isang mananalumpati ng mga 
naunang dantaon ng Islam na nagnanais na hikayatin ang iba na 
palayain ang kanilang mga alipin. Siya ay nag-ipon ng salapi ng may 
ilang panahon, at matapos na makaipon siya nang sapat, siya ay 
bumili ng isang alipin, na kapagdaka ay kanyang pinalaya. Sa isang 
madamdaming talumpati, hinikayat niya ang iba na gawin ang 
katulad ng gayon; at ang naging bunga dahil doon, - ay maraming 
alipin ang napalaya. 

Ang perpektong ginhawa at 
pahinga ay nasa Paraiso 

^Katotohanang Aming nilikha ang tao sa pagsisikap [sa pakikitalad 
sa buhay]> (Qur'an 90: 4) 

Si Imam Ahmad ay tinanong, "Kailan magkakaroon ng 
pahinga?" Siya ay tumugon, "Kung maitapak mo na ang iyong paa 
sa Paraiso, ikaw ay makakatagpo ng pahinga." 

Parehong walang pahinga o ginhawa na may kalikasang 
nagtatagal (ang matatamasa ng isa), hanggang sa siya ay makapasok 
sa Paraiso. Ang buhay na ito ay hitik ng mga suliranin, mga 
pagsubok, mga pasakit, karamdaman, at pag-aalala. 

Ang isa kong kasamahan na taga-Nigeria ay nagsabi sa akin na 
noong siya ay bata pa, ang kanyang ina ay gumigising sa kanya sa 
huling pangatlong bahagi ng gabi upang magdasal. Siya ay 



Huwag Malungkot 623 

sumasagot, "Aking ina, gusto ko pang magpahinga nang kaunti." 
Ang kanyang ina ay magsasabi, "Ginigising lamang kita para sa 
iyong kaginhawahan. O' aking anak, ikaw ay makakakita ng pahinga 
kung ikaw ay papasok na sa Paraiso." 

Si Masrooq na isang iskolar mula sa mga unang henerasyon ng 
Islam ay nananatili sa pagpapatirapa hanggang ang antok ay 
makapanaig sa kanya. Sa isa sa gayong pagkakataon, isang 
kasamahan niya ang nagsabi, "Mamahinga ka nang kaunti." Siya ay 
tumugon, "Yaong pahinga nga ang aking hinahanap." 

Yaong mga humahanap ng ginhawa sa ganitong buhay sa 
pamamagitan ng pagtalikdan sa mga obligadong dasal ay nagdadala 
lamang (sa kanilang sarili) ng napipintong kaparusahan. Ang hindi 
nananampalataya ay naghahanap ng lahat ng ginhawa rito (sa 
mundo), kaya nga't kanyang sinabi: 

iAming Panginoon! Madaliin Ninyo sa amin ang aming bahagi [ng 
kaparusahan sa mundong ito], bago pa dumatal ang Araw ng 
Pagsusulit$ (Qur'an 38: 16) 

Ang ilang mga iskolar ay nagpaliwanag sa Qittana na 
nangangahulugan ng ganito: "Ang ating bahagi ng mabuti at ating 
bahagi ng panustos, bago ang Araw ng Paghuhukom." 

^Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya ay nagmamahal [sa 
panandaliang] buhay sa mundong ito at pinabayaan nila [at hindi 
binigyan ng pahalaga] ang matimbang na Araw [na magiging 
mahirap].^ (Qur'an 76: 27) 

Sila ay hindi nag-iisip sa kinabukasan o sa hinaharap, at ito 
ang dahilan kung bakit pareho silang nawalan nito. Tayo ay nilikha 
upang mamatay Ang buhay na ito ay katulad ng isang madaling 
sumingaw na likido, na palaging nagbabago: sa isang araw, ito ay 
magaan at masagana, sa susunod, ito ay nasa kahirapan at karalitaan. 



624 Huwag Malungkot 

At ganito ang katapusan: 

^[At pagkaraan] sila ay ibabalik kay Allah, ang kanilang Maula [ang 
Tunay na Panginoon (Diyos), ang Makatarungang Panginoon (upang 
sila ay gantimpalaan)]. Katotohanang nasa Kanya ang pagpapasya at 
Siya ay Maagap sa Pagsusulit.^ (Qur'an 6: 62) 

Ang kahinahunan ay tumutulong upang 
matamo ang iyong mga mithiin 

Sa mga nakaraang kabanata, ako ay sumipi ng mga teksto ng 
rebelasyon upang ilarawan ang kahalagahan ng pagiging mahinahon; 
dito ay ating pinalawak ang gayong paksa (o tema) sa pamamagitan 
ng pagbanggit sa ilang halimbawa. Ipagpalagay mo ang iyong sarili 
na nagmamaneho ng isang sasakyan sa isang lubhang makitid na 
daan na ang magkabilang gilid ay nababakuran. Walang ibang paraan 
upang ang sasakyan ay makaraan dito malibang mayroong malaking 
pangangalaga, kahinahunan, at pag-iingat. Magkagayunman, kung 
ang drayber ay nagtangka na makaraan ng lubhang mabilis sa 
ganitong daan, siya ay patuloy na babangga sa bakod sa kanan, at 
matapos ay sa kaliwa naman, na magiging dahilan upang ang 
kanyang sasakyan ay masira. Sa kapwa ganitong pagkakataon, - 
yaong pagmamaneho nang maingat at yaong padaskol na 
pagmamaneho nang matulin, - ang daan ay gayon pa rin at ang 
sasakyan ay gayon din, nguni't ang pamamaraan ng pagmamaneho 
ay magkaiba. 

Ang isang maliit na halaman na ating inaalagaan ay maaaring 
diligin sa iba't ibang paraan. Kung didiligan mo ito ng tubig nang 
unti-unti, ito ay sisipsip sa tubig at makakakuha rito ng ikabubuhay 
Subalit kung iyong ibubuhos ang tubig mula sa timba nang 
minsanan, ikaw ay magtatagumpay lamang na mabunot ito. Ang 



Huwag Malungkot 625 

dami ng tubig na ginamit ay pareho; ang pagkakaiba ay nakasalalay 
sa pamamaraan. 

Ang isa na mabanayad sa paghawak ng kanyang damit, sa 
pagsusuot at paghuhubad nito, siya ay magkakakumpiyansa na ito ay 
higit na magtatagal ng mahabang panahon. Ang sinuman na 
humawak ng kanyang damit na salungat sa gayong pamamaraan ay 
lagi nang daraing ng pagkapilas at pagkapunit. Marapat tayong 
magtatag ng isang antas ng kahinahunan sa ating buhay, - ang 
kahinahunan sa ating sarili: 

"Katotohanan, ang iyong kaluluwa ay may karapatan sa iyo." 

Ang kahinahunan (o pagkamabanayad) sa ating mga kapatid at 
maybahay: 

"Katotohanan, si Allah ay mahinahon (at mabait) at naiibigan Niya 
ang kahinahunan (o pagkamabanayad)." 

Ang mga Turko ay nagtayo nang maraming tulay na kahoy sa 
ibabaw ng mga ilog. Sa magkabilang dulo ay kanilang itinititik ang 
mga ganitong salita: "Maging mahinay (o Kahinayan), maging 
mahinay (o Kahinayan)." Ang isa na dumaraan nang mahinay ay 
hindi mahuhulog, na di katulad ng isa na nagdaraan nang matulin. 

Nasusulat sa bukana ng ilang halamanan ng mga rosas at 
bulaklak ang, "Maging mabanayad". Ang isa na tumatakbo sa 
kahabaan ng halamanan ng walang ingat ay hindi magtatagumpay na 
makakita nang maraming bulaklak, sa kabaligtaran, maaaring siya ay 
magbunto ng kapinsalaan sa mga ito. 

Mayroong isang kasabihan na ganito: 

"Ang (ibong) maya ay hindi mahinay na katulad ng bubuyog." 

Sa isang hadith, ang Propeta (saws) ay nagsabi: 



626 Huwag Malungkot 

"Ang Mananampalataya ay katulad ng bubuyog, na kumakain kung 
ano ang dalisay at nagbibigay (o gumagawa) kung ano ang dalisay 
at hindi sumisira nang maliit na sanga kung siya ay dumapo rito." 

Ang bulaklak ay hindi nakakaramdam sa bubuyog habang ito 
ay mabanayad na sumisipsip sa kanyang nektar, kaya't nakakamit 
niya ang kanyang layon ng may kahinayan. Sa kabaligtaran, kapag 
ang (ibong) maya ay dumapo sa anuman, ito ay nagpapahayag ng 
pagiging naroroon niya sa mga tao. 

Ang isa sa ating banal na naunang angkan ay nagsabi: 

"Ang isang katibayan nang pagkaunawa ng isa (sa kanyang) 
relihiyon ay yaong siya ay mabanayad sa pagpasok, paglabas, 
pagsusuot ng damit, paghuhubad ng sapatos, at pagsakay sa 
kanyang sasakyang hayop." 

Ikaw ay madalas, kaysa hindi, na nakapipinsala kung ikaw ay 
nagmamadali at may kagaspangan, sapagkat ang mga ugat ng 
kabutihan ay matatagpuan sa kahinahunan (o pagkamabanayad). 
Ang Sugo ni Allah (saws) ay nagsabi: 

"Kailanma 't ang kahinahunan ay nananatili sa anumang bagay ang 
bagay na yaon ay napapaganda; kung ang kahinahunan ay 
tanggalin sa anumang bagay, ang gayong bagay ay nasisira." 

Ang puso ng mga tao ay nakaugnay sa kanya na nagtataglay 
nang isang mahinahong kalikasan: 

CA.t sa pamamagitan ng habag ni Allah, sila ay inyong pinakitunguhan 
nang mabanayad. At kung ikaw ay naging mabagsik at naging 
matigas ang puso, sila marahil ay magsisilayas sa paligid ninyo...^ 

(Qur'an 3: 159) 



Huwag Malungkot 627 

Ang pagkabalisa ay hindi nakatutulong 

Ang puntos nang sumusunod na anekdota (kuwento) ay upang 
ilarawan na ang isa ay hindi marapat na labis na mabalisa, bagkus ay 
marapat, sa halip nito, na magsuko ng kanyang kalooban sa 
pagtatakda ni Allah na hindi nakakaramdam nang pinakamaliit mang 
antas ng pagsisisi (o panghihinayang). 

Noong ako ay nasa paaralan pa, ako ay nag-aaral nang 
masikap upang maging una sa Upon ng aking mga kamag-aral. 
Matapos na maibigay ko ang aking papel ng pagsusulit, ako ay 
nahuhulog sa kalagayan ng pagkabalisa, pangamba, at pag-aalala. 
Ako ay uuwi ng bahay, titingnan ang mga sagot sa aklat, magbibigay 
ng marka sa aking sarili, at matapos ay paulit-ulit kong ginagawa ang 
gayong proseso. Sa ngayon ay malinaw na, sa aking pagbabalik- 
tanaw, na kahit minsan, ang aking pagkanerbiyoso ay hindi nagtaas 
sa aking mga marka kahit na nang isang porsiyentong punto. 

Ang kapayapaan ng isipan ay ang 
pagkakaroon ng pangunahing 
pangangailangan sa buhay 

Sa murang gulang, iniwan ko ang aking pamilya upang mag- 
aral sa lungsod ng Riyadh. Ako ay tumira sa aking mga amain sa 
hikahos at gipit na kalagayan. Upang marating ang paaralan, 
kinakailangan kong lumakad nang tatlumpung minuto tuwing 
umaga, at umuwi ng bahay, sa tatlumpung minuto sa kainitan ng 
tanghali. Sa bahay, ako ay tumutulong sa paghahanda ng almusal, 
tanghalian, at hapunan. Ang aking tungkulin ay kinabibilangan nang 
pagbabakyum ng bahay, paglilinis ng kusina, at pag-aayos sa mga 
kuwarto. Higit pa rito, ako ay nag-aaral na mabuti at nagbibigay ng 
panahon na sumali sa mga pampaaralang gawain. Ako ay lagi nang 



628 Huwag Malungkot 

nakapagtatamo ng magagandang marka, na siyang nag-uudyok sa 
akin na lalo pang gumawa nang mahusay. Ako ay mayroon lamang 
isang kasuutan na aking angkin, na marapat kong labhan at 
plantsahin nang paulit-ulit. Dahilan sa maliit na halaga na aming 
tinatanggap bilang alawans (o panggastos mula sa paaralan), 
isinusuot ko ang gayong datnit sa bahay, sa paaralan, at sa mga 
tanging pagtitipon. Ang mga lantad na pangangailangan, katulad ng 
salapi para sa pagkain at upa sa bahay, ay siyang umuubos nang lahat 
kong pera. Kaming lahat ay nasa parehong kundisyon, kaya't 
pambihira na kami ay makakain ng karne, at lalong pambihira na 
kami ay makatikim ng prutas. Kaming lahat ay nagsisikap na mabuti 
sa aming pag-aaral. Minsan lamang sa isang buwan ako nakakakita 
ng pagkakataon na magrelaks o lumabas para magsaya. Kami ay nag- 
aaral, humigit-kumulang, nang labingpitong paksa (o asignatura) sa 
paaralan, na kasama ang aldyebra (algebra) at matematika, ang Inglis 
at pisika ay idinagdag pa sa aming mabigat na mga kurso ng pag- 
aaral ng relihiyon at Arabik. Ako ay kadalasang humihiram ng mga 
aklat sa paaralan tungkol sa tulaing Arabik at nananatili ako na 
nakasubsob sa ganito sa maraming oras. 

Ngayon, kapag nagninilay-nilay ako sa gayong nakalipas na 
mga araw, aking nagugunita na sa kabila nang lahat ng aking mga 
kahirapan, ako ay masaya at nakakatulog gabi-gabi na may 
mapayapa at kalmanteng isipan. Sa kalannan, sa pagpapala ni Allah, 
ako ay nakabili nang isang magandang bahay, nakakakain nang 
mabuti, nakapagsusuot nang iba't ibang uri ng kasuutan, at ang aking 
buhay sa pangkalahatan ay bumaling nang masagana. Subalit, sa 
kabila ng lahat ng ito, sa ngayon ako ay hindi nakadarama nang 
parehong kapayapaan ng isipan kaysa noon. Ang higit na masalimuot 
na mga problema ay humalo sa higit pang masalimuot na uri ng 
buhay. Kaya't huwag isipin na ang pagiging wala (o mahirap) ay 
siyang dahilan ng iyong kalungkutan at pagkabalisa, sapagkat ito ay 
hindi totoo. Maraming tao na mayroon lamang nang lantad na 



Huwag Malungkot 629 

pangangailangan sa buhay, ay mayroong konsiyensya na higit na 
malusog at isang pananatili (o buhay) na higit na mapayapa kaysa sa 
karamihan nang mayayamang tao. 

Maging handa sa higit na masahol 
na eksena (o katatayuan) 

Sa Mataas na Paaralan, ako ay labis na nakikipagpaligsahan sa 
pagkakamit nang matataas na marka. Sa isang tanging semester, ako 
ay lubhang nagtrabaho nang husto, na hindi ako umaasa na ako ay 
bababa pa bilang pangalawa sa klase. Ano sa palagay mo ang 
nangyari? Ako ay sumapit na bagsak ako sa Inglis, isang paksa (o 
asignatura) na aking kinatatakutan, - ako ay simple (payak) na hindi 
makapagbigay ng katwiran sa gayon. Isang maitim na ulap ng 
pagkalumbay ang bumitin sa aking ulunan, at sa maraming gabi na 
sumunod, naramdaman ko ang kahirapan sa pagtulog. Ang aking 
ilang piling kamag-aral ay nagkakatuwaan sa aking pagbagsak. Ang 
nangyari ay isang bagay na buung-buong hindi (ko) inaasahan. Ako 
ay naging mapanglaw at malungkot sa mga sumunod na ilang araw. 
Isang guro ang nakapansin sa aking kalagayan at ginawa niya ang 
kanyang magagawa upang palakasin ako at bigyan ng ginhawa. 

Kailanma't ang ganitong panahon ng aking buhay ay 
nagbabalik-gunita sa akin, ako ay nagtataka kung paano ito labis na 
nakaapekto sa akin. Ang pagkalumbay na aking kinasadlakan, kahit 
na katiting, ay hindi nakapagpabago kahit na anuman sa aking 
bagsak na marka upang ako ay mapasa. 

Ang nais kong ipahayag sa inyo ay ito: Huwag isipin na kapag 
ikaw ay nalumbay o nasiraan ng loob dahil sa kabiguan, kapagdaka, 
ay iyong makakamit ang tagumpay Ito ay hindi mangyayari. Ang 
tangi lamang epekto ng gayong pagkalumbay sa iyo ay upang gawin 
lamang ganap ang iyong kabiguan. 



630 Huwag Malungkot 

Nang aking matapos ang tesis ko sa master (na pag-aaral), ako 
ay umaasa na makakakuha ng markang 'A'. Inakala ko na ang gawa 
ay karapat-dapat sa 'A', nguni't sa katapusan, ako ay nakakuha 
lamang ng 'B'. Ako ay lumabis sa aking aksyon nang ito ay mangyari 
at ako ay labis na nabagabag sa aking marka. Ang isang may 
damdamin (o may pang-unawang) kaibigan ay nagsabi sa akin, 
"Ipagpalagay (na natin), na dahilan sa isang sanhi o iba pa, ay hindi 
mo kailanman natapos ang iyong digri (o antas) sa master (na pag- 
aaral), ano ang iyong gagawin? High pa rito, ano ang diperensya (o 
pagkakaiba) na maidudulot nito kung ikaw man ay nakakuha ng 'A' o 
'B': ikaw pa rin ay may Digri sa Master." Ang kanyang sinabi ay 
lantad na katotohanan, at ako ay nagbalik sa aking pandama. Ngayon 
ay aking napagtanto na ang pinakamainam na paraan nang pagharap 
sa mga gayong katulad na sitwasyon ay maging handa noon pa man 
(o maging maaga) sa pinakamasahol na maaaring mangyari (o 
kahihinatnan). 

Kinuha ko ang isang magandang aral sa karanasan kong ito. 
Nang ang petsa ay sumapit na upang isumite ang aking tesis na 
pangdoktor, ang pakultad (mga guro at propesor) ay nag-antala 
(bumalam) sa petsa ng pagsusumite (nito) sa mahabang panahon. 
Ang aking tesis ay matagal nang natapos at mainam ang 
pagkakahanda. Sapagkat ako ay handa sa anupaman, ang kanilang 
pag-aantala ay hindi nagkaroon nang malaking apekto sa akin. 

Sinuman ang nakahanda ang isipan para sa pagkalugi ng 
kanyang negosyo ay hindi mababalisa sa isang bahagi ng pagkalugi. 

Ikaw ay nasa mabuting kalagayan kung 
ikaw ay malusog at may sapat na pagkain 

Noong taong 1400 Hijri, ako ay sumali sa isang kampanya 
upang mapalaganap ang Islam, na malapit sa hangganan ng Yemen. 



Huwag Malungkot 631 

Ako ay pansamantalang umalis sa kampo na aming tinitigilan, na 
may layon na sumama sa aking mga propesor patungong Abha. Sa 
aming pagbalik, ako ay nababalisa sapagkat siya ay nagpapatakbo 
nang lubhang matulin ng kanyang sasakyan. Nakiusap ako sa kanya 
na magdahan-dahan, nguni't wari bang ito ay nakapagbigay lamang 
sa kanya ng epekto upang itaboy siya na mas higit pang bumilis. 
Umuulan nang gabing yaon, gayunman, siya ay nagpatuloy sa 
walang-ingat na pagmamaneho. Sa kalaunan, kami ay sumapit sa 
isang lambak na may tumataas na tubig. Sa una, ang tubig ay umabot 
lamang sa taas ng aming gulong. Nang aming marating ang gitna ng 
lambak, gayunman, ang sitwasyon ay naging higit na masahol 
sapagkat ang tubig ay nagsimula nang pumasok sa aming sasakyan. 
Umibis kami sa sasakyan at sa maraming kahirapan, nagawa naming 
makasampa sa gilid ng lambak. Kami ay nabinbin doon nang buong 
magdamag na walang pagkain at inumin, at higit na importante, 
sapagkat kami ay basa, na wala kaming kumot. Gayunpaman, kami 
ay kuntento na nagpapasalamat sa aming sitwasyon, sapagkat nang 
ang baha ay umapaw sa amin, inakala namin na kami ay mamamatay. 
Kaya't kami ay lubhang nagpapasalamat na kami ay buhay pa. 
Kinabukasan na maagang-maaga pa, mayroon dumating at kinuha 
kami at inilagay sa kaligtasan. Ako ay pinaalalahanan ng ganitong 
pangyayari nang isang kuwento na naganap noong Pangalawang 
Digmaang Pandaigdig. Isang barkong Amerikano ang tinamaan nang 
isang misayl (missile) at dahil sa gayon, ito ay nagsimulang 
lumubog. Ang kapitan ay nabinbin doon nang labingtatlong araw na 
mayroon lamang tinapay at tubig upang siya ay mabuhay. Sa 
kalaunan, siya ay tinanong kung mayroong moral (o magandang aral) 
na kanyang nakamit sa karanasan niyang yaon. Siya ay nagsabi, 
"Ang isang bagay na aking natutuhan sa ganitong karanasan ay 
yaong kung ang isang tao ay malusog at mayroong tinapay at tubig, 
nasa sa kanya ang buong mundo." 



632 Huwag Malungkot 

Ano ang mundong ito, maliban pa sa isang malusog na 
katawan, kapayapaan ng isipan, tinapay, tubig, at damit na 
maisusuot? Bakit hindi ikaw at ako ay gumamit ng matematika 
upang kuwentahin kung ano ang nasa atin at kung ano ang wala sa 
atin? Sa aking palagay, ang karamihan sa atin ay makakatagpo na 
mayroon tayong mahigit sa 80% ng mga bagay na nakakagawa na 
maging maginhawa ang buhay Hindi na kailangan pang sabihin, na 
mayroong mga nalilibang kaso kung ang isa ay napagkaitan nang 
mahahalagang pangangailangan, nguni't sa karamihan ng bahagi, 
tayo ay umiiyak sa mga kaginhawahan na wala sa atin, na hindi 
tumatawa at hindi nagpapasalamat sa mga bagay na mayroon tayo. 
Tayo ay nagdadalamhati kung dinadapuan ng kasahulan, at walang 
utang na loob ng pasasalamat kung ang lahat-lahat ay mainam. 

Patayin ang apoy ng pagkapoot 
bago pa ito kumalat 

Sa aking buong buhay, nakita ko na sa tuwing ipinagtatanggol 
ko ang aking sarili laban sa mga paninirang-puri (o pambibintang) na 
puna, ang pagkalugi at pagsisisi (o panghihinayang) ang 
pangunahing nagiging bunga. Sa una, iniisip ko na higit na 
mainam na aking ayusin nang tuwid ang mga bagay-bagay kung ang 
ilang tao ay pumuna sa akin, kahit na nga ang puna ay sa salita o 
nasusulat. Sa katapusan, magkagayunman, aking nakita na ang 
kabaligtaran ay totoo. Sa pamamagitan nang pagtatanggol sa aking 
sarili, marami pang pagkagalit ang kinahinatnan, at sa halip na 
maibalik ang mabuting ugnayan sa aking sarili at sa aking kritiko, 
siya ay higit pang nagtatangka na siraan ako. Sa kalaunan, sana noon 
pa man ay ninais ko na, na hindi ko siya kinompronta pa. Dito ay 
higit na mainam na magpatawad, magtiis, magpakita ng tiyaga, 
lumayo, at ipagwalang-bahala ang mga puna ng pagbibintang. Sa 
hulihan ng lahat, ganito ang itinuturo ng Qur'an: 



Huwag Malungkot 633 

^Magpakita kayo [O' Muhammad] ng pagpapatawad, at magtagubilin 
kung ano ang mabuti at lumayo kayo sa mga luku-luko [(hangal), 
alalaong baga, huwag ninyo silang patulan].^ (Qur'an 7:199) 

^At hayaan silang magpatawad at magparaya.^ (Qur'an 24: 22) 

^Sila na nagtitimpi ng galit at nagpapatawad ng mga tao...)* 

(Qur'an 3: 134) 

iAt kung sila ay nagagalit ay nagpapatawad...^ (Qur'an 42: 37) 

^At kung ang mga luku-luko [ignorante] ay nangungusap sa kanila 
[nang masasamang salita], sila ay sumasagot sa pangungusap ng 
salita ng kapayapaan.^ (Qur'an 25: 63) 

«fltaboy [kasuklaman] ang [masama] sa pamamagitan [ng gawa] na 
mabuti, kung magkakagayon, siya na sa pagitan mo at niya ay may 
pagkagalit [sa isa't isa, ay mangyayari] na tila ba siya ay dati nang 
malapit na kaibigan.^ (Qur'an 41: 34) 

Samakatuwid, kung ikaw ay nakakarinig ng mga malisyosong 
salita sa kaninuman, huwag sumagot nang paganti: ito ay 
magbubunga lamang nang isang atake o pagsalakay sa sampu. 

Huwag maliitin ang mga 
pagsisikhay ng ibang tao 

Ang buhay ay nagturo sa akin na ilagay sa paggawa ang ilang 
bagay na hindi kailanman bumigo sa akin: ang maipahayag nang 
katamtaman ang aking pagtanggap sa iba. Ang ganitong patakaran ay 
lagi nang may positibong epekto sa lahat ng uri ng mga tao. Ang 
malambot at mahinahong salita ay nakagagawa ng kababalaghan sa 
puso ng mga tao; ang ating relihiyon ay nagtuturo sa atin na maging 
mapagbigay at mabait sa mga pakikitungo: 



634 Huwag Malungkot 

^At sa pamamagitan ng habag ni Allah, sila ay inyong 
pinakitunguhan nang mabanayad. At kung ikaw ay naging mabagsik 
at naging matigas ang puso, sila marahil ay magsisilayas sa paligid 
ninyo..> (Quran 3: 159) 

Ang may-akda ng aklat na How To Win Friends ay 
nagpapahayag na ang isang mahalagang paktor (o dahilan) upang 
mahikayat ang mga tao sa iyo ay yaong papurihan at pagsabihan sila 
nang maganda nang walang pasumala (o pagtitipid). Hindi ako 
sumasang-ayon (dito): ang pagiging katamtaman at makatarungan ay 
kinakailangan: 

^Katotohanang si Allah ay walang pagsalang makapagpapatupad ng 
Kanyang naisin. Si Allah ay naglapat na sa lahat ng bagay ng 
[takdang] saklaw [o lawak].^ (Qur'an 65: 3) 

Samakatuwid, ang isa ay hindi marapat na gumawa ng huwad 
na pambobola, gayundin, ay huwag maging tigang at malayo sa 
kanila. 

Totoo, maaari nating tahakin ang landas ng panghahamak sa 
mga tao na may hangarin ng pangmamata; ngunit ang magiging 
bunga ng gayon, - tayo ang mawawalan ng mga kaibigan, - at hindi 
sila ang mawawalan sa atin. Kung ikaw ay hindi palakaibigan, ang 
mga tao, hindi magtatagal, ay makakatagpo ng iba na maaari nilang 
pakitunguhan. 

4At maging mabait at mapagkumbaba sa mga sumusunod sa iyo na 
mga mananampalataya.^ (Qur'an 26: 215) 

Ang makamtan ang paggalang ng iba ay nakapag-aambag sa 
pagpaparating sa iyo ng kaligayahan. Ang mga Muslim ay mga saksi 
ni Allah sa lupa at sila ay nagdarasal para sa kapatawaran ng bawat 
isa. 

^At mangusap kayo nang makatuwiran sa mga tao...^ (Qur'an 2: 83) 



Huwag Malungkot 635 

Sa buhay, ako ay mayroong natatanging kintal ng isipan sa 
kanila na may karisma (o pang-akit) sa kanilang pakikitungo, - sa 
kanila na waring may magnet (o bato-balani) na nakapang-aakit sa 
iba sa pamamagitan ng kanilang pag-uugali. Sila ay lagi nang may 
nakalabas na ngiti sa iba, sila ay mayroong matapat na dila, at ang 
kanilang puso ay malaya sa paninibugho at matinding hinanakit. 

Sa kapahintulutan ni Allah, abot ng bawat isa sa atin ang 
makapagtamo ng pagtanggap sa Upon ng mga tao sa mundo. Ang 
ganitong pagtanggap ay hindi binili ng ari-arian o kayamanan, 
bagkus ay natamo sa pamamagitan nang katapatan kay Allah, 
pagkamakatotoo, ang pagmamahal kay Allah at sa Kanyang Sugo 
(saws), isang pagmamahal sa pagpapalaganap ng kabutihan sa iba, at 
isang mababang kuru-kuro o opinyon tungkol sa ganang sarili. 

Upang makamit ang mga ganito at ibang magagandang 
katangian, marapat tayong gumawa nang matapat na pagsisikhay, 
sapagkat sila ay nangangailangan nang pataas na pag-akyat. Ang 
masasamang pag-uugali ay madaling natatamo ng sinumang 
nagnanais ng mga ito, sapagkat ang mga ito ay nangangailangan 
lamang nang pabulusok na pagbaba. 

Isang makatang Arabo ang nagsabi: 

tAna masamana uaad au Icaguat na tumitiail 

na maaama ana icanuana kavununaan, 

ana pinsala sa katawan au ninai 

naaauaulot na kirot sa patau. 

Ang isang tao na nakatuon sa kanyang sarili ay malamang na 
makadarama nang pagiging mababa at mapanglaw sa kanyang 
kalooban. At mayroong mga tao na nag-aakala nang higit na kataasan 
sa kanyang sarili kaysa ang marapat lamang. Ang ilang halimbawa 
ng gayong mga tao ay sumagi sa (aking) isipan, mga tao na gumawa 



636 Huwag Malungkot 

ng ilang pagsisikhay upang iambag sa lipunan, na sa kalaunan ay 
nagkadamdamin na ang kanilang ginawa ay karapat-dapat (na 
tumanggap) ng gantimpalang panghabambuhay dahil sa kanilang 
natamo. 

Ang isang estudyante na aking kilala ay sumulat ng ilang 
maliliit na librito na ipinatutungkol sa mga kabataang Muslim. Nais 
kong pasiglahin siya, kaya't pinapurihan ko siya sa kanyang 
pagsisikap na ginawa. Matapos, siya ay nagsimulang magsalita nang 
walang katapusan tungkol sa mga librito, tungkol sa kung paano ito 
malaganap na ipinamahagi, at tungkol sa kung gaanong pagbubunyi 
ang kanilang tinanggap. Ako ay namangha sa pananaw ng taong ito 
sa kanyang sarili, subalit natutuhan ko rin sa kanya kung paano 
namumuhi ang mga tao (kapag sila) ay hindi napansin o naisantabi. 

Sa ibang pagkakataon, napakinggan ko ang isang naka-teyp 
(nakarekord) na panayam ng isang estudyante. Inanyayahan ko siya 
sa aking tahanan, na may layunin na hikayatin siya na ipagpatuloy 
ang kanyang pagsisikhay sa paghahanap ng karunungan ng Islam. 
Nang aking banggitin ang teyp, siya ay nagkaroon nang 
pagkakataon. Siya ay nagsimula sa pamamagitan nang pagluhog kay 
Allah na bigyan ng kapakinabangan ang buong sambayanan ng 
Muslim sa pamamagitan ng kanyang panayam. At siya ay nagpatuloy 
sa pagtalakay kung paano siya gumawa nang pagsasaliksik sa 
kanyang paksa. Bago ko siya tinawagan, hindi ko kailanman 
inaasahan na siya ay lubhang nakatuon sa kanyang sarili. Ang aking 
pakikipag-usap sa kanya ay nakagawa sa akin na mapagtanto na 
isang kalikasan sa tao ang magbigay nang high na halaga sa kanyang 
sarili kaysa ang marapat (lamang) sa kanya. Samakatuwid, maging 
maingat na maibaba (ang katauhan) ng sinuman: 

^Huwag hayaan ang isang pangkat sa inyong kalalakihan ay 
mangutya sa ibang pangkat. Maaaring ang huli ay higit na mainam 
kaysa sa una, at huwag din namang hayaan na ang ilan sa inyong 



Huwag Malungkot 637 

kababaihan ay mangutya sa ibang kababaihan, maaaring ang huli ay 
higit na mainam kaysa sa una.)* (Qur'an 49: 11) 

Ang mga tao ay magmamahal sa iyo kung iyong papupurihan 
ang kanilang pagsisikhay at magbibigay ng pansin sa kanila: 

iAt huwag mong itaboy [O' Muhammad] ang mga naninikluhod sa 
kanilang Panginoon sa umaga at hapon...^ (Qur'an 6: 52) 

iAt panatilihin mo ang iyong sarili [O' Muhammad] sa pagtitiyaga 
na kasama ng mga nananalangin sa kanilang Panginoon [alalaong 
baga, ang iyong mga kasamahan na nakakaala-ala sa kanilang 
Panginoon nang may pagluwalhati, pagpupuri sa pagdarasal, at iba 
pang matutuwid na gawa] sa umaga at hapon...^ (Qur'an 18: 28) 

$[Ang Propeta] ay kumunot at tumalikod, sapagkat may [isang] 
bulag na lalaki na lumapit sa kanya [alalaong baga, si Abdullah bin 
Umm-Maktum na pumaroon sa Propeta habang siya ay nangangaral 
sa isa o ilang pinuno ng Quraish]. At paano mo mapag-aalaman, baka 
sakaling siya ay maging dalisay [sa mga kasalanan at umunlad sa 
ispiritwal na pang-unawa]?^ (Qur'an 80: 1-3) 

Noong ako ay nasa mataas na paaralan pa, ako ay hindi lamang 
nag-aral ng tulain, bagkus ay kumatha rin ako ng gayon. Sa isang 
pagkakataon, ang mga estudyante ng ibang paaralan ay bumisita sa 
amin. Sa pagtitipong pansalubong, ako ay hinilingan na bigkasin ang 
ilan sa aking tula, hindi dahil sa anumang kakayahan na masasabi 
kong aking angkin, bagkus ay sapagkat, ako lamang sa aming 
paaralan ang nag-iisa na may hilig sa talata (o berso). 

Binasa ko nang malakas ang ilan sa aking tula at ang guro ng 
Panitikan (Literatura) ay parehong pumuri sa aking estilo at paggamit 
ng mga salita, at ako ay aktuwal na naniwala sa kanya. Inisip ko na 
ako ay nakapagsulat nang ilang bagay ng katalinuhan, at nang ako ay 
nagkaedad na lamang at napagbalikan ko ang mga linyang yaon, ay 



638 Huwag Malungkot 

saka ko napagtanto kung gaano kasopomor (o katumbas nang 
pangalawang antas lamang nang mataas na paaralan) ang gawang 
yaon. 

Ang tanging bagay lamang na ating napapakinabang sa 
pamamagitan nang pagpapababa (sa katauhan) ng iba ay ang 
pagkakaroon nang dagdag na kaaway Samakatuwid, maging 
makatarungan sa pagkilala sa mga pinagsumikapan ng iba, at 
papurihan sila sa kanilang pag-uugali. 

Pakitunguhan ang iba kung paano mo 
nais na ikaw ay pakitunguhan nila 

Ang isang matalinong tao ay nagsabi na ang tao na 
naghahanap ng mga kamalian ng iba ay katulad ng isang langaw, - ito 
ay dumadapo lamang sa bagay na sira (o bulok). Ang ilang tao ay 
may sakit (o dinapuan) ng salitang "subalit". Sa bawat oras na 
banggitin mo ang ibang tao sa kanila, sila ay magsasabi nang ilang 
bagay na kasama sa mga linya ng, "Siya ay mayroong ilang 
kabutihan sa kanya, subalit..." Ang sumusunod sa "subalit" ay lagi 
nang pamumuna, paninisi, at pamimintas. 

^Kasawian [sa kaparusahan] ang bawat makakating dila na 
naninirang-puri at yumuyurak sa talikuran.) (Qur'an 104: 1) 

A... Na mapanglait, na nagpapalibut-libot [at nagkakalat] ng 
malisyang salitain [tsismis o satsat o sitsit].^ (Qur'an 68: 11) 

^Gayundin ay huwag kayong magpamalas ng paninira [sa talikuran] 
sa isa't isa> (Qur'an 49: 12) 

Kung tayo ay higit na magiging makatarungan sa iba, higit na 
magiging malaki ang kanilang paggalang sa atin. Ang kabaligtaran 
ay totoo rin. Walang matalinong tao ang mag-iisip na kanyang 



Huwag Malungkot 639 

makakamit ang paggalang at papuri ng iba sa pamamagitan nang 
pangmamaliit o pag-iisangtabi sa kanila. 

^Kasawian sa mga mandaraya na nagbibigay nang kulang sa sukat at 
timbang> (Qur'an 83: 1) 

Maging makatarungan 

Maging makatarungan sa iyong mga kaibigan at tawagin mo 
sila sa pangalan na labis nilang nagugustuhan; huwag gumamit ng 
mga palayaw na kanilang kinamumuhian. Gusto mo ba kung ito ay 
gagawin ng iba sa iyo? 

Maging makatarungan sa iyong maybahay Gaano ba kadalas 
ito para sa isang babae, na matapos ang buong araw ng pagluluto, 
pagpupunas, at paglilinis, ang kanyang asawa ay umuuwi ng bahay 
na bulag sa kanyang mga pagsisikhay? Ang kanyang pagwawalang- 
bahala ay higit na nakagagawa ng pinsala kaysa sa anumang salita na 
makagagawa na madama niya ang pagiging kulang at hindi 
pinapansin. 

Kaya't magbigay ng atensyon sa iba at pasalamatan sila sa 
anumang mabuti na kanilang ginawa. Purihin ang hitsura ng iyong 
maybahay kung siya ay nag-ukol ng oras upang maging maganda 
para sa iyo at pasalamatan siya sa kanyang araw-araw na debosyon (o 
pagsisilbi) sa iyo. 

Iwasan ang pagiging artipisyal 
(o mapagkunwari) 

Minsan, ako ay nakabasa ng tula ni Abu Reeshah at ako ay 
kagyat na nabighani ng kanyang mga salita. Isinaulo ko ang tula at 



640 Huwag Malungkot 

pinag-aralan ko ang estilo ni Abu Reeshah. Hindi pa man nagtatagal 
matapos yaon, ako ay kinailangang magtanghal ng isang tula sa isang 
pagtatanghal sa paaralan, kaya't tinangka kong gayahin ang estilo ni 
Abu Reeshah, - ang tangi lamang problema ay hindi ako yaong si 
Abu Reeshah. Kaya't ang mga salita na lumabas ay kulang sa 
pagkakaugnay, at ang tula sa pangkalahatan ay lanta at walang latoy. 
Matapos ang araw na yaon, ako ay tumigil sa paggaya sa estilo ng 
ibang tao. Ako ay nagsimulang sumulat ayon sa aking 
nararamdaman, at sa ganitong paraan, ay awtomatik (o kagyat) 
kong nagawa na isanib ang aking katauhan sa aking tula. Gayundin, 
minsan ako ay nagdasal sa likod ng isang Imam (namumuno sa 
pagdarasal) sa Jeddah. Siya ay nagtatangka na gayahin ang isang 
bantog na mandadalit; kahit na gaano man siya kalayo (sa estilo) na 
matamo ang hinahanap na epekto! Ang kanyang tinig ay lubhang 
naiiba sa bantog na mandadalit at ang pagtatangka sa paggaya ay 
wari bang marahas na apektado. Mahirap para sa akin na pagtiisan 
ang kanyang pagsisikhay sapagkat ako ay nakadarama sa kahabaan 
nito kung paano siya nagsisikap na mabuti na marating ang gayong 
pagkakahawig. Aking napagtanto na si Allah ay lumikha sa bawat 
tao na may namumukod na mga katangian, pag-uugali, at talento: 

^Sa bawat isang bansa [pamayanan] sa inyo, Kami ay nagtalaga ng 
isang Batas at isang paraan [patakaran].^ (Qur'an 5: 48) 

Kung nais mong maging magaling sa ilang bagay, subukan na 
sundin ang isang paraan na kapwa angkop sa iyong kalikasan at sa 
iyong kakayahan: 

^Ipagbadya [O' Muhammad sa sangkatauhan]: 'Ang bawat isa ay 
gumagawa ayon sa kanyang paraan [o kanyang pananampalataya o 
kanyang mga layunin]...'^ (Qur'an 17: 84) 



Huwag Malungkot 641 

Kung talagang hindi mo magawa 
ang isang bagay, pabayaan ito 

Dati na akong nagbibigay ng pang-Biyernes na sermon sa 
lungsod ng Abha. Ang karamihan ng aking sermon ay tumatalakay sa 
iba't ibang aspeto (o bahagi) ng buhay ng Propeta, at ito ay isang 
bagay na natatangi sa akin (o aking napaghusay) at isang bagay na 
kung saan ako ay maginhawa. Ang isang tao ay humiling sa akin na 
magbigay ng sermon tungkol sa nakagawian nang tumataas na 
maluhong dote. Mabigat sa aking kalooban na tumalima ako sa 
ganitong hiling sapagkat higit akong nakakaramdam ng ginhawa (o 
pagiging komportable) sa pagsasalita tungkol sa talambuhay ng 
Propeta (saws). Magkagayunman, ako ay nagbigay nang agarang 
sermon sa hiniling na paksa. Ako ay sumipi ng mga talata sa Qur'an 
at sa mga salitain ng Sugo ni Allah (saws). Aking tinalakay ang paksa 
sa isang hilaw na paraan, at habang ako ay nagtatalumpati, 
naramdaman ko ang pawis na gumigiti sa aking noo. Matapos ang 
aking sermon, naramdaman ko na nakagawa ako nang walang 
kabuhay-buhay na gawa sa pagsasalita tungkol sa paksa, kaya't ako 
ay nagpasya na manatili sa kung anong (paksa) ang magaling ako. 

^Gayundin, ako ay hindi isa sa mga nagpapanggap [o gumagawa ng 
panlilinlang].^ (Qur'an 38: 86) 

Ang bawat isa sa atin ay marapat na gumawa sa isang larangan 
kung saan siya ay may galing. Ang Propeta (saws) ay nagsabi: 

"Katiyakan, si Allah ay nagmamahal sa bawat isa sa inyo, kapag 
siya ay nagtatrabaho sa isang bagay, na maperpekto ito." 

Huwag maging magulo sa inyong buhay 

Isang araw, ako ay nagtipon ng labindalawa sa iba't ibang 
komentaryo ng Qur'an: ang mga ito ay At-Tabari, Ibn Katheer, Al- 



642 Huwag Malungkot 

Baghawi, Az-Zamakhshari, Al-Qurtubi, Az-Zilaal, As-Shinquiti, Ar- 
Raazi, Fath ul-Qadeer, Al-Khaazin, Abu Mas'ood, at Al-Qaasimi 
(ang ilan sa listahang ito ay pangalan ng may-akda, samantalang ang 
iba ay pangalan mismo ng aklat). Nilayon ko na basahin sa araw- 
araw ang komentaryo ng isang talata ng Qur'an sa bawat isa sa mga 
aklat na ito. Binalak ko na basahin ang paliwanag ng pang-araw-araw 
na talata mula sa unang aklat, at matapos ay sa pangalawa, at sa iba 
pa, hanggang sa matapos ko ang lahat ng ito. Sinubukan ko munang 
pansamantala ang ganito, subalit madali akong nasuya at napagod. 
Tunay nga na ako ay nasasabik na may galak, ngunit ako ay lubhang 
nagmamadali sa pagpaplano at sa pagpili ng angkop na paraan ng 
pag-aaral. 

Sa mga estudyante ng siyensya ng Islam, ibinibigay ko sa inyo 
ang ganitong payo: huwag ninyong bigyang-pasakit ang iyong sarili 
sa lubhang maraming bilang ng aklat. Ang isang higit na mainam na 
paraan ay yaong magplano, at maingat na pumili ng iyong babasahin. 
Pinakamahalaga na maging tuluy-tuloy, kahit na nakagagawa ka 
lamang nang paunti-unti. Ang pinakapaboritong gawain ng Propeta 
(saws) ay yaong isinasagawa nang tuluy-tuloy, kahit na ang gawain 
ay maliit lamang. 

Ang inyong magkapanabay na pakikipagpaligsahan 
sa pagtitipon ng mga makamundong bagay 
ay nakapagliligaw sa inyo 

CAng inyong magkapanabay na pakikipagpaligsahan [sa pagtitipon 
ng mga makamundong bagay] ay nakapagliligaw sa inyo upang 
lumihis [sa tunay na pagsamba kay Allah at tamang paghahanda sa 
Kabilang Buhay]> (Qur'an 102: 1) 



Huwag Malungkot 643 

Minsan, matapos na tumanggap ako nang isang malaking 
halaga ng salapi, ako ay nagmamadali na pumaroon sa tindahan ng 
aklat na may layunin na bumili ng isang kopya ng bawat aklat na 
mahahawakan ng aking mga kamay; ang sigla at kasabikan ng 
sandaling yaon ay nakapangibabaw sa akin. Pinuno ko ang mga 
estante ng aking dingding nang maraming libro ng mga siyensya. 
Ang mga paksa ay kinabibilangan ng Islamikong pambabatas, 
sosyolohiya, at mga aklat ng pangkalahatang karunungan. Ninais ko 
na magsimulang magbasa, ngunit hindi ko alam ang tungkol sa 
pagpili ng panimulang punto. Nakita ko na ang iba't ibang aklat sa 
magkatulad na siyensya ay magkasanib sa bawat isa. Nakita ko ang 
iba na nagtataglay lamang nang maliit na kahalagahan. Sumangguni 
ako sa mga kilalang iskolar at nagtanong sa kanila kung paano ang 
aking gagawing pag-aaral. Ako ay pinatnubayan nila sa isang paraan 
na napatunayan nang matagumpay Iminungkahi nila na basahin ko 
lamang ang mga pangunahing reperensyang aklat sa bawat 
siyensyang Islamiko at ito ay malalim kong pag-aralan. Ang iba pang 
aklat, ang sabi nila, ay marapat kong hayaan muna, maliban kung ang 
pagsasaliksik sa natatanging isyu o paksa ay nangangailangan nang 
maraming bilang ng aklat. Ako ay lubhang nasiyahan sa naging 
resulta; nadama ko na higit akong naging organisado at maginhawa 
sa pagsunod sa kanilang payak ngunit makatwirang payo. 

iAng inyong magkapanabay na pakikipagpaligsahan [sa pagtitipon 
ng mga makamundong bagay] ay nakapagliligaw sa inyo upang 
lumihis [sa tunay na pagsamba kay Allah at tamang paghahanda sa 
Kabilang Buhay], hanggang sa kayo ay humantong sa [inyong] 
libingan [alalaong baga, hanggang kayo ay mamatay].^ 

(Qur'an 102: 1-2) 

Mayroong ilang estudyante na pumapalaot sa kalabisan ng 
paghahanap nang mga pambihirang manuskrito. Sila ay lagi nang 
nagtitipon ng mga kopya nang mga pambihirang aklat, subalit iyong 



644 Huwag Malungkot 

matatagpuan na ang karamihan sa kanila ay hindi man lang nakabasa 
nang kumpleto sa pinakamahahalagang aklat na pangreperensiya sa 
mga Islamikong pansiyensiya. Ang isang tao na aking kilala ay 
nalungkot na siya ay hindi makakuha ng kopya ng komentaryo ni 
Muqaatil ibn Sulayman, gayunman, (hanggang ngayon) ay hindi pa 
niya nakukumpletong basahin ang paliwanag ni Ibn Katheer! 

<At mayroong mga tao sa lipon nila [mga Hudyo] ang mga 
mangmang na hindi nakakaalam [sa nakapaloob] sa Aklat [Torah o 
mga Batas], maliban sa maling pagnanasa at sila ay gumagawa 
lamang ng sapantaha> (Qur'an 2: 78) 

Huwag kailanman tugisin ang maliliit na isyu (o usapin) kung 
ang isa na higit na mahalaga ay marapat na unang talakayin. Sinuman 
ang hindi nakakaalam ng kanyang layon ay magkakaroon nang 
mahaba at nakapapagal na paglalakbay na naghahantong sa kawalan 
(o wala maski saan). 



PAGPAPASYA 



Ha 



^ayaan natin na tayong lahat ay maghanap nang 
pagkalugod ni Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. 
Tayong lahat ay tumindig sa Kanyang harapan sa pagsamba, na hindi 
nag-aakibat ng anumang katambal sa Kanya; marubdob tayong 
humingi sa Kanya at matapos ay maghintay nang matiyaga para sa 
kasagutan. Sapagkat tunay, Siya ay Sapat na para sa atin; Siya ang 
Tanging Isa na Nagbibigay-lunas; Siya ang Manlilikha at 
Tagapanustos; Siya lamang ang nagbibigay ng buhay at 
nagpapapangyari ng kamatayan. 

^Aming Panginoon! Inyong pagkalooban kami nang mabuti sa 
mundong ito at nang mabuti sa Kabilang Buhay, at Inyong iadya 
kami sa kaparusahan ng Apoy$ (Qur'an 2: 201) 

"O' Allah, pagkalooban Mo (po) kaming lagi ng kalusugan at 
kainaman (ng katawan), sa mundong ito at sa Kabilang Buhay." 

"O' Allah, humihiling kami sa Inyo nang pinakamainam na katulad 
nang hiniling ng Inyong Sugong si Muhammad, at kami ay 
nagpapakalinga sa Inyo sa mga kasahulan kung saan ang Inyong 
Sugong si Muhammad ay nagpapakalinga." 

"O' Allah, kami ay nagpapakanlong sa Inyo sa pagkabalisa at 
pighati; kami ay nagpapakanlong sa Inyo sa kawalang-kakayahan at 
katamaran; kami ay nagpapakanlong sa Inyo sa pagkamaramot at 
karuwagan; kami ay nagpapakanlong sa Inyo sa pasanin ng 
pagkakautang at sa panunupil ng tao." 



TALASALITAAN 



'Aalameen 



Aayaat 



Al-Ahzaab 



Al-Birr 



j±\* 



oil 



ol-^l 



J!" 



Al-Eemaan 


iltfl 


Al-Hikmah 


iU&U 


Al-Kawthar 


jj& 


Al-Laghw 


jiii\ 



Sa literal na kahulugan ay Santinakpan 
o Sansinukob; na nangangahulugan ng 
sangkatauhan, mga jinn at lahat ng 
mga nilalang 

Sa pang-isahan ay Aayah; mga tanda, 
mga pruweba, mga katibayan, mga 
talata 

Sa literal na kahulugan ay 
Konpederasyon, ang isa pang 
katawagan sa digmaan ng Bambang (o 
Kanal) 

Kabanalan at katuwiran, ang bawat isa 
at lahat ng gawa ng pagsunod kay 
Allah. 

Pananalig o pananampalataya, 
paniniwala 

Sa literal na kahulugan ay 
Karunungan; ito ay nangangahulugan 
din ng As-Sunnah, mga ligal na paraan 

Isang ilog sa Paraiso, ngalan ng isang 
kabanata sa Qur'an 

Masamang pag-uusap, 
kasinungalingan at lahat ng 
ipinagbabawal ni Allah 



648 Talasalitaar 


i 


Al-Lauh al 
Mahfooz 


c^ 1 


Al-Masaakeen 


U^Lil 


Al-Munkar 


>dl 


Al-Mutaffifeen 


jyiaJall 


Ameer 


^ 


An-Nisaa ' 


A-JI 



'ifcr 



J** 



As-Sakeenah 


4~£~JI 


As-Salaah 


S^L^aH 


At-Taqwa 


(i^&Ji 


Awliya ' 


•yji 


Baiy'ah 


4*j 


Faasiq 


J-.U 



Fahsha ' 



Ang Aklat ng mga Pagtatakda o Pag- 
uutos; isang Napapangalagaang 
Tableta na nasa (pag-iingat ng) Banal 
na Diyos 

Sa pang-isahan ay Miskeen; ang 
mahihirap o naghihikahos 

Kawalang-pananampalataya, 
paganismo o pagsamba sa mga diyus- 
diyosan, mga ipinagbabawal na bagay 

Yaong mga nagbibigay ng kulang sa 
sukat at timbang, at nagbabawas sa 
karapatan ng iba 

Pinuno, gobemador, tagapamahala 

Ang kababaihan, gayundin, (ito) ay 
ngalan ng isang kabanata sa Qur'an 

Hapon; panghapong pagdarasal, 
ngalan ng isang kabanata sa Qur'an 

Kahinahunan at kapanatagan 

Ang mga dasal (mga obligado at 
ipinagtatagubilin) 

Kabanalan 

Sa pang-isahan ay Wali; mga 
tagatulong, mga kaibigan at mga 
tagapangalaga 

Sumpa o pangako, panata 

Hindi nananampalataya, palasuway 
kay Allah 

Masasamang gawa, mahalay, 
kasalanan 



Huwag Malungkot 649 



Fitrah 

Fajr 
Furqaan 

Halaal 



Iblees 


cTiM 


Ilah 


Jl 


'Isha' 


*LLp 


Jihaad 


il «»- 



Khaleefdh 
Khawaarij 



Maghrib 



1 Jab : Ang natural at likas na disposisyon o 
pagpapasya na manampalataya o 
maniwala sa nag-iisang Diyos - Allah 

y«i : Bukang-liwayway, pang-umagang 
pagdarasal 

ti\Zj» : Pamantayan, Tagahatol o 

Tagapagpasya sa pagitan ng katuwiran 
at kamalian, ngalan ng isang kabanata 
sa Qur'an 

J!>U : Mga ligal o pinahihintulutang bagay 
alinsunod sa Shari'ah 

Satanas, demonyo, diyablo 

Diyos o diyos 

Gabi, panggabing pagdarasal 

Sa literal na kahulugan ay 
Pagpupunyagi o Pagsisikhay ; gayundin 
naman, (ito) ay pakikipaglaban sa 
kapakanan (o sa landas) ni Allah 

iiJU- : Kalipa, titulo ng tagapamahalang 
Muslim 

£jl^»- : Sa pang-isahan ay Khariji, Kharijites; 
isang sekta sa Islam, ang mga tao at 
mga tagasunod nila na nagtiwalag kay 
'Ali sa digmaan ng Siffeen at nagtatag 
ng kanilang sariling pangkat. 
Itinuturing nila ang mga makasalanan 
na hindi nananampalataya - Kaafir 

u/. : Takipsilim o dapithapon, 

pangtakipsilim na pagdarasal 



650 Talasalitaan 



Mahr 

Makhraj 

Maqaadeer 
Masjid 

Maula 

Muadh-dhin 
Mufarridoon 

Muhajiroon 

Mukallifoon 

Mushrikah 
Mushrik 



ji» : Dote, salapi (o iba pa) na ineregalo (o 
inialay) sa nobya o babaeng ikakasal 
sa (panahon) ng pagpapakasal 

rjf- : Labasan, daang palabas, pagtalilis, 
gumagawa ng daan upang makalabas 
sa bawat kahirapan 

j>j>\z» : Ang lahat-lahat nang mangyayari 
alinsunod sa itinakda 

Moske, ang lugar ng sama-samang 
pagdarasal ng mga Muslim (o bahay- 
dalanginan ng mga Muslim) 

Patron, tagatangkilik, tagapangalaga, 
pinalayang alipin 

Tagatawag ng dasal 

Ang kalalakihan na madalas na 
nakakaala-ala at kababaihan na 
madalas na nakakaala-ala kay Allah 

Ojj»-l*» : Sa pang-isahan ay Muhajir; nagsilikas, 
mga lumikas na Muslim na umiwan sa 
kanilang tahanan sa Makkah at 
pumaroon at nanirahan sa Madeenah 

oji&t : Yaong mga nagkukunwari at 

nagtatahi-tahi (o naggagawa-gawa) ng 
mga bagay na wala (o hindi nananatili) 

'iSJ^a : Babaeng pagano o mapagsamba sa 
mga diyus-diyosan 

ilyu : Lalaking mapagsamba sa diyus- 
diyosan, pagano, yaong mga 
sumasamba sa iba pang diyos (mga 
diyus-diyosan) maliban pa kay Allah 






Huwag Malungkot 651 



Muttaqoon 

Najwa 
Nushoor 



Qadar 



Qadi 
Raan 



Rabbaniyoon 

Rooh 
Sadaqaat 

Sahaabi 



Salaamun 
'Alaykum 






jM 



•oM 



<4T 
oh 



OJS>".J 






Sa pang-isahan ay Muttaqi; 
relihiyosa(o) o madasalin 

Lihim na pagpapayo, pagsasabwatan 

Pagbangon at pagpunta dito at doon 
para sa pang-araw-araw na gawain, 
atbp., matapos ang pagtulog (ng isa) sa 
gabi; pagkabuhay na mag-uli matapos 
ang kamatayan (ng isa) 

Mga banal na pagtatakda o pag-uutos 
sa lahat ng bagay bago pa ang paglikha 
sa kanila 

Hukom, katarungan 

Sa literal na kahulugan ay Manaig sa, 
makapangyari o mangibabaw sa; ang 
pagtatakip sa mga kasalanan at 
masasamang gawain 

Mga pantas ng relihiyon (sa 
Kristiyanismo at Hudaismo) na 
nagsasagawa ng kanilang nalalaman, 
gayundin, ay nagtuturo sa mga iba pa 

Espiritu, kaluluwa, ang pag-uutos ni 
Allah 

Sa pang-isahan ay Sadaqah; zakah (o 
katungkulang kawanggawa), at mga 
limos, atbp. 

Kasamahan ng Propeta (sumakanya 
nawa ang kapayapaan at pagpapala ni 
Allah) 

Sumainyo ang kapayapaan 



652 Talasalitaan 




Salaam 


fS- 


Salawaat 


ol^Ltf 


Shahaadah 


Sjlg-l 


Shari 'ah 


i * 


Shirk 


V 


Soofee 


J^» 


Tahajjud 


-^r 


Tayammum 


•*«? 



7&>y/& 


v> 


Thaqeel 


J^ 


Wudoo ' 


*^j 


Zaalimoon 


Oj"t 


Zuhr 


> 


Zulm 


,Jfc 



Kapayapaan 

Mga biyaya o pagpapala 

Saksi 

Batas Islamiko 

Pagtatambal o pag-aakibat ng mga iba 
pa kay Allah sa mga bagay na 
natatangi lamang sa Kanya 

Sa pangmaramihan ay Soofia'; 
Kababalaghan o kataka-taka 

Panggabing dasal na boluntaryo o 
ipinagtatagubilin 

Ang pagpapadalisay (o paglilims) sa 
pamamagitan ng buhangin o lupa kung 
walang tubig, o kung ang isa ay may 
karamdaman 

Dalisay o puro, maringal at mabuti 

Nakakapagod, mabigat o mahirap 

Paghuhugas (bago ang pagsasagawa 
ng Salah o pagdarasal) 

Sa pang-isahan ay Zaalim; malupit, 
marahas, mapaggawa ng kamalian o 
kasalanan 

Tanghali, pantanghaling pagdarasal 

Kamalian o mali, alalaong baga, 
pagsamba sa mga iba maliban pa kay 
Allah 



